From  the  Library 

of 
PÁDRAIG  Ó  BROIN 


LLENYDDIAETH    Y    CYMRY. 


LLAWLYFR    í    EFRYDWYR. 


Cpf.    l. 
HYD     YMDRECH     Y     TUDURIAID. 


GAN 

THOMAS  GWYNN  JONES, 

Coleg  Prifysgol  Gymru,  Aherystwyth. 


DINBYCH  :  GEE  A'I  FAB,  CYF. 
1915. 


RHAGYiMADRODD. 


Cyhoeddwyd  yr  ysgrifau  hyn  o  fis  i  fis  yn  Y  Fanci'  y  llynedd.  Amcan- 
wyd  ynddynt  roddi  golwg  gryno  ar  gynnwys  llenyddiaeth  Gymraeg  y 
cyfnod  dan  sylw,  ac  awgrymu  i'r  darllenydd  pa  fodd  i  astudio  'r  pwnc  yn 
fanylach  nag  y  gellid  gwneuthur  hynny  mewn  cyn  lleied  o  le  á  hyn.  Er 
mwyn  darllenwyr  heb  lawcr  o  gyfleusterau,  ceisiwyd  egluro  dyfyniadau  trwy 
ddodi  gciriau  cyffredin  mewn  bachau  ar  ôl  y  geiriäu  mwyaf  anghynefin. 
Lle  teimlid  nad  oedd  hynny  yn  ddigon,  ychwanegir  yn  awr  nodiadau  ar  y 
diwedd.  Hyderir  y  bydd  cymaint  âg  y  sydd  yma,  drwy  'r  naill  ddull  à'r 
llall,  yn  weddol  ddealladwy  i  bob  darllenydd. 

T.    GWYNN   JONES. 
Aberystwyth, 

DyJdMawrih  Ytiyd,  V)15. 


Llenyddiaeth  y  Cymry. 


V  -*  -w^^  w\.x  vwv>  v%*wvv%% 


I.-Y   CYNFEIRDD. 


Pan  ddown  gyntaf,  rjwbryd  rhwng 
597  a  613  o  Oed  Crist,  ar  draws  hanes 
credadwj'  am  y  bobl  a'u  galwodd  eu 
hunain  yn  Gymry,  cawn  mai  ymladd  yr 
opiddynt.  Ymladd  am  eu  hoedl  y  buont 
o  hynny  hyd  heddyw,  ond  nid  â'r  un  ar- 
fau  o  hyd.  Yr  oedd  Cymru'n  fwy  yr 
adeg  honno  nag  ydyw  heddyw.  Yn 
597,  torrwyd  rhyngddi  â  Chernyw;  yn 
613,  gwahanwyd  rhyngddi  âg  Ystrad 
Clwyd.  Ond  ar  ei  mwyaf,  nid  oedd 
Cymru'n  fawr,  na'i  phobl  yn  lluosog 
iawn,  ac  y  mae'n  rhyfedd  fod  gwlad  mor 
fechan  wedi  cadw  ei  hiaith  briod  a'i 
llenyddiaeth  gysefìn  o  gwbl,  ag  ystyried 
y  nerthoedd  a  fu  yn  ei  herbyn.  Pe  na 
bae  ond  hynny  i'w  ddywedyd  am  dani, 
byddai  Llenyddiaeth  y  Cymry  yn  ddigon 
dyddorol  i'w  hastudio.  Pobl  gymysg, 
yn  ddiau,  oedd  y  Cymry.  Gwyr  o'r  un 
fro,  nid  o'r  un  waed,  oedd  ystyr  yr  enw 
a  gymerasant.  Ond  yr  oedd  eu  hiaith 
a'u  budd  yn  eu  huno.  Gan  y  sonnir 
yng  nghorff  yr  ysgrifau  hyn  am  lenydd- 
iaeth  ieithoedd  sy'n  perthyn  i'r  Gym- 
raeg,  buddiol  fyddai  deall  ar  y  cychwyn 
beth  &  ddywed  ieithyddion  am  eu  perth- 
ynas  â'i  gilydd.  Eyw  fìl  o  flynydd- 
oedd  cyn  Criet,  ceir  deohreuad  hanes 
ieithoedd  neilltuol  yn  y  dam  daear  ey 
rhwng  Hindwstan  yn  y  dwyrain  a 
glannau'r  Atlantig  yn  y  gorilewin, 
rhwng  Scandinafia  yn  y  gogledd  a'r  Mor 
Canoldir  yn  y  de.  Am  fod  cynifer  peth 
yn  gyffredin  i'r  ieithoedd  hyn,  gwelwyd, 
trwy  ieitheg  gymharol,  eu  bod  yn 
tarddu  o  un  fam  iaith,  a  leferid  gynt. 
Indo-Ewropäeg  y  geilw  ieithyddion 
honno.  Tyfodd  yn  ei  thro  yn  Uiaws  o 
dafod-ieithoedd.  Tebygai  y  rhai  Eidal- 
aidd  a  Cheltaidd  i'w  gilydd.  O'r  twr 
Eidalaidd,  Lladin  oedd  y  bennaf  a'r 
bwysicŵf.  O'r  rhai  Celtaidd,  gwyddis 
am  dair  tafodiaith;  sef,  (1)  hen  iaith 
B 


Gâl,  nad  oes  ond  enwaupriod  ac  ambell 
argraff  ar  gerryg  i'w  cael  o  honi  bellach; 

(2)  yr   Wyddeleg,    sydd   eto'n    fyw    yn 
ìwerddon,    Scotland    ao    Ynys    Fanaw; 

(3)  y  Frythoneg,  hen  iaith  Ynya  Bryd- 
ain,  a  droee,  hithau,  yn  dair  adiaith, 
(a)  y  Gymraeg,  (b)  y  Gernyweg,  a  fu 
farw  yn  y  ddeunawfed  ganrif;  (c)  y 
Llydaweg,  sydd  eto'n  fyw.  [Introdue- 
tion  a  l'étude  comparative  des  Langues 
Indo-Européennes.  A.  MeiUet.  Paris 
1912]. 

Dengys  y  goeodiadau  hyn  y  cyfoeth 
dlrfawr  o  draddodiad  y  gallai  fod 
gwraidd  llenyddiaeth  Geltaidd  yn  cyr- 
raedd  iddo,  ac  nid  oes  amheuaeth  na 
cheir  yn  yr  Wyddeleg,  y  Gymraeg  a'r 
Llydaweg  adlais  hen  goelion  oedd  gyff- 
redin  i'r  Gwyddyl  a'r  Brythoniaid 
ymhell  cyn  eu  gwahanu  a  dieithro  eu 
lleferydd.  Ond  mewn  ystraeon  nad  ys- 
grifennwyd  hyd  yn  ddiweddar  y  ceir 
pethau  felly.  Trwy  ddyfod  y  Rhufein- 
iaid  i  Brydain,  gwthiwyd  Lladin  ar  y 
Brythoniaid,  ac  yn  Lladin  y  mae'r  ar- 
graffau  cynharaf  ar  feini  a  gaed  yn 
y  wlad  hon.  Yna  daeth  Lladin  yn  iaith 
orefydd  a  dyeg,  a  thrwy  hynny  daeth 
dylanwad  Uenyddiaeth  y  Rhufeiniaid  i 
mewn.  Felly,  ar  ddechreu  Uenyddiaeth 
y  Cymry,  yr  ydym  wyneb  yn  wyneb  a 
dau  ddylanwad — dylanwad  traddodiad 
Celtaidd,  ac  effaith  diwylliant  Lladin- 
aidd ;  ac  y  mae  Uawer  o  bethau  cynharaf 
eu  llenyddiaeth  yn  Lladin.  Yn  Lladin 
yr  ysgrifennodd  Gildas  a  Nennius;  yn 
yr  iaith  honno  y  mae'r  copi  cynharaf 
sy'n  hysbys  o  gyfreithiau  Hywel  Dda; 
yn  Lledin  yr  ysgrifennodd  Sieffre  o 
Fynwy  ei  Frut,  yn  1145,  ac  yn  yr  ud 
iaith  yr  ysgrifennodd  Gerallt  Gymro  a 
Walter  Map  tua'r  un  oes. 

Fel  hanes  y  gosododd  Sieffre  ei  waitb 
allan,  gan  ddywedyd  mai  cyfieithad  o'i 


LLENYDDIAETH   Y  CYMRY. 


Gymraeg'  ydoedd,  eithr  yr  ydys  hellach 
yn  aml  yn  tadogi'r  dyciimygiou  ar 
tìieffre  ei  hun.  Ond  gwrthun  ddigon  yw 
hynny,  hyd  yn  oed  ar  dybiaeth  noeth, 
canys  tyíu  y  mae  pob  rhamant.  Heb 
ddywedyd  na  ddychmygodd  Siefíre 
lawer  o*  bethau,  y  mae'n  sicr  fod  gan- 
ddo  garnedd  o  draddodiadau  gwlad  i'w 
chwalu.  Proflr  hynny  gan  ddywediad 
William  of  Malmesbury  fod  y  Brython- 
iaid  yn  ei  ddydd  ef  yn  "  bostio  yn  eu 
hofer"  chwedlau  am  Arthur  "  [Geeta 
Eegum  Anglorum,  1,  8]  ;  a  chan  hanes 
a  rydd  myneich  Laon  am  gynnwrf  a 
godcnld  Brythoniaid  Cernyw  yn  1113 
am  na  chredent  fod  Arthur  wedi  mai'w. 
[Migne,  Patrologia] .  Y  casgliad  mwy- 
af  pwyllus  yw  fod  SiefEre  wedi  ysgrifen- 
nu  hen  draddodiadau  Cymreig  a  Bryth- 
onig  oedd  ar  lafar  gwlad,  ac  efallai 
mewn  ysgrifen,  a'u  helaethu  o'i  ddyoh- 
ymig  ei  hun.  Felly,  rhoddodd  gychwyn 
1  ledaeniad  chwedlau  Arthur  drwy  len- 
yddiaoth  Ewrob  i  gyd.  Cadarnheir  y 
farn  hon  gan  y  profion  mai  nid  ef  yn  unig 
a  fu  wrthi.  Daeth  y  Normaniaid  yn 
gynnar  i  rym  ym  Morgannwg,  tra'r 
oedd  Gwynedd  yn  ymladd  am  ei  hani- 
byniaeth.  Priodent  ferched  y  Cymry, 
a  dysgent  Gymraeg.  "  Geralít  Gymro" 
y  galwai  Gerald  de  Barri  ei  hun.  Ceir 
traddodiad  am  Eobert,  Duc  Normandi, 
yn  cyfarfod  beirdd  Cymreig  pan  oedd 
yn  garcharor  yng  Nghaerdydd,  yn  eu 
hoffi  ac  yn  dysgu  Cymraeg  a  chanu 
cerdd  ynddi  i'r  dderwen  a  welai  drwy 
ffenestr  ei  g^'ell.  Fe!Iy  daeth  y  "trouvère" 
Normanaidd  a'r  "  cyfarwydd"  Cymreig  i 
gyfathrachu — y  mae'n  Ued  amlwg  mai 
ystyr  debyg  oedd  i'r  ddau  air — ac  aeth 
ystraeon  ereill,  nad  oeddynt  yng 
ngwaith  Sieíîre,  ar  led.  Sonia  Gerallt 
am  Bledhericus,  un  o'r  chwedleuwyr 
Cymreig  a  wyddai'r  hen  draddodiadau ; 
ac  i  hwnnw,  dan  yr  enw  Breri  neu  Bleri 
— y  ffurf  a  gymerasai'r  enw  yn  Ffrangeg 
- — y  mae  awdur  chwedl  Tristan  ac 
Eayllt  yn  Ffrangeg  yn  c\'dnabod  ei  ddy- 
led    [Eomania  ŶIlI.,  425—428]. 

Felly  gwelwn  mai  drwy'r  Lladin  a'r 
Ffrangeg  yr  aeth  hen  chwedlau'r  Celt- 
iaid  ar  led  yn  Ewrob.  A  oedd,  ynteu, 
lenyddiaeth  Gymraeg  gynharach  na 
chynnwys  ein  Uyfr  Cymraeg  hynaf — 
Llyfr  Du  Caerfyrddin?  Credid  gynt — 
yn  wir,  cred  rhai  eto — fod  y  Gynfeirdd 
— Aneirin,  Llywarch   Hen,  Taliesin,   ac 


ereiil — yn  canu  ganrifoedd  cyn  oes 
Sieffre.  Fe  allai  eu  bod.  Nid  yw'r 
ddadl  wedi  ei  thorri  eto,  er  cyraaint  o 
bobl  bendant  a  fu'n  rhoi  barn  arni.  Y 
mae  o  leiaf  yn  Bicr  mai  tuag  oes  Sieft'ru 
ac  ar  oll  hynny  y  copiwyd  y  cerddi  a  bri- 
o'dolir  i'r  Cynfeirdd,  fel  y  maent  hyBbys 
i  ni.  Eto,  nid  oes  neb  cymwys  i  farnu 
yn  ameu  nad  yw'r  rhan  fwyaf  o  gyn- 
nwys  y  llyírau  a  alwodd  Skene  yn 
"  Bedwar  Hen  Lyfr  Cymru  "  yn  llawer 
cynharach  na'r  amset  yr  ysgrifenuwyd 
y  llyfrau. 

Yn  yr  hen  amser,  ar  groen  dafad  neu 
lo  yr  ysgrifennid,  ac  yn  y  wlad  hon,  yn 
y  Mynachlogydd  y  ceid  rhai  yn  medru 
ysgriíennu.  Felly,  i'r  hen  fyneich  yr 
ydym  i  ddiolch  am  hynny  sydd  gennym 
o'n  llenyddiaeth  gynnar.  Yr  hynaf  o'r 
Pedwar  Llyfr,  fel  y  dywedwyd,  yw  "Llyfr 
Du  Caerfyrddin, "  a  gopîwyd  ym  Mhri- 
ordy  Sant  loan,  Caerfyrddin.  Seiliwyd 
y  ty  hwnnw  yn  1148;  felly,  copîwyd  y 
llyfr,  y  mae'n  debyg,  rhwng  hynny  a 
blynyddoedd  cyntaf  y  drydedd  ganrif 
ar  ddeg.  Cymysg  yw  ei  gynnwys  o 
chwedloniaeth,  diwinyddiaeth,  hanes  a 
barddoniaeth,  y  cwbl  ar  fesur  cerdd. 
Ar  waelod  un  o  ddalennau'r  llyfr,  ysgilf- 
ennodd  un  o'i  berchenogion  gynt  englyn 
yn  gorffen  û'r  geiriau  isod  (a'u  dodi  yn 
orgraff  heddy  w) : — 

"  Er  cymen  a  ddarllenwyf, 
Dyallu'r  Llyfr  Du  nid  wyf." 

Nid  oes  neb  di-rodres  heddyw  na 
ddywedai'r  un  peth  am  lawer  iawn, 
beth  bynnag,  o'r  Ilyfr.  Nid  iaith  gyff- 
redin  y  ddeuddegfed  ganrif  yw  ei  iaith, 
fel  y  gwelir  ond  ei  chj'mharu  âg  iaith  y 
Mabinogion  a  rhamantau  ereill  nad  ynt 
lawer  iau.  Ceir  ynddo  bethau  ar  ffurf 
ymddiddanion  rhwng  Myrddin  a  Thal- 
iesin,  Gwjddneu  Garanhir  a  Gwyn  ap 
Nudd,  Talieein  ac  Ysgolan,  Arthur  a 
Glewlwyd  Gafaelfawr,  ac  ereilL  Y 
mae'r  cerddi  hyn  yn  llawn  cyfeiriadau 
at  hen  chwedlau  a  rhywbeth  rhwng 
chwedl  a  hanes.  Cwta  ac  anoùd  ei  deali 
yw'r  iaith;  cawn  gyfeiriadau  at  frwydr 
Arderydd,  a  ymladdwyd,  meddir,  yn 
573;  at  Goed 'Celyddon,  at  Gaer  Fan- 
twy,  ac  at  liaws  o  fannau  a  phereonau 
na  wyddis  hyd  sicrwydd  pa  le  yr  oedd- 
ynt  na  phwy  oeddynt.  Tebyg  iawn 
yw'r  peniUion  hyn  i'r  englynion  a  geir, 
er  engrhaifft,  ym  Mabinogi  Math  fab 
Mathonwy,   ac   fel  a   geir  yn   rhai  o'r 


Y  CYNFBTRDD. 


chwedlau  Gwyddelig.  Yn  y  chwedlau, 
y  maent  fel  gweddillion  rhyw  jHtraeon 
hŷn,  wedi  aros  yn  y  testun  íel  yr  oedd- 
ynt,  am  nad  oedd  y  "  cyfarwydd  "  ei 
hun  yn  eu  deall.  Yn  y  Llyfr  Du,  oawn 
hwynt  heb  yr  ystori;  a'r  tehyg  yw  fod 
y  cyfarwydd  gynt  yn  adrodd  yr  ystori 
oedd  yn  egluro'r  peniUion,  os  nad  y  pen- 
iUion,  yn  wir,  oedd  y  deunydd  y 
nyddai'r  ystori  allan  o  hono,  yn  debyg 
i'r  fel  y  bydd  yr  hynafiaethwyr  lleol  hyd 
heddyw  yn  dyfeisio  ystraeon  cyfain  i 
egluro  enwau  lleoedd.  O'r  natur  hon, 
er  engrhaifft,  y  mae  "  Englynion  y 
Beddau,"  rhai  o'r  pethau  goreu  yn  y 
Llyfr  Du — rhyw  dair  llinell  yn  adrodd 
ymha  le  y  cwympodd  ac  y  claddwyd 
hwn  a  hwn,  a  pha  fath  un  oedd,  oofiant 
byr,  hyawdl.  Wele  engrhaifft  neu 
ddwy : — 

"  Pieu  y  bedd  hwn?  Bedd  Brwyno  Hb:, 

Hydr  ei  wir  yn  ei  fro; 
Parth  yd  fâi,  ni  byddai  ffol" 

"Pieu  y  bedd  hwn  nid  [  ?  yn  ryd]  Aral  ? 

Gwythwch  wrth  [  ?  wrdd]  erfyd ; 
Tra'th  laddai,  chwarddai  wrthydl" 

Testun  drwg  sydd  i'r  ddwy  linell 
gyntaf  o'r  ail  englyn.  Awgrymir  dar- 
lleniaduu  ereill  o'r  geiriau  sydd  an- 
Bicr,  rhwng  crymfachau.  Felly  yr 
adroddir  camp  pob  un — Dywel  mab 
Erbin,  nad  ofnai  ryfel;  Lluch  Llaw- 
eghin,  na  byddai  dri  mis  heb  frwydr; 
Llew  Llawgyfîee,  gwr  na  roddes  wir  i 
neb;  Gwrtheyrn  Gwrthenau,  yr  oedd 
pawb  yn  ei  ameu ;  Cynddilig  mab  Corc- 
nud,  yr  alltud,  a'r  bleiddiau  yn  udo 
uwch  ei  fedd;  Bhufawn,  a  fu  farw  yn 
ieuanc ;  Tawlogeu  mab  Lludd,  a'i  cladd- 
ai,  caffai  fudd;  Rhi,  a  laddwyd  gan  Rio- 
gan.  Ac  ynghanol  y  rhee,  cawn  englyn 
neu  ddau  yn  awgrymu  bod  gwybod  lle'r 
oedd  y  beddŵu  yn  rhan  o  ddyled 
y  bardd — 

"  Neum  dug  i  Ellfin  i  brofi  fy  marddrin 
Gysefin  uch  cynran." 

Yn  y  cerddi  crefyddol  ceir  Uawer 
pennill  da  a  dealladwy,  ac  y  maent  yn 
llawn  dihewyd  syml,  a  mawl  i  Dduw, 
i  Grist,  a  Mair.  Danghosant  Iwyred  a 
symled  oedd  cred  yr  hen  fyneich  a'u 
canodd,  a  daw  weithiau  bethau  di-ddis- 
gwyl  i  mewn  i  blith  y  gweithredoedd  y 
canmolant  Dduw  am  eu  gwneuthur, 
megia  yr  ansawdd  "  hygar    hwyr  "    ar 


ferch,  a  "  llosgi'r  pum  caer  "  yn  y  dy- 
fyniad  hwn : — 

"  Ar  ddwyreaf  fi  un  y  sy  ddau  ac  un, 
Y  sy  dri  ac  un,  y  sy  Dduw  ei  hun; 
A  wnaeth  Mawrth  a  Llun,  a  mascul    a 

bun  [gwryw  a  benyw] , 
Ac  nad  cyforun    [nad  cyd-wastad],  bas 

ac  anoddun  [dwfu]  ; 
A  wnaeth  dwym  ac  oer,  a  haul  a  Uoer; 
A    llythyr    yng    nghwyr,    a    fílam    ym 

mhabwyr; 
A  serch  yn  eynnwyr,  a  bun  hygar  hwyr, 
A  Uotígi  pum  caer  o  Ddyfed  i  .Wyr." 

Ar  y  cyfan,  ceidw'r  cerddi  crefydd  at 
foli  Duw  a  daioni,  heb  gynnyg  athraw- 
iaethu.  Duw,  medd  un  emyn,  "  a  beris 
Ueufer  Uewenydd;"  nid  "  er  gwneuth- 
ur  amhwyU  na  thwyU  na  thrais  "  y  cre- 
odd  Duw  ddyn;  a  dyled  popeth  oedd 
bendigo  enw  Duw  : — 

"  Gogoneddawc      Arglwydd,      hanbyeh 

gweU, 
A'th  fendico  di  eglwys  a  changeU, 

A  changeU  ac  eglwys, 

A  gwastad  a  diffwys." 

Nid  oes  dristwch  yn  eu  mawl,  ond  y 
maent  yn  wahanol  pan  gofiont  am  ar- 
íerion  dynion  a'u  diwedd.  Cyhoeddant 
wae  ar  y  sawl  a  esgeulusai  ganu  ei  bad- 
erau,  parchu'r  creiriau,  a  rhoi  elusen ;  a 
rhont  y  pechadur  ar  ei  ochel  na  ddi- 
hangai,  canys — 

"  Ym  mryn,  yn  nhyno,  yn  ynysedd  môr, 

Ymhob  ffordd  ydd  eler, 
Ehag  Crist  wyn  nid  oes  anialedd." 

Cynnwys  y  darnau  hanesyddol  sydd 
yn  y  Uyfr  y  cerddi  a  elwir  "  AfaUen- 
nau  "  a  "  Hoianuu  "  Myrddin,  a  phen- 
iUion  yn  dechreu  â'r  geiriau  "  Gwyn  ei 
byd  y  fedwen."  Perthyn  y  rhai  hyn  i'r 
cerddi  brud,  sy'n  rhan  mor  hynod  a 
dyrys  o  lenyddiaeth  Gymraeg.  Dichon 
fod  gwreiddyn  y  math  hwn  ar  ganu  yn 
ymgladdu  yn  newindabaeth  yr  hen  Gelt- 
iaid,  ac  mai  dyna'r  rheswm  bod  y  pen- 
iUion  hyn  a'u  tebyg  yn  dechreu  âg  enw- 
au  coed — "  Gwyn  ei  byd  y  fedwen," 
"  AfaUen  beren,"  "  MarchwiaU  bedw 
briglas,"  &c.  CoUodd  y  geiriau  eu  hys- 
tyr,  ond  parhawyd  i'w  harfer  ar  dde- 
chreu  pethau  ar  ddelw  proffwydoliaeth. 
Drwy  waith  Sieffre,  aeth  enw  Myrddin 
ar  led  Ewrob  fel  dewin,  a  thadogwyd 
Uawer  o  "broft'wydoHaethau  "  amo,  yng 
Nghymru  a  Lloegr,  mor  ddiweddar  hyd 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


yn  oed  âg  adeg  y  Ehyfel  Mawr.  Pa 
fodd  bynnag  y  tarddodd  traddodiíid 
Myrddin,  defnyddiv/yd  ei  enw  yng 
Nghymru  at  amcanion  gwleidyddol,  íel 
y  cawn  sòn  eto,  a  pheth  fell^',  yn  ddiau, 
sydd  i'w  gael  yn  y  cerddi  hyn  o'r  Llyfr 
Du.  At  ba  ddigwyddiadau  bynnag  y 
cyfeiriant,  cynhwysant  nid  ychydig  o 
linellau  prydferth  ynddynt  eu  hunain : — 

"  Gwyn   ei  byd  y   fedwen  yn   Nyfíryn 

Gwy, 
Y  syrth  ei  changau  bob  un,  bob  dwy. 

"  Afallen  beren  blodeu  esblydd 
A  dyf  yn  aargel  yn  Argoedydd." 

"  Afallen  beren  a  phren  fíion 

A  dyf  o  dan  gel  yng  nghoed  Celyddon." 

"  Oian  aparchellan,  neud  blodau  drain 
Gorlas,  cain  mynydd,  eHydd  neud  cain." 

Y  mae'r  iaith  yn  Ued  ddealladwy,  a'r 
fydryddiaeth  yn  Uawer  Uyfnach  nag  yn 
y  mesurau  byrion.  Ni  cheir  cynghan- 
edd  yn  y  Uinellau  ond  o  ddamwain,  ond 
y  mae'r  odl  fewnol  yn  Ued  gyson  drwy- 
ddynt.  Gwladgar  iawn  yw'r  cerddi,  la 
down  ar  draws  Uawer  o'r  arwyddion  a 
nodir  ynddynt  yng  nghywyddau  brud 
oesau  diweddarach. 

Ond  y  farddoniaeth  oreu  yn  y  Llyfr 
Du  yw'r  cyfeiriadau  at  Natur  sydd 
ynddo.  Ceir  hwy  yma  ac  acw,  ynghan- 
ol  dychmygion  yr  Ysgolheigion  am  dwf 
yr  enaid,  yn  yetyriaethau 'r  bardd  ar  oes 
dyn,  mewn  cerdd  i  Fechydd  fab  Llyw- 
arch,  ey'n  cynnwyB  disgriíìad  effeithiol 
o'r  gaeaf.  Byrion  yw'r  oyfeiriadau 
hyn  yn  gyfíredin — digon  i  ddangos  pa 
beth  y  gaUasai'r  hen  brydyddion  ei 
wneud.  Wrth  ganu  am  yr  Atgyfodiad, 
aonia  un  o  honynt  am  y 

"  Man  y  mae  meiUion  a  gwUth  ar  dirion, 
Man     y    mae    cerddorion     yn     gywair 
gyson." 

Ynghanol  awdl  i  Dduw  a  Mair,  y  mae 
un  yn  meddwl  am  ei  ddiwedd,  paii  fydd- 
al  "  yn  nhywyU,  heb  gannwyll,  i'm  gor- 
sedd,  gwedi  meirch  ac  ymddwyn  glas- 
fedd,"  wedi  myned  "  mal  dail  o  flaen 
gwynt  dadwedd."  Cofia  fel  y  doi  hen- 
aint  ar  ddyn — 

"  Dynesa  henaint   a  Ued   arnad, 

Dy  glust,  dy  ddrem,  dy  ddaint,  neud  ad- 

wedd 
Dychrycha  croen  dy  fysedd." 


Yna  daw'r   gwanwyn   i'w   feddwl,   a 
rhydd  yntau  lun  bach  tlws  mewn  chwe 
UineU,  cyn  troi  i'r  ochr  ddu  eilwaith : — 
"  Cyntefin  ceinaf  amser, 
Dyar  [swii]  adar,  glas  caliedd  [cyrs], 
Ereidr  yn  rhych,  ych  yng  ngwedd, 
Gwyrdd       mor,      britlaotor       [amryUw] 

tiredd ; 
Ban    ganont,    cogau,    ar    flaen    gwydd 

gwiw, 
Handid   rawy   fy   Uawfrydedd." 

Yng  ngherdd  y  gaeaf,  cawn  fwy  o'r 
ddawn  hon,  ac  y  mae  ias  yr  oerfel  yng 
ngeiriau  cwta'r  bardd: — 
"  Llym  awel,  Uwm  bryn,  anhawdd  caff- 
ael  clyd, 

Llygryd  rhyd,  rhewid  Uyn, 

EhyBaif  gwr  ar  un  conyn. 

Ton  tra  thon,  töid  tu  tir, 
Goruchel  gwaeddau  rhag  bron   bannau 
bre, 
Braidd  aUan  or  Befir." 

Yna,  o  un  peth  i  araU,  cyfyd  yr  ias 
oer  arnom — y  "  Uwch  "  (Uyn)  yn  oer  ei 
Uw,  y  cawn  yn  grin,  a'r  "  calaf  "  (cyrs) 
wedi  torri,  yr  awel  yn  flin,  a'r  coed  "  yn 
eu  blwch,"  sef  y  Uwm  [cymharer  y 
gair  â'r  Llydaweg  blouc'h,  "  den 
iaouank  blouc'h,"  dyn  ieuanc  di-farf] . 
"  Oer  gwely  pysgod  ynghysgod  iäen;" 
"  gosgupid  gwynt  blaen  gwydd  tew;" 
"  gwyn  goror  mynydd,  Uwm  gwydd 
Uong  ar  íôr;"  "  cysulwyn  cefn  bryn, 
coch  gwawr;"  "  hir  nos,  Uwm  rhos, 
Uwyd  rhiw;"  "  drycin  ym  mynydd, 
afonydd  yng  ngnif;  gwlychid  Uif  Uawr 
trefydd;  neud  gweilgi  gweled  yr 
elfydd."  [Sylwer  mai  hen  derfyniad 
yr  amser  presennol,  trydydd  person  un- 
igoì,  oedd  -id  :  rhewid — rhewa;  töid — toa,. 
&c.  Gwydd  —  coed,  Cysul  —  gwisg. 
Gnif — cyffro,  Elfydd — y  ddaear] . 

Yn  gymysg  a'r  Uuniau  byw  hyn, 
cawn  UneUau  diarhebol,  nad  ymddengys 
fod  cysyUtiad  yn  y  byd  rhyngddynt  â'r 
peth  a  ddisgrifir,  megis  "  Meccid  Uwfr 
llawer  cyngor  " — mâg  y  Uwfr  lawer 
cyngor.  Un  gerdd  sydd  yn  y  Uyfr  âg 
ynddi  gyfeiriad  at  gariad  merch,  a  dis- 
grifia'r  bardd  y  sawl  y  breuddwydiodd 
am  dani  fel  "  bun  deg  liw  gwaneg  gro;" 
ond  try  yntau'n  ebrwydd  i  ganu  diar- 
hebion. 

Os  yw'r  Llyfr  Du  yn  anodd,  y  mae 
Llyfr  TaUesin  yn  anoa  fyth.     Tybir  ei 


Y  CTNFEIRDD. 


9 


yBgrifennu  naill  ai  ym  Mynachlag'  Nedd 

neu  Fargam,  tua  1275.      Prydyddiaeth, 

a  briodolir  i  Daliesin,  yw  ei  gynnwys  i 

gyd.     Gellir   rhannu'r    cerddi   yn    rhyw 

dri  dosbarth,  sef  cerddi  mynachaidd,  yn 

cynnwys  traddodiadau  eglwysig;  cerddi 

chwedlonol,  yn  cynnwys  dychmygion  yr 

ysgûlheigion,  ac  efallai  syniadau  Pytha- 

goraidd  am  drawsfudiad  yr  enaid ;  cerddi 

hanes.     Pa  bryd  bynnag  yr  oedd  Talies- 

in  yn  byw,  diau  nad  ef  oedd  awdur  yr 

holl  gerddi  sydd  yn  y  Uyfr.       Dengys 

ymchwiliad  manwl  i'r  teetun  a'r  mesur- 

au  mai  copîau    amherffaith    yw'r    rhan 

fwyaf  o'r  cerddi,  o    bethau    cynharach. 

A  barnu  wrth  y  mesurau,  y  mae  lle  i 

gaeglu   fod  yr  yBgrifennydd  yn   fynych 

wedi   gadael   darnau   allan   heb  ddim   1 

ddangos  y  bwlch;  a  cheir  yn  yr  orgraö 

brofìon  ei  fod  yn  copîo  ac  yn  newid  or- 

graff  gynharach.     Y  mae'r  cerddi  myn- 

achaidd   ar  destunau   megis  cyflafan   y 

Gwirioniaid  ("  Marwnat   y  Vil   Veib  "), 

dydd  y   Farn    ("  Yr^ímes   Dedbrawt  "), 

"  Plaeu    yr    EifEt,"    "  Llath    Foesen." 

Cymysgir  Cymraeg  a    Lladin    yn    rhai 

o  honynt.     Ycbydig  y  gellir  ei  alw  yn 

farddoniaeth  sydd  yn  yr  hyn  sy  ddeall- 

adwy  o'r  cerddi,   ond  y  mae  llawer  o 

ynni  yn  y  disgrifiad  o  Ddydd  y  Farn,  ao 

ymddiddan   a   chryn   ddychymig  ynddo 

rhwng  Crist  a'r  colledigion.     Y  mae  ef 

yn   edliw   iddynt   eu     beiau,    a    darfod 

iddynt     ei     groes-hoelio     a'i     wrthod. 

Gofyn  iddynt  deimlo  ei  draed,  ei  freich- 

iau,   ei  ysgwyddau,   a   dywed   na  bydd 

maddeu  iddynt   am    ei  wanu    â    berau. 

Atebant  hwythau : — 

"  A,  wledig,  ni  wyddem  Pan  oedd  ti  a 

grogem, 
Gwledig  nef,  Gwledig  pob  tud,  Ni  wydd- 

em  ni  Grist  tut  vytut   [?  oeddud] . 

Bei  a'th  wybyddem,   Crist,   a'th   athe- 
chem  "  [gadaweem  lonydd  iti] . 

Etyb  yntau  na  dderbynnir  gwad  gan 
deulu'r  dieifl — 

"  Nid  arfoUir  gwad  gan  Iwyth  eisyfflad 

[rhai  â  swn  chwythlyd] , 
Digonsawch    [gwnaethoch]    chwi    anfad 

yn  erbyn  Dofyddiad, 
Can  mil  engylion  y  sydd  yn  dyeton 
A  ddaeth  i'm  cyrchaw  gwedi  fy  nghrog- 

aw. 

Y  mae'r  cerddi  chwedlonol  yn  fwy  dy- 
ddorus,  gan  íaint  y  gymysgedd  ryfedd- 


ol  o  syniadau  sydd  ynddynfe.  Yn  "  Ang- 
ar  Kyvyndawt,"  cawn  gyfeiriadau  at 
Wion  a  pheiriau  hud  y  Celtiaid;  at 
Dduw  a  bedydd  Cristnogol;  at  ddwy- 
fol  darddiad  awen;  at  Annwfn;  at  "  Dal- 
hayarn,  y  sydd  mwyaf  sywedydd,"  at 
Eli  ac  Eneas,  a  Gwydyon.  Gofynnir 
cwestiynau  yr  ysgolheigion,  megis  pa- 
ham  y  mae'r  anadl  yn  ddu,  yr  afu  o 
waed,  gwraig  yn  serchog,  Uaeth  yn  wyn, 
celyn  yn  las,  heli  yn  hallt,  llinos  yn 
werdd,  &c.  Dywed  y  bardd  y  gwyddai 
ef  y  pethau  hyn  a  llawer  ychwaneg. 
Gwyddai  i  ba  le  yr  âi'r  gôg  y  gaeaf ;  dy- 
wedai  ddyfnder  afon,  cyd  bai  ryd  arni; 
gwyddai  ba  sawl  paladr  a  fyddai  yng 
nghad,  pa  sawl  diferyn  mewn  cawod, 
ác.  Yna,  wedi  moli  lesu  yn  Lladin, 
try  i  adrodd  ei  drawsfudiadau  ei  hun : — 

"  Ail    gwaith    ym    rhithad,    Bum    las 

leisiad ; 
Bum   gi,    bum   hydd,    Bum    iwrch  ym 

mynydd; 
Bum   gyff,   bum   raw,   Bum   fwyall  yn 

11  aw ; 
Bum    ebiU    yng    ngefel,     Flwyddyn    a 

hanner. " 

Bu'n  geiliog,  yn  farch,  tarw,  bwch,  a 
gronyn  o  yd.  Yn  y  cyflwr  olaf,  llync- 
wyd  ef  gan  iar,  a  bu  "  naw  nos  yn  ei 
chroth  yn  was."  Erbyn  y  diwedd,  Tal- 
iesin  ydoedd.  Ceir  y  trawsfudiadau 
rhyfeddol  hyn  mewn  prydyddiaeth  ac 
ystraeon  Gwyddelig,  ac  hefyd  yn 
chwedlau  Llydaw.  Yn  Lloegr,  duchan- 
odd  Donne  ddychmygion  tebyg  yn  yr 
unfed  ganrif  ar  bymtheg. 

Yn  y  cerddi  hanes,  i  Urien  ac  ereill, 
oawn  bethau  mwy  dealladwy  a  barddon- 
ol  Y  mae  "  Gweith  Argoet  Llwyfein  " 
yn  ddisgrifiad  bywiog  o  frwydr.  Daw 
pedwar  llu  wyneb  yn  wyneb,  Fflam- 
ddwyn,  Owein,  Ceneu  fab  Coel,  ac 
Urien,  yn  eu  harwain. 

"  Adorelwis  Fflamddwyn,  fawr  drybes- 

tawd, 
A  ddodynt  yng  ngwystlon,  a  ynt  par- 

awd? 
Yg    atebwys    Owain,    dwyrain    ffoBawd, 
Ni     ddodynt,      nid     ydynt,     nid     ynt 

parawd." 

Yna  gelwir  y  Iluoedd  i'r  gad,  "  a  rhag 
Gwaith  Argoed  Llwyfain  bu  Ilawer  oel- 
ain,  rhuddai  frain  rhag    rhyfel    gwyr.' 
Cerdd    ragorol    hefyd     yw    "  Marwnat 
Owein."     Ber  yw,   ond  y  mae  egni  a 


10 


LLENYDDIAETH   Y   CYMRY. 


rhuthr  ynddi,  bron  nad  yw'r  acen  yn 
rheolaidd  drwyddi,  ac  y  mae'n  werth 
sylw  fod  "  cengl  "  ar  ei  diwedd,  yu 
nuU  y  llawysgrifau  Gwyddelig,  sef  ei  bod 
yn  gorfíen  â'r  penuiU  ey'n  ei  dechreu 
— nid  unig  ol  Gwyddeleg  ar  y  cerddi. 
Wele'r  penniU  cyntaf: — 

"  Enaid  Owain  ap  Urien, 

Gobwyllid  ei  ren  oe  raid  [coíia  ei  argl- 
wydd  ei  angen] , 
Rheged  udd  [argiwyüd]  ae  cudd  tromlas 
[  ?  ty warchen] , 
Nid  oedd  ías  ei  gywyddaid  [clod]." 

Disgrifir     Owain     yn     difa     lluoedd 
Lloegr,  gan  eu  gadael  ar  y  maes  "  a'r 
lleufer  yn  eu  llygaid,"  ac  mai  fíolach  na 
rhaid  oedd  y  rhai  na  fíoent  rhagddo. 
"  Owain  a'u  coepes  yn  ddrud, 

Mal  cnud  [haid  o  Ëeiddiau]  yn  dylud 
[ymlid]   defaid; 
Gwr  gwiw  uch  ei    amliw    seirch     [cyf- 
rwyau] , 

A  roddai  feirch  i  eirchiaid." 

Dengys  yr  hoU  gerddi  i  Urien  gryn 
lawer  o'r  egni  a'r  gelfyddyd  hon,  ao  y 
maent  lawer  yu  twy  dealladwy  na'r 
caneuon  ereill.  Ceir  enwau  gogleddol 
ynddynt  yn  ddiameu,  a  theitl  un  gerdd 
ddyrys  iawn  yw  "  Kwynaw  Cunedda." 
Tebyg  i'r  "  Afallennau  "  a'r  "  Hoian- 
au  "  yw  "  Arymes  Prydain  Fawr. " 
Yng  '*  Nghanu'r  Gwynt,"  ceir  bardd- 
oniaeth  natur  a  ganmolwyd  lawer  tro, 
ac  y  mae  "  Addfwynau  Taliesin  "  yn 
cynnwys  Uinellau  Uafar  a  thlysion 
iawn : — 

"  Addfwyn  eryr  ar  lan  Uyr  [y  môr]  pan 

llanhwy  [ilanwo] , 
Arall    addfwyn,     gwylain     yn   gwarwy 

[chware] . ' ' 
"  Addfwyn  Mai  i  gogau  ac  eaws, 
Arall  addfwyn  pan  fydd  hin  haws; 
Addfwyn  rhaith  a  pherfíaith  neithiawr, 
Arall     addfwyn,      cyflwyn    [anrheg]    a 

garawr  (garer)." 

Y  nesaf  o'r  hen  lyfrau  yw  "  Llyfr  An- 
eirin,"  a  ysgrifennwyd  tua  1300,  îc  y 
sy'n  cynnwys  "  Y  Gododdin,"  y  cyfan- 
soddiad  cyntaf  yn  Gymraegj  íel  y 
bernir.  Priodolir  y  gân  i  Aneirin,  a'i 
chynnwys  yw  hanes  y  gwyr  a  aeth  i 
írwydr  Catraeth.  Y  mae  hefyd  gyda 
hi  ganiadau  byrraoh,  a  elwir  Gorchan- 
au,    wrth    enwau    Tudfwlch,    Adebon, 


Cynfelyn,  a  Maeldderw.  Oddigerth 
Gorchan  Adebon,  nad  yw  ond  casgliad 
o  ddiarhebion  odledig,  ceir  ynddynt 
liwythau  sôn  am  Gatraeth.  Yn  ol  tra- 
ddodiad,  perthynai  Aneirin  a  Thaliesin  i 
lysoedd  brenhinoedd  o'r  Gogledd,  a  fu'n 
rhyfela  âg  Ida,  un  o  brif  benaethiaid  y 
Saeson  yu  y  ohweched  ganrif,  ac  â'i  feib- 
ion.  Ceir  yn  y  gerdd  rai  o'r  enwau  y 
sydd  hefyd  yng  nghaneuon  Llyfr  TaÌ- 
iesin.  Cesglir  íod  Aneirin  a  Thaliesin 
yn  byw  tua  550 — 570  Oed  Crist.  Felly, 
dyma'r  anhawster:  A  allai'r  Gododdin 
a'r  Gorchanau  fod  wedi  eu  canu  yn  y 
chweched  ganrif,  a'r  copi  hynaf  sydd 
gennym  o  honynt  heb  fod  yn  gynharach 
na  thua  diwedd  y  drydedd  ar  ddeg? 
Llawer  dadl  fu  ar  y  pwnc,  nad  ellir  eu 
dilyn  yma.  Am  yr  ymdriniaeth  allu- 
ocaf  arno  a  gyhoeddwyd  eto,  gweler  ys- 
grifau  Mr.  Ifor  WiIIiams  yn  "  Y  Beirn- 
iad,"  1911 — 1912.  Ar  bwys  ymchwil  Mr. 
WiIIiams  ac  ereill,  gellir  dywedyd  nad 
oes  amheuaeth  nad  yw'r  Gododdin  yn 
mynd  rai  canrifoedd  ymhellach  yn  ol 
nag  adeg  ysgrifennu  Llyfr  Aneirin.  O 
dipyn  i  beth,  daw  ymchwiliadau  ysgol- 
heigion  âg  ychwaneg  o  oleuni  ar  j 
mater.  Am  y  cerddi  fel  Ilenyddiaeth, 
nid  oes  gymaint  anhawster.  Pa  le 
bynnag  yr  oedd  Catrueth,  a  pha  bryd 
bynnag  yr  ymladdwyd  y  frwydr,  dyma 
gîod  y  gwyr  dewr  a  aeth  yno,  a  pha 
beth  a  ddigwyddodd  iddynt.  Ceir  y 
testun  vn  y  Myyyrian  Archaiorogy  of 
Wales  (Dmbych^  T.  Geea'i  Gyf.,  l'871), 
ac  yn  argTafiìiad  Dr.  Gwenogvryn  Evans 
o  Lyfr  Aneirin  (1910).  Yn  ddiweddar, 
cyhoeddwyd  cyfieithad  Saesneg  gofalus 
o'r  gerdd,  hefyd,  gan  Syr  Edward  An- 
wyl.  Ceir  syiwedd  y  gân  yn  y  pennill 
hwn: — 

"  Gwyr  a  aeth  Gatraeth;  oedd  fíraeth 

eu  Uu; 
Glasfedd  [medd  glae]  eu  hancwyn  [am- 

heuthun] ,  a  gwenwyn  fu, 
Trychant       [trichant]       trwy     beiriant 

[?  arfau] ,  yn  catäu   [trefnu  cad], 
A  gwedi  elwch    [bloedd  lawen],  tawel- 

wch  fu. 
Cyd  elwynt   [elent]   i  lannau  i  benydu, 
Dadl  diau  angeu  i  eu  treiddu  [myned- 

iad]." 

Wedi  yfed  y  "  Glasfedd  melys  mag- 
lawr  "  wrth  **  liw  pabwyr,"  aeth'int  i'r 
gad  yn  feddwon,  yn  Uawen  eu  bloedd- 


Y  CYNFEIRDD. 


11 


Ao  jnŵ,  bu  tawelwch.  "  Gwerth  eu 
gwledd  o  iedd  fu  eu  henaid,"  ebr  y 
bardd.  Eto  edrydd  eu  gwrhydri,  o  un 
i  un.  Nid  yw  nior  fíyrnig  â'r  beirdd 
diweddarach  pan  ddisgrifio  ryfel ;  trychi- 
neb  y  lladdfa,  ar  ol  y  rhwysg  a'r  îlaw- 
enydd,  sydd  yn  efì'eithio  arno.  Ni  fedr 
anghofio  hoffed  oedd  ei  gymdeithion, 
wyched  oedd  eu  golwg  dan  eu  harfau, 
gadarned  eu  rhuthr  yn  y  frwydr,  yn  cy- 
mynnu  gwyr  fel  brwyn,  yn  ymladd  fel 
"  eryr  yn  ebyr  pan  Uithiwyd."  Bydd- 
ai  8wn  eu  tarianau  fel  taran;  ambell  un 
a'i  darian  yn  ddellt  ar  ei  ol.  Lle  bydd- 
ai  darian  euraidd  un  o  honynt  yn  y  gad- 
lan,  byddai'r  gwaewffyn  yno  yn  uswydd. 
Ehedai  Caradawg  i'r  frwydr  fel  baedd 
coed,  fel  tarw  byddin,  a  llithiai  gwn 
gwylltion  o'i  law.  Bygythiai  Morien 
dân  ar  ei  elynion ;  "  ni  thraethai  na 
wnelai  Gynon  gelaiu,"  a'r  "  neb  a  wan- 
ai,  nid  adwenid. "  Felly  y  gwelai'r  gad 
as  y  dengys  hi  i  ninnau.  Gwolwn  yn 
ei  ganu  ogoniant  y  wledd,  y  medd  glocw 
yng  ngoleuni'r  pabwyr,  y  Uawenydd  di- 
ofal;  yr  ymladd  gwyllt,  Ue  y  niae'r  ar- 
wyr  yn  rhuthro  o'n  blaen,  megis  yn  rìiwl 
yr  oesau,  yn  ddewr,  yn  ysblennydd;  ac 
nid  mor  greulon  â'u  gwaith  gwaedlyd, 
canys  medrodd  y  bardd  awgrymu 
ymhob  penniU  ryw  dynged  oedd  fel  pe 
bai'n  eu  gorfod  i'w  hymdrech  a'u  tranc. 
Ac  felly  yr  oedd.  Ehyfel  "  Cristnogion 
gwareiddiedig,"  masnachol,  heddyw  sydd 
greulon  a  chythreulig;  ac  y  mae  hyd  yn 
oed  y  Gogynfeirdd  yn  greulonach  nag 
awdur  y  Gododdin.  Ar  ddiwedd  pob 
pennill,  nid  all  ef  lai  na  thirioni  wrth 
feddwl  am  y  dinistr.  Gwelai  "  lawer 
mam  ae  deigyr  ar  ei  hamrant;"  dywed- 
ai  íod  cleddyf  y  rhyfelwr  yn  "  seinio  ym 
mhen  mamau;"  medrai  droi  oddiwrth 
y  Uaddfa  i  ddywedyd  ei  feddwl  ei  hun 
am  y  medd,  "  cyd  bei  da  ei  flas,  ei  gas, 
bu  hir,"  ac  i  gofio  am  y  Uan  lle'r  oedd 
penyd  a  gorffwys.  Dywedais  fod  effaith 
diwylliant  Lladinaidd  ar  ddechreuad 
llenyddiaeth  Gymraeg.  Dyma  ei  ol, 
mewn  symledd  arddull,  cynhildeb  ym- 
adrodd,  mawredd  bryd  a  lledneisrwydd 
chwaeth,  na  cheir  monynt  yn  awdlau 
Cynddelw  Brydydd  Mawr  a'i  gymheir- 
iaid,  gyda'u  cynghanedd  drosgl,  eu  har- 
ddull  eiriog,  a'u  mesurau  cymysg.  Am 
y  rhesymau  hyn,  saif  y  Gododdin  yn 
llenyddiaeth  y  Cymry  bron  fel  y  saif  yr 
Iliad  yn  Uenyddiaeth  Groeg  a'r  .^nid 
mawn  llenyddiaeth  L'adín. 


Yn  Llyfr  Coch  Hergest,  ac  yn  y  My- 
yyriau  Archaioiogy,  ceir  niíer  o  gamadau 
a  briodolir  i  Lywarch  Hen.  Copi- 
wyd  y  Llyír  Coch  yn  niwedd  y 
bedwaredd  ganrif  ar  ddeg  a  de- 
chreu'r  bymthegfed,  felly  gwydd- 
om  nad  yw  ei  gynnwys  yn  ddiweddarach 
na'r  cyfnod  hwnnw.  Anodd  profi  pa 
faint  cynharach  yw  llawer  o'r  pethau 
sydd  ynddo.  Diau  fod  cerddi  cymharol 
ddiweddar  wedi  eu  priodoli  i  Lywarch 
Hen,  megis  i  DaHesin,  ond  y  mae'n  lled 
sicr  liefyd  fod  rhai  pethau  sy'n  dwyn  ei 
enw  yn  llawer  cynharach  na  chyfnod  y 
Llyfr  Coch.  Pa  mor  bell  yn  ol  yr  ânt, 
nid  ellir  eto  brofi.  Myn  rhai  mai  yn  am- 
ser  Uwyddiant  Grufíudd  ap  Cynan  y 
canwyd  hwynt,  ryw  bedwar  can  mlyn- 
edd  ar  ol  marw  Llywarch,  ac  i  brofi 
hynny,  dywedant  fod  ym  marwnadau 
Geraint  fab  Erbin,  Urien  Eheged,  Cyn- 
ddylan  a  ChadwaUon,  gyfeiriadau  at 
bethau  diweddarach  na'r  cliweched  gan- 
rif.  Fe  allai  fod  hynny  yn  wir,  ac  y  maa 
yn  ddiau  yn  wir  bod  yr  orgraff,  ac  hyd 
yn  oed  y  geiriau,  wedi  eu  diweddaru 
wrth  eu  copîo.  Heblaw  hynny,  ceir  rhai 
o'r  cerddi  yn  y  Llyfr  Du,  megis  Marw- 
nad  Geraint,  a'r  Tribannau  Ue  disgrifir  y 
gaeaf,  ac  y  sonnir  am  Fechydd  fab  Lly- 
warch;  ac  y  mae'r  mesur  yn  sicr  yn  hŷn 
na  mesurau  cyfnod  Gruffudd  ap  Cynan. 
Enwir  Llywarch  Hen,  gydag  Aneirin  a 
Thaliesin,  gan  Nennius,  ac  nid  yw'n  am- 
hosibl  bod  y  pethau  hynaf  a  briodolir 
iddo  yn  cynnwys  o  leiaf  rywfaint  o'i 
waith  gwirioneddol. 

Fel  llenyddiaeth,  y  mae'r  cerddi  hyn 
yn  ddyddorol.  Byrion  yw'r  penniUion  a 
chwta  yw'r  iaith,  hollol  anhebyg  i  îee,- 
urau  ac  iaith  beirdd  oee  Gruffudd  ap 
Cynan.  Disgrifir  Geraint  yn  ymladd  ac 
yn  cwympo  yn  "  Llongborth."  Ceir  yr 
un  gair — "  Longphort  " — yn  yr  Wyddel- 
eg,  a'i  ystyr  ynddi  hi  yw  caer,  amddi- 
fíynfa,  neu  borthladd,  fel  y  mae'n  bosibl 
mai  nid  enw  priod  ydoedd.  Ehuthr  y 
meirch  a'r  gwyr,  fel  "  goddaith  ar  ddi- 
ffaith  fynydd;"  Uif  y  "  gwaed  hyd 
ddeuHn;"  ac  "  eryfain  [lluoedd?]  braín 
ar  goludd  "  yw  cynnwys  y  gerdd.  Nid 
oes  ynddi  ddim  o  dynerwch  Y  Gododdin. 
Ceir  hwnnw,  hefyd,  ym  marwnad  Urien. 
Gwelai  y  bardd  Urien  wedi  ei  ladd,  "  ae 
ar  ei  fron  wen  frân  a'i  hys  [ysu — 
bwyta]  ;"  gwelai  ddodi'r  "  gelain  fein- 
wen  "  "a  dan  bridd  a  main;"  gwelai 
Eurddyl  yn  drist,  ladd  ei  brawd  yn  Aber 


12 


LLKNYDDIAETH  Y  CYMRY. 


Lleu;  gwelai,  yn  wag  ac  yn  adfail,  yr 
aelwyd  lle  buasai  fwyd  a  diod  a  llawen- 
ydd  gynt.  Y  mae  hiraeth  yn  ei  eiriau  ac 
felly  yn  enwedig  ym  Marwnad  Cynddy- 
lan.  Nid  anfedrus  ychwaith  yw  cyfan- 
soddiad  y  gerdd  honno.  Cyíodir  Cyn- 
ddylan  o'n  blaenau  fei  y  dewr  "  calon 
goddaith  wanwyn,"  na  byddai  a  safai 
rhagddo.  Yna,  mewn  rhes  o  beniUion, 
disgrifir  ei  ystafell  wag.  Nid  allai  fod 
dim  mwy  effeitliiol  na  'r  symledd  a'r 
cynhildeb  hwn : — 

"  Ystafell  Cynddylan,  ye  tywyll  heno, 
Heb  dân,  heb  "wely; 
Wylaf  dro,  tawaf  wedy. 

"  YBtafell  Cynddylan,  ys  tywyll  heno, 
Heb  dân,  heb  gannwyll; 
Namyn  Duw,  pwy  a'm  dyry  pwylf? 

"  Ystafell   Cynddylan,    a'm    gwân    ei 

gweled, 
Heb  döed,  heb  dân; 
Marw  fy  nglyw   [glyw — arglwydd], 

byw  fy  hunan." 

Yna,  clyw  'r  bardd  yr  eryrod  yn  ys- 
grechian  uwch  ben  maes  y  frwydr,  yn 
"  eiddig  am  gig  Cynddylan!"  Gwelwn 
"  Eglwysau  Basa  "  ar  ol  y  Uaddfa  wedi 
eu  difa  a  choUi  eu  braint,  "  ys  gwaedlyd 
eu  meiUion;"  a'r  "  dref  wen  ym  mron  y 
coed,"  hitbau  âg  "  ar  wyneb  ei  gwellt. 


y  gwaed."  Y  mae  rhan  olaf  y  gerdd  yn 
fwy  cymysg,  fel  petai  'n  cynnwys  peth- 
au  diweddarach.  Cerdd  ragorol  hefyd 
yw  cerdd  dybiedig  Llywarch  i'w  Hen- 
aint  a'i  Feibion.  Ceir  rhai  o'r  penillion 
ymhlith  "  Englynion  y  ^eddau  "  yn  y 
Llyfr  Du.  Lladdwyd  ei  bedwar  mab  ar 
hugain  yn  y  gad ;  gaLara  yntau  ar  eu  hol 
o  un  i  un  ,gan  nodi  eu  campau.  Yn  hen 
wr,  wedi  colli  ei  flas  at  bopeth  a  garai 
gynt,  cofiai  am  ei  feibion,  a  chyffelybai  ef 
ei  hun  yn  ei  henaint  i'r  ddeilen :— 

"  Y  ddeilen  hon,  neus  cynired  gwynt 
[gyr  y  gwynt  hi] , 
Gwae  hi  o'i  thynged; 

Hi,  hen;  eleni  y  ganed!" 

Ceir  yr  un  duedd  fewnol  yn  y  gerdd 
"  I'r  Gog,  yn  Aber  Cuawg,"  ond  nid 
yw  "  Marwnad  Cadwallawn  "  yn  debyg 
i  waith  yr  un  un.  Yn  y  pethau  ereill  a 
briodolir  i  Lywarch,  megis  "  Y  Gor- 
wynion,"  "Y  Gnodau,"  a'r  "  Triban- 
nau,"  y  mae  mwy  o  ddoethineb  diar- 
hebol  nag  o  farddoniaeth. 

Diweddar,  fel  y  dywedwyd,  yw  llawer 
o'r  pethau  a  briodolir  i  Fyrddin.  Gesyd 
traddodiad  enwau  Llefoed,  Golyddan, 
Meigant,  Elaeth,  Tysilio,  Cuhelyn, 
Gwyddno  a  Gwydion  ap  Don  ymhlitii  y 
Cynfeirdd,  ac  nid  anhebyg  nad  yw'r 
rhan  fwyaf  o'r  ychydig  gerddi  a  gysỳlltir 
â'u  henwau  yn  hen. 


II.  BEIRDD    Y   TYWYSOGION. 


Oa  nad  oes  eicrwydd  am  waith  tybied- 
ig  y  Cynfeirdd,  nid  oes  amheuaeth 
ynighylch  cerddi  Beirdd  y  Tywysogion. 
Ceir  casgliad  o'u  gwaith  hwy  yn  y  Llyfr 
Coch  ac  yn  y  Myvyrian  Archaiology. 
Yn  y  Myyyrian,  gelwir  hwy  Gogynfeirdd, 
gair  a  arferodd  y  golygyddion,  y 
mae'n  debyg,  i  ddynodi  rhai  diweddarach 
na'r  Cynfeirdd.  Byddai  Beirdd  y  Ty- 
wysogion  yn  well  ac  eglurach  enw  ar- 
nynt,  canys  cyfnod  y  Tywysogion  yw'r 
cyfnod  hwn  yn  enwedig.  O  gwmpas  y 
Tywysog  a'i  Iys  y  try  popeth;  ei  orchest- 
ion  ef  a  ganmolir,  ei  weithredoedd  ef  a 
adroddir,  a'i  farwolaeth  ef  a  alerh:  gan  y 
beirdd  i  gyd.  Y  mae  enw  pob  Tywysog 
bron  yn  adnabyddus,  a  Uawer  o'u  gweith- 
redoedd  yn  hysbys,  ac  nid  ydym  heb 
wybod  rhywbeth  am  y  beirdd  sy'n  canu 
am  danynt. 


Y  mae'r  cyfnod  hwn  yn  ymestyn  o 
ddechreu'r  ddeuddegfed  ganrif  hyd  tua 
diwedd  y  bedwaredd  ar  ddeg,  ysbaid  o 
dros  ddau  can  mlynedd,  ac  y  mae  yn  y 
Myyyrian  weithiau  rhyw  drigain  o  feirdd 
a  ganodd  yn  ystod  y  canrifoedd  hynny, 
yn  dechreu  gyda.  cherddi  Meilyr  tua 
1137,  ac  yn  diweddu  gyda  chanu  Gru- 
flEudd  ap  Maredudd,  o  gwmpas  1382. 

A  siarad  yn  fanwl,  y  mae'n  wir  y  gell- 
id  dywedyd  fod  Beirdd  y  Tywysogion 
wedi  darfod  gyda  chwymp  Llywelyn  ap 
Gruíîudd  yn  1282;  ond  yr  un  meeurau, 
yr  un  geiriau  a  chystrawen,  yr  un  gyng- 
hapedd  at  ei  gilydd,  a'r  un  dull  yn 
union  y  sydd  gan  y  beirdd  ar  ol  y  dig- 
wyddiad  hwnnw  hyd  tua  diwedd  y  bed- 
waredd  ganrif  ar  ddeg;  a  chanu  yr  oedd 
ynt  i  Arglwyddi  a  gwyr  mawr,  o'r  un  dos- 
harth  a  safle,  mewn  gwirionedd,  â'r  Ty- 


BBIRDD  Y  TYWYSOGION. 


13 


wysogion  Cymreig  cyn  cwjnip  Llywel- 
jn.  Er  bod  yr  hen  anibyniaeth  gwleid- 
yddol  wedi  ei  golli,  ni  choUodd  y  Cymry 
anibyniaeth  eu  meddwl  am  ganrifoe>dd,  a 
phíirhaodd  y  traddodiad  lleuyddol  yr  ua 
fath  âg  o'r  blaen  am  gan  mlynedd  ar  ol 
marw  Llywelyn. 

Fel  y  dywedwyd,  y  mae  yn  y  Myvyr- 
ian  waith  trigain  o  feirdd  yn  perthyn  i'r 
cyfnod  hwn  o  ryw  ddau  can  mlynedd, 
lle  nad  oes  sôn  ond  am  ryw  hanner  dwsiu 
o'r  Cynfeirdd,  a'r  rhai  hynny  yn  canu 
.am  arwyr  y  chweched  ganrif,  os  nad 
cynt.  A  rhoi  fod  cerddi  'r  Cyníeirdd,  fel 
y  dadleua  Skene,  wedi  eu  trefnu  a'u 
goBod  wrth  ei  gilydd  yn  y  eeithfed  gan- 
rif,  ar  ol  buddugoliaethau  Cadwallon,  pa 
beth  am  y  bwlch  rhwng  hynny  â'r  ddeu- 
ddegfed  ganrif,  cyfnod  o  bedwar  can 
mlynedd,  sydd  heb  waith  unrhyw  fardd 
i'w  gael  yn  ei  hanes? 

Yn  ystod    y    cyfnod    hwnnw,  bu  yng 
Nghymru  tua  dwein  o  frenhinoedd,  a  bu 
hanes  cynhyrfue  arwraidd  i  bob  uu  o  hon- 
ynt — digonedd  o  ddeunydd  i  fardd  ac  ys- 
torîawr.     Wedi  brwydro  llawer,  bu  farw 
Cadwaladr  yn  664 ;  Ehodri  Molwynog  yn 
755 ;  Cynan  Tindaethwy  yn  815 ;  Merfyn 
Frych    yn    840.        Pan    ddaeth    Rhodri 
Mawr  i'r  onsedd  yn  840,  yr  oedd  y  wlad 
yn    Ilawn     helyntion    aruthr.        Mewn 
brawddegau  cwta,  rhydd  Brut  y  Tywye- 
ogion  yr  hanes: — "  Ac  y  bu  farw  Mer- 
fyn.     Ac  y  bu  waith  Ffinant.    Ac  y  Ilas 
Ithel  brenin  Gwent  y  gan  wyr  Brychein- 
iog.    Deng  mlynedd  a  deugain  ac  wyth 
cant  oedd  oed  Crist  pan  las  Meurig  y  gan 
y  Saeson.    Ac  y  feagwyd  Cyngeu  y  gan  i 
geuhedloedd.     Ac  y  diffeithiwyd  Môu  y 
gan  y    cenhedloedd   duon."      Ond   gwr 
dewr  oedd  Eodri,  a  threchodd  y  cenhedl- 
oedd  duou,  gan  ladd  eu  penuaeth  Horm. 
Bu  farw  yn  878,  gan  adael  ei  deyrnas 
rhwng  ei  dri  mab.    Buont  hwythau  feirw 
cyn  916,  a  daeth  Hywel  Dda  i'r  orsedd. 
Rhoes  Hywel  drefn  ar  y  wlad,  ar  waeth- 
af  anhaweterau,  a  pharodd  ddiwygio  ac 
ysgrifeuuu     'r    cyfreithiau.       Bu    yntau 
farw  vn  950,  a  thevrnasodd  Llywelyu  ap 
Seisyìl  ar  ei  ôl  o  ÌOIO  hyd  1027.     Bu'r 
wlad  yn  llwyddiaunus  a  Iled  heddychol 
tano  ef,  oud  daeth  y  Saeson  drachefu,  a 
bu  Gruffudd  ap  Llywelyn  yn  ymladd'â 
hwy  yn  ddewr  hyd  ei  farwoUeth  yn  1063. 
Dyna  ddeunydd  i'r  beirdd,  ond  nid  oes 
dim  o'u  gwaith  ar  gael.    Nid  oes  amheu- 
aeth  uad  oedd  i  bob  un  o'r  breuhiuoed.i 
ei  fardd,   i  ganu   ei  orchestion,   ond  fô 


gollwyd  6u  gwaith  i  gyd.  Dylid  cofio 
mai  coed  oedd  y  tai  a'r  eglwysi,  ac  y 
byddai'r  rheiny  yn  cael  eu  Uosgi  beun- 
ydd  yn  yr  ymladdau  parhaue.  Felly  nld 
oedd  siawns  i  ddysg  na  diogelwch  i  lyfr- 
au.  Eto,  sut  y  cadwyd  gwaith  y  Cyn- 
feirdd?  Dyma  fwlch  dyrys  llenyddiaeth 
Gymraeg.  Ond  pwy  ẃyr  faint  o  beth- 
au  oedd  ar  gael  yu  y  ddeuddegfed  ganrií 
nad  ydynt  hysbys  i  niV 

Pa  wedd  bynuag,  daeth  Gruffudd  ap 
Cynan  o'r  Iwerddou  i'r  Gogledd  yn  1075, 
a  Rhys  ap  Tewdwr  o  Lydaw  i'r  De.  yu 
1079,  i  hawlio  tiroedd  eu  hynafiaid.  Âc 
yn  union  wedyu,  cawn  farddoniaeth  yn 
y  Gogledd  a  rhamautau  yn  y  De.  Berr 
fu  gyrfa  Rhys  yn  y  De— bu  farw  yn 
1091 ;  ond  bu  Gruffudd  ap  Cynan  yn 
llwyddiannus  yn  y  Gogledd,  a  thebyg 
iddo  adael  peth  o  ddylanwad  Iwerddou 
ar  y  wlad.  Canodd  Meilyr  ei  farwnad  yn 
1137,  ac  o  hyuuy  ymlaen,  y  niae'r 
beirdd  yn  canu  moliant  y  Tywysogiou  yn 
gyson,  a  hanes  y  wlad  yn  'gymysgedd  o 
drychineb  a  rhamant,  yu  ddigou  weith- 
iau  i  danio  ysbryd  dyn,  a  phryd  arall  i 
dorri  ei  galou. 

Am  gorff  Ilenyddiaeth  y  cyfnod  hwu, 
cerddi  rhyfel  ydyw,  moliant  a  marwnafí- 
au,  ac  yn  gymysg  â  hwy,  ambell  gcrdd 
dduwiol,  cerddi  serch,  a  darnau  disgrif- 
iadol.  Canai  Meilyr  i  Drahaeni,  ac 
wedi  hynny  i  Ruffudd  ap  Cynan,  ar  ol  i 
hwnnw  drechu  a  lladd  Trahaearu.  Yr 
oedd  Gwalchmai  ap  Meilyr,  Cyuddelw 
Brydydd  Mawr,  a  Daniel  ab  y  Llosgwrn 
Mew  yn  clodfori  Owain  Gwynedd, 
Owflin  C^'feiliog,  yr  Arglwydd  Ehye, 
Llywelyn  ab  lorwerth,  ac  ereill.  Can- 
odd  Llywarch  ap  Llywelyn  "  Prydydd  y 
Moch,'  i  Ddafydd  a'b  Owain,  Rhodri  ab 
Owaiu,  ac  ereill.  Canwyd  mawl  Lly- 
welyn  ab  lorwerth,  Gruffudd  ap  Llywel- 
yn,  a  phendefigion  amryw,  gan  Ddaf- 
ydd  Benfras,  Einion  ap  Gwalchmai,  ac 
Elidir  Sais ;  bu  Llygad  Gwr  a  Gruffudd 
ab  yr  Yuad  Coch  yn  clodfori  Llywelyn  ap 
Gruffudd,  a  Bleddyn  Fardd  yn  canu  i 
Ddafydd  ap  Gruffudd  a'i  frodyr.  Wedi 
cwymp  Llywelya,  canai  Gwilym  Ddu  o 
Arfon,  Tudur  ap  Maredudd  ap  Dafydd, 
a  Gruffudd  ap  Maredudd  i  amryw  ben- 
defigion,  megyg  Sjr  Gruffudd  Llwyd  a 
Thudur  ap  Goronwy. 

(a)  Y  Cerddi  Rhyfel  a'r  Marwnadau. 

Trwm  ac  afrosgo  yw  dull  y  beirdd  hyn 
yn  gyffredin,  ac   y    mae    eu  geiriau  a'u 


14 


LLENYDDIAETH   Y  CYMRY. 


c^straweu  yn  lien.  Eto  y  mae  eu  hiaitb 
^u  gyíoetliog  iawn,  yu  euwedig  o  derm- 
au  rlijiel  a  geiriau  cyfausawdd  gr^ymus. 
Y  mae  rhagymadrodd  îSyr  Edward  Au- 
wyl  i'w  gweithiau  ["  The  Poetry  of  tíie 
üogyufeirdd,"  Gee  a'i  Fab,  1UÜ9J  yn 
gymorth  gwerthfawr  i'w  hästudiü.  Yr 
uu  peth  yw  sylwedd  eu  mawl,  fel  rheol, 
ac  arferaut  yr  uu  termau  caumoliaethus 
ara  y  rhyfelwyr  bron  i  gyd.  Gwir  fod 
eífaith  yr  heu  draddodiad  yu  gwauhau 
yu  raddol,  a'r  ardduU  yu  araf  symíeidd- 
io,  oud  nid  yu  gymaiut  yu  y  cerddi  rhy- 
fel  ag  yn  y  marwuadau  a'r  cerddi  dihe- 
wyd. 

Ceir  tair  awdl  o  waith  Meilyr  yn  y  My- 
yyrian.  Nid  yw'r  Awdl  i  Drahaearn  ond 
deruyn,  ar  lun  dŵrogan  neu  brolîwydol- 
iaeth  am  ddiwedd  Trahaearn.  Cerdd 
dduwiol  yw  "  Marwysgafu  Feilyr  Bryd- 
ydd,"  y  cawn  ei  chrybwyll  eto.  Y  mae'r 
drydedd,  Awdl  Fawrnad  Gruíîudd  ap 
Cynan,  yn  cynnwys  172  o  linellau,  ac  yn 
fwy  o  gerdd  ryfel  nag  o  farwnad,  fel,  yn 
wir,  y  mae'r  rhan  fwyaf  o  farwnadau'r 
cyfnod.  Ynddi,  y  mae  Meilyr  yn  galw 
Grufîudd  ap  Cynan  yn  "  flaidd  byddin," 
"  mur  cadau,"  "  gweiniou  wasgawd," 
"  Brenin  brwydr  eínys,"  "  mur  ced," 
"  Eiugl  ddidudydd,"  ac  euwau  clodfor- 
us  o'r  fath  wrth  y  dwsin ;  ac  nid  yw  ei 
liuellau  yn  fynych  yn  ddim  amgen  na 
rhes  o'r  termau  hyu  wedi  eu  gweu  i'w 
gilydd.  Nid  odrydd  ystori  o  gwbl  am  or- 
chestion  Gruffudd,  ac  ni  wybuasem  ond 
ychydig  o  hanes  ei  frwydrau  oddiwrth 
gyfeiriadau'r  bardd  atynt.  Ei  ddull  yw 
pentyrru'r  geiriau  canmol  ar  ei  gilydd, 
euwi  maes  brwydr  yma  ac  acw,  crybwyll 
haelioni  Gruffudd  ato  ef  yu  arbennig,  a 
throi  eilwaith  a  thrachefn  at  ei  farwol- 
aeth,  ar  ddiwedd  pob  penuill.  Weith- 
iau,  cyfyd  uwchlaw  hyn,  a  rhydd  i  ni 
rywbeth  amgenach  na  rheffyn  cywrain  o 
enwau  moliannus  heb  nemor  gysylltiad 
rhwng  y  naill  â'r  Ilall : — 

"  Paa  fâi  gyflüydd    [brwydr]    o   wyr 

gwychawg, 
Atgoryn    [ymddygent],  deyrnedd,    yn 

weinyddawg, 
Pob  pump,  pob  pedwar  yn  wâr,  wein- 

iawg    [fel  gweision] 
Gwylynt,      golithrynt      yn      ogelawg 

[gwyliadwrus] 
Ehag  un  mab  Cynau,  y  cyndyniawg." 

(Gwylyut — ^gwylient ;  golithrynt — ^gol- 
ithrent,  fel  yr  ysgrifennem  ni  heddyw). 


Ar  ol  y  llun  hwn,  cawn  res  hir  o  enwau, 
ao  yna  grybwylliad  am  frwydr  Mynydd 
Caru,  Ile  Uaddwyd  Trahaearn,  mewn 
rhyw  ddwy  linell: — 

"  Amugai  [amddiffynnai]  dragon  udd 
[arglwydd]   Mòn  meinddydd 

Men  yd  las  [man  y  lladdwyd]  Tra- 
baearn  yng  Ngharn  Eynydd." 

Dyddorol  yw  cymharu'r  cyfeiriad  hwn 
â'r  disgriíiad  o'r  frwydr  hono  a  geir 
ym  "  Muchedd  Gruiîudd  ap  Cyuan,"  a 
ysgrifenuwyd  mewn  iaith  rydd,  yn 
Lladin,  y  mae'u  debyg,  ac  a  drowyd 
wedyn  i'r  Gymraeg: — 

"  Ac  yna  y  bu  frwydr  ddirfawr  i 
chof  i'r  otifedd  wedi  eu  rhieni.    Gewri 

[llefau]  yr  ymladdwyr  a  ddyrchafwyd 
i'r  awyr;  «einiaw  a  orug  [a  wnaeth] 
y  ddaear  gan  dwrf  y  meirch  a'r  peddyd 

[gwyr  traed]  ;  y  sain  ymladdgar  a 
glywid  ymhell;  cynnwrf  yr  arfau  a 
seiniai  yn  fynych.  Gwyr  Gruffudd  yri 
dwysaw  [rhuthro    ynghyd]    yu   wychr 

[dewr]  ac  eu  gelynion  yu  daroetwng 
uddunt.  Chwys  y  Ilafur  a'r  gwaed 
yn  gwneuthur  fí'rydiau  rhedegawg. 
Ac  yn  hynny,  Trahaearn  a  drychwyd 

[a  glwyfwyd]  yu  i  gymherfedd  [el 
ganol]  oui  ydoedd  i'r  llawr  yn  farw, 
yn  pori  â'i  ddanuedd  y  Uysiau  îr,  ac 
yn  palfalu  ar  warthaf  yr  arfau." 

Ni  ddaw'r  bardd  Meilyr  yn  agos  at  y 
rhyddieithwr  di-enw  a  wnaeth  y  darn 
grymus  yna,  o  ran  llawuder.  Eto,  y 
mae  gan  Meilyr  ar  brydiau  linellau  a 
ddeil  gymhariaeth  â  gwaith  y  rhyddieith- 
wr,  megis  y  rhai  hyu,  lle  y  mae'n  dis- 
grifio  rhuthr  Grufîudd   drwy'r   wlad : — 

Tyrfai  rhag  Ilafuau,   peunau  peith- 
wydd   [gwiail  gwehydd] 
Caith    [caethion] ,  cwynyut,   cerddyut 

gan  elfydd   [hyd  le  gu'yllt] , 
Cnöynt,  frain,  friw-gig  o  lid  Ilawrydd 

[llaw-rydd  ?] , 
LIenwy[n]t    du     reawr     [meirch?]     i 

fawr  feysydd; 
Delid    meirch    amliw     [brith]     a  biw 

elfydd  [gwartheg  gwylltion?] 
Gwern  Gwygyd,  gwanai  bawb  yn  i  gil- 

ydd, 

Gwaed  gwyr,  goferai,  gẃyrai  onwydd 
[coed  ynn] ." 

Tebyg  eto  yw  canu  Gwalchmai  i 
Owain  Gwynedd    a'i    íeibion.       Y    mae 


BEIRDt>  Y  'TYWTSOGÌON. 


15 


dwsm  o'i  awdlau  ef  ar  gael,  y  owbl,  ond 
dwy  neu  dair,  yn  gerddi  rhyíel.  Ceir  yr 
un  geiriau  caiunol  ganddo,  yr  un  galar 
am  y  nawdd  a  gollodd  ym  marwolaeth  ei 
wroniaid,  a'r  un  cyfeiriadau  cwta  at  eu 
brwydrau.  Yn  ei  awdl  ar  Frwydr  Tâl 
Moelfre  yn  Sir  Fôn  yn  unig  y  ceir  gan- 
ddo  ddim  tebyg  i  ddisgrifiad  cysylitedig 
â'i  gilydd  o'r  ymladd.  Yn  honno,  edrydd 
fel  y  daeth.tair  llynges  dros  fòr  yn  er- 
byn  Owain  Gwynedd,  a  rhydd  ddisgrif- 
iad  grymus  a  bai'ddonol  o'r  frwydr,  yn 
cynnwye  y  llinellau  hynny,  a  ddyfyn- 
nwyd  Ìawer  tro — 

"  A  Menai  heb  drŵi  o  drallanw  gwaed- 
ryar, 
A  Ihw  gwyar  gwyr  yn  heli," 
sef  bod  Menai  heb  drai  gan  lif  y  gwaed 
a   gochai'r    don.     Mewn    gwirionedd,    y 
mae  ei  ddwy  linell  nesaf  yn  llawn  cys- 
tal,  am  eu  bod  yn  gynhilach  : — 
"  A  llurigawr  glas,  a  gloes  trychni, 
A  thrychion  yn  dudd  rhag  rheiddrudd 
ri,"- 
"  y  llurigau'n  las,  a  gloes  y  clwyfo,  a'r 
clwyfedigion  yn  haen  rhag  gwaew  coch 
y  brenin."     Anaml  y  ceir  gan  y  beirdd 
gystal  disgrifìad  â  hwn.     Telynegol  yn 
arbenuig  yw  natur  y  gerdd,  brawddegau 
byrion  lluniau  byw,  y  naiU  yn  dilyn  y 
llall  yn  gyflym.     Nid  erys  y  bardd  i  or- 
ffen  ei  ddisgrifiad.     Nid  oes  dim  o  swyn 
prudd  atgof  yn  ei  waith,  oddigerth  pan 
sonio  am  y  marw,  ac  y  cofio  fel  y  bydd- 
ai    hwnnw    pan    oedd    fyw.      Pan   gano 
felly,     daw    dwyster    mwy     i'w    gerdd. 
Wrth  son  am  feibion  Owain — Cadwallon, 
Cadwaladr,  a  Madog — dywed  : — 

"  Yrddudd    [erddynt] ,    urddas    gym- 
helri    [brwydr] , 
Calon  clywaf  yn  lloegil" 

Y  mae  un  llinell  fel  yr  olaf  yn  wertb 
mil  o'r  mawl  cyffredin  a  geir  ganddo. 

Yu  ei  gerddi  i  Owain  Gwynedd,  y  mae 
gan  Gynddelw  Brydydd  Mawr  weithiau 
ambell  linell  Homeraidd.  Gwr  â  llygad 
i  weled  yr  erchyll  ydoedd,  a  dawn  i'w 
fynegi  hefyd,  pan  anghofiai  ei  gelfyddyd. 
GweÌodd  frwydrau  ar  frwydrau,  ag 
Owain  yn  cario'r  dydd  ynddynt.  Dis- 
gritìa  Owain  yn  rhuthro  drwy'r  tir,  gan 
adael  dinistr  coch  ar  ei  ol  ym  mhob- 
man : — 

"  Llafn  yn  llaw,  a  Ilaw  yn  lladd  [torri] 
pennain    [pennau] , 


Llaw  ar  Ilafn  a'r  Uafu  ar  llu  Nordd- 

main ; 
Ac    eryfoedd    [Uuoedd?]    trwm    rhag 

tremid  angau, 
Wyuedd      [gwnedd — glewder  ?j      crau 

[gwaedj   a<3  eryíain   [rhuthro?]  ; 
A  gnawd   [naturiol]  y  cigleu   [clywaij 

adneu  [ysglyfaeth]  ednain  [adar] 
Ar  edrywan    [aroglau?]    gwâu  gwaew 

yn  adain    [aelod]  ; 
Ar  edrywedd  [aroglau]  gwaed  gwaedd- 

ai  gigfrain, 
Marchogynt  f eirw  ar  fil  frain  ! ' ' 

Weithiau,  daw  ias  o  dosturi  drosto 
wrth  ddisgrifio'r  pethau  ofnadwy  a  wel- 
odd: — 

"  Gwelais  gadau  geirw,  a  rhudd  feirw 

rhain  [oer] , 
Oedd    rydd    i   fleiddiau  eu  hargyfrain 

[ysglyfaethu]  ; 
Gwelais    eu    hadaw    heb    eu    hadain 

[aelodau?] 
0    dan    draed    adar,     gwyr    gwanar 

[arglwydd]    gwain ; 
Gwelais  eu  trychni,  trichan  celain, 
Gwelais  gwedi  ead,  coludd   [ymysgar- 

oedd]   ar  ddrain !" 

"  Gwelais  ar  Saeson,  trychion  truain, 
Cyn    dydd   di-fedydd,    fedel    cyngraiu 
[llwyr?]." 

"  Gwelais  .  .  .  wrthlu  yng  nghrain  [ar 

lawr] , 
Yn  yd  byrth  berthdud  golud  gwylain  !" 

"  Onid  oedd  gwyr  teg,  goludog, 
yn  ymborth  i'r  gwylain."  Tarawai 
pethau  fel  hyn  fíausi  Cynddelw. 
Bob  tro  y  cofiai  am  y  brwydrau,  cyn- 
hyrfai  y  bardd  ynddo  yn  Ilawer  mwy 
na  phan  gofiai  am  y  gwleddau.  A'u  cofío 
blith  drafílith  y  byddai.  Ar  ol  y  darn- 
au  a  ddyfynuwyd,  rhydd  reei  hirion  o 
enwau  clodforutá  ar  Owain,  a  Tlinell  ar 
linell  am  y  medd  a'r  gwin  a  geid  yn  ei 
Iys  gynt.  Mewn  un  penniU  hyawdl,  ed- 
rydd  sut  un  oedd  Owain  pan  fyddai  yn 
ei  rwysg,  fel  y  byddai  dirion  wrth  dirion, 
garw  wrth  arw,  chweg  wrth  chwcg, 
chwerw  wrth  chwerw,  gwrdd  wrth 
wrdd,  glew  wrth  lew,  a  gẃyl  wrth 
ŵyl.  Ond  anaml  y  ceir  ganddo  gyffyrdd- 
iadau  personol  felly.  Cyn  hir,  daw 
brwydr  arall  i'w  gof.  Daw  ei  egni  yn  ol 
wrth  ddisgrifio  gwyrdd  heli  Teifi  yn 
tewychu  gan  waed  gwyr;  clyw'r  adar 
rhaib   yn    galw     am    eu   gwledd,    gwel 


16 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


hwy  11  nofio  ar  y  dwfr  gwaedl^d;  a  clilod 
Owain  ganddo  oedd  ei  íod,  pan  oedd 
fyw,  yn  porthi  cẃn  gwyllt  y  coed — 
"  Gwyddgwn  coed,  colled  a'u  porthai!" 
Ond  gyda  gorffen  y  disgritíad  hwn, 
cawn  eto  benillion  cyíain  o'r  mawl  cy- 
ffredin — geiriau  canmol  yn  unig,  a 
chynghanedd  yn  eu  Uethu : — 

"  Arddwyreaf  hael,  hawl  diachor, 
Aerdarf  arynaig  aerdorf  angor, 
Aerfawr      fuddíiawr      falch,      gwalch 

gweilch  goror, 
Aer  gyngrwn  ysgwn  eisdwn  aesdor." 

Dyma  wendid  Cynddelw.  Ei  gryíder 
oedd  ei  ddisgrifiadau  o  erchyllter  rhyfel, 
a'i  feistrolaeth  ar  eirfa'r  ymladdwr. 
Gwr  eoín,  caled  ydoedd,  heb  ond  ychydig 
dosturi  yn  ei  natur.  Eto  carai  ei  gyfeill- 
ion.  Weithiau,  daw  tynerwch  i'w  eiriau 
wrth  sôn  am  danynt;  ífraeai  â  hwy,  ond 
canai  i'w  cymodi  drachefn.  Ceir  49  o'i 
ganiadau  yn  y  Myyyrian,  bron  î  gyd  o 
natur  ryfeîgar. 

Yn  "  Hirlas  Owain,"  gan  Owain  Cy- 
feiliog,  Tywyeog  a  Bardd,  cawn  gryn 
lawer  o'r  ddawn  sydd  yn  y  Gododdin,  y 
tynerwch  nad  yw  bron  ar  gyfyl  Cyn- 
ddelw.  Yn  wir,  ceir  rhai  o  eiriau'r  God- 
oddin  yn  y  gerdd.  Yr  oedd  y  Tywysog- 
ion,  yn  1165,  wedi  uno  â'i  giíydd  yn 
erbyn  Harri'r  Ail  a'i  Saeson,  ac  yn 
gwersyllu  yn  agos  i  Gorwen.  Yno,  y 
mae'n  debyg,  y  canodd  Owain  Cyfeiliog 
gerdd  yr  Hirlas.  A  cherdd  ardderchog 
ydyw.  Yn  y  wledd  y  maent,  wedi'r 
frwydr.  Pan  dorrodd  y  wawr  y  bore 
hwnnw,  clywwyd  bloedd,  ac  aed  i'r  gad. 
Erbyn  yr  hwyr,  "  geleurudd  [coch  eu 
heirf)  ein  gwyr  gwedi  lludded  trwm, 
tremid  gofwy  mur  Maelawr  Drefred."" 
Ond  yn  y  wledd  y  mae  Owain  yn  erchi 
i'r  menestr — y  gwas — lenwi'r  corn  medd 
a'i  ddwyn  i'r  dewrion. 

"  Dwg  y  corn,"  meddai,  "  i  Eys  ac  i 
Wgan,  gwyr  a  fynnai  dâl  ymhob  brwydr. 
Dwg  ef  i  Gynfelyn,  anrhydeddus  feddw 
0  fedd  gorewyn;  a  dyro  i  Euffudd, 
waewrudd  elyn,y  gwin  a'r  gwydr  coch  yn 
ei  gylchyn.  Dyro'r  corn  i  Ednyfed,  y 
sydd  yn  y  gad  fel  toredwynt  yn  rhuthro 
dros  y  tir ;  dyro  ef  i  Selyf  a  Thudur,  dau 
a'u  cad  fel  gwynt  yn  gwaeddfan  uwch 
glan  glasfor.  Eto,  dwg  y  corn  â'r  hen 
.arian  am  dano  i  Dudur  a  Moreiddig,  dau 
nad  oes  sefyll  rhagddynt." 

Ac  yna,  cofia'r  Tywysog   fod  y   ddau 


wedi  syrthio,  ac  nad  oeddynt  yno  mwy  i 
yfed  y  medd  gloew. 

"  Moliant  yw  eu  rhan,  y  rhai  gwynnau 

[ymladdgar?] 
Marwnad    fu,    neud    mi    [meu  dru?] 

newid  y  ddau ! 
Och,  Gritìt !  mor  drist  wyf  o'r  anaelau 
O  goll  Moreiddig,  mawr  ei  eisiau!" 

Yna  gorchmynnir  dwyn  y  corn  i 
ereiU,  a.  disgritìr  eu  gwrhydri  mewn  Uin- 
ellau  grymus,  lawer  o  honynt  yn  peri 
cofio'r  Gododdin.  Y  mae  eu  swn  yn 
datisain  fel  swn  arfau,  a'u  hymdaith  an- 
wastad  yn  gadarn  fel  cerdded  gwyr  i 
frwydr.  Dyma'r  gerdd  ryfel  gryfaf  o 
waith  beirdd  y  cyfnod  hwn,  y  fwyai  gor- 
fîenedig  a  chysylltedig  â'i  gilydd,  er  bod 
íîurf  llawer  iawn  o'r  geiriau  yn  ansicr. 
Y  mae  awyr  y  wledd  o'n  cwmpas  yn  y 
gerdd;  y  tân  mawr  a'r  pabwyr  goleu,  y 
corn  buelin  .a'r  aur  a'r  arian  yn  íodrwy- 
au  am  dano;  y  gwydr  goleu  a'r  gwin  yn 
cochi  ynddo;  y  ddiod  frag  yn  ewyn  yn  y 
corn.  Ond  drwy'r  cwbl  y  mae  symudiad 
a  thwrf,  ysblander  a  dychryndod  y  maes 
Ue'r  oedd  dynion  yn  eu  lladd  ei  gilydd; 
y  mae'r  gwyr  a'u  hwynebau  eto'n  waed- 
lyd,  a'u  harfau  eto  heb  syclui  ar  ol 
gwaith  y  dydd ;  y  mae  eu  tarianau  wedi 
eu  bylchu  a'u  dryllio;  lladd  oedd  eu 
gwaith,  ac  y  maent  wedi  ei  wneud.  Y 
Uew,  y  blaidd,  a'r  eryr  yw  eu  patrymau; 
y  gwynt  pan  ysgubo  drwy'r  coedydd,  a'r 
dymestl  pan  lefo  uwch  ben  y  môr,  a'r 
don  pan  gynddeiriogo  ar  y  creigiau. 
Creulon  oedd  y  gwyr;  am  hynny  y  can- 
molai  y  bardd  hwy ;  clwyfau  oedd  eu 
hymffrost,  a  gwaed  eu  gelynion  oedd  eu 
hanrhydedd.  Eto  rhed  tynerwch  drwy'r 
gerdd ;  sonnir  am  yr  hiraeth  a  barai  ewn 
cyrn  "  Bugelydd  íîafren:"  fel  y  byddai 
Foreiddig  yn  hoffi  cerdd;  ac  weithiau, 
daw  llinell  neu  ddwy  yma  ac  acw  a  deifl 
lewych  dieglair,  prudd,  ar  y  trymder  i 
gyd,  megis— 

"  Neud  oedd  gochwys  pawb  pan   at- 

gorsant, 
Neud    oedd    lawn    o    haul    hirfryn     a 

phant." 

Tebyg  o  ran  arddull  a  thymer  i  Gyn- 
ddelw  yw  Llywarch  ap  Llywelyn,  "Pryd- 
ydd  3'  Moch."  Gwr  gwyllt  ydoedd,  yn 
canu  mawl  meibion  Owain  Gwynedd,  ac 
ereill,  bob  yn  ail  â'u  bwgwth  a  chanu 
marwnadau  ar  eu  holau.    Cyhuddwyd  ef 


BEIRDD  Y  TYWYSOGION. 


17 


o  ladd  Madog  ab  Owain  Gwynedd,  y 
gwr  y  Uuniwyd  rhamant  darganfod 
America  o  gwmpas  ei  enw;  a  ehanodd 
jntau  "  Awdl  yr  Haearn  Twym,"  yn 
erfyn  nawdd  Dduw  íi'r  Saint  i  brofi, 
drwy  gerdded  yr  haearn  poeth,  ei  fod  yn 
ddieuog.  Yr  un  hefyd  yw  arddull  a 
natur  v  canu  rhjfel  gan  Ì)dafvdd  Ben- 
fras  (1190—1240),  Einion  Waii  (1200^ 
1250),  Seisyll  Brvtîwrch  (1160—1210), 
Llygad  Gwr  (1220—1270),  Elidir  Sais 
(1160—1220),  Llvwelvu  Fardd  (1230— 
1280),  Bleddvn  '  Fardd  (1250—1290), 
Phvlip  Brvdydd  (1200—1250),  Y  Prvd- 
ydd  Bychàn  (1210—1260),  ac  ereill  ìlai 
cu  nôd.  Weithiau,  cyfodant  uwchlaw'r 
arddull  eiriog,  megis  y  cyfyd  Dafydd 
Benfras  yn  ei  egni  a'i  yni  wrth  foli  Lly- 
welyn  ab  lorwerth  a  Gruffudd  ap  Llyw- 
elyn,  ac  Einion  ap  Gwalchmai  (1170 — 
1220),  wrth  ddisgi'ifio  gorchestion  Llyw 
elyn  ab  lorwerth  : — 

"  Ni  sefis  na  thwr  ua  bwr,  bu  crain, 
Nag    argoed    na    choed,    na    chadlys 

drain, 
A  rhag  pyrth   bu   syrth   Saeson  yng 

nghrain, 
Oedd  trist   maer,    oedd   claer  cleddyf 

o'r  wain." 

Yn  y  marwnadau  yn  ddiameu  y  ceir 
gwaith  goreu  Beirdd  y  Tÿwysogion.  Y 
mae  egni  ac  angerdd  ym  marwnadau 
Dafydd  Benfras.  Gesyd  Lywelyn  ab 
lorwerth  yn  nesaf  at  Dduw  ei  hun,  ac 
cto  ni  fedr  beidio  âg  "  ymgerydd  â 
Duw  "  am  golli  Llywelyn: — 

"  Maith   im   gwnaeth    alaeth,   ac   ar- 

wydd 
Arnaf,  mi  rydynnaf  dan  ei  aflwydd ! 
Mor  draws  fu  lesu  am  aes  [i'm  oes?] 

ddigwydd 
Mor    [mawr?]    dreisiwr,    hagen,    a'm 

hen  rhadlwydd ; 
Mor  drist  yw  ein  byw,  lx>d  glaflwydd 

derfyn 
Ar  rudd  Llywelyn,  llaw  gyfanrwydd!" 

Edrydd  gampau  Llywelyn,  ond  cofia 
eilwaith  am  ei  gwymp,  a  thyr  allan  eto 
yn  ffymig — 

"  Cam  y  gorug  Duw,  o  debygrwydd, 
Cyn  bu  drwch   [wedi  ei  ladd] ,  na  bu 
drichíinmlwydd ! ' ' 

"  Goreu  oedd  ein  marw  i  gyd  !"  niedd- 
ai  drochefn.    Ceir  llinellau  grymus  yn  ei 
C 


farwnad  i  Ruffudd  ap  Llywelyn  hefyd. 
"  Am  rym  Uym  y  Ueim  fy  nagrau," 
meddai,  a  thrachefn,  "  Aml  im  gwnaeth 
hiraeth  hir  anadlau."  Ond  ofer  oedd  v 
cwbl  bellach ;  daw  digalondid  ac  edifeir- 
wch  trosto — oni  buont  ry  draws  gynt? 

"  Cynnyg  gweddi  ini  oedd  goreu, 
Gwedi  gwawr  Cymru,  eymryd  croes- 

au; 
Cymerwn,    iolwn    [gweddîwn]    o  iawl 

seiniau   [saint] , 
A  syniwn  ar  beth  o'r  pregethau." 

Ond  nid  hir  y  pery'r  edifeirwch — 
daw  'r  siomedigiaeth  dymheetlog  yn  ol  yn 
gymysg  âg  ef :— 

"  Ehy  draws  fuam   gynt,    hynfc    hir, 

diau, 
Rhy  drist  y'n  gwnaeth  Crist,  creadur- 

iaul" 

"  Dychryn  mawr,  bod  Ilawr  ar  Ilof- 
rudd,"  meddai;  y  gwr  a'r  Ilaw  rudd, 
hwnnw  oedd  yr  arwr,  a  dyma  ddaru 
Ilawn  teimlad  cynhyrfus,  a'r  iaith  yn 
eymlhau  ynddo,  a'r  gynghanedd  yn  gyn- 
hilach : — 

"  Drwg,  fab  Duw,  y  daethost  ataf ! 
Crist  a  ẃyr,  yn  Ilwrw  [Ilwyr?]  a  gan- 

af, 
Na  wn  am  fy  rhwyf    [breninj  cw'dd 

wyf,  cw'dd  af  [pa  le  'rwyf,  pa  le 

'r  af] 
0    mynnwch,     chwerddwch,     mi     «i 

chwarddaf, 
Can    [canys]    mynnwn    fy   marw,    ni 

mawr  gudditaf; 
Cyd  ymguddioch  chwi  oll,  mi  ni  allai 
Ymguddiaw    dan   Ilaw    [dan   gerydd] 

ban  fo  Ileiaí! 
Cyd  ymguddio  pawb,  beth  a  gelaf  ? 
Am  farwnad  Ruffudd,  nid  ymguddiaf ; 
Nid  a.  eiU  cadarn,  yn  cadw  eithaf, — 
A  all  gwan,  truan,  trist,  a  allaf!" 

Dyma  ddyn  yn  ymladd  yn  ffyrnig  â'i 
ddihewyd  a'i  deimladau,  ac  yn  Ilefaru'n 
onest  yn  ei  gyni.  Mynych  y  ceir  peth 
tebyg  gan  feirdd  ereill.  Cofiai  Daniel  ab 
y  LÌosgwrn  Mew  am  Owain  Gwynedd 
nes  Ilosgai  ei  galon  fel  crinwydd  mewn 
goddaith,  ac  nid  oedd  waeth  ganddo  pe 
daethai  Ilanw  o  for  a  Ilif  o  fynydd  a 
boddi'r  byd.  Achwynai  yntau  ar 
Dduw : — 

"  A  mi,  bei  gallwn  ymgerydd  â  Duw, 
Yd  oedd  im  y  defnyddr' 


18 


LLENYDDIAETH   Y  CYJIEY. 


Ym  marwnad  tri  mab  Llywelyn  ap 
Gruffydd,  cawn  ddihewyd  ac  edifeirwch 
Bleddyn  Fardd  yntau  yn  yniryson  â'i 
gilydd :— 

"  Ehy  draws  fuam  oll  cyn  eu  eoUi, 
Rhy    drist  y'n   gwnaeth   Criet,  cro€s 
oleuni." 

Anaml  y  soniant  am  freuder  einioes,  fel 
y  gwnai  Llywarch  Hen.  Hiraeth  llosg  a 
gwrthryfel  chwerw  yn  erbyn  deddf 
marwolaeth  yw  eu  teimladau,  yn  gymysg 
»g  edifeirwch  a  dihewyd.  Cofir  am  y 
penniU  hwnnw  gan  Wilym  Hiraethog, 
"  Pe  bâi  wylo  dagrau'n  tycio,"  a'r  un 
syniad  yng  nghelfyddyd  ddigymar  Tudur 
Aled— 

"  Fe  a  wylid  am  Felwas 

Oni  fâi'r  glyn  yn  fôr  glas." 

Dyma'r  un  meddwl  gan  Ddafydd  Ben- 
fras  am  Euffudd  ab  Ednyfed:-— 

"  Byddai  praff   heddyw    y   prynid  o'i 
fedd 
Pe  yn  fyw  y  cefi&dl" 

Wrth  alaru  am  Lywelyn  ab  lorwerth, 
meddai  Einion  ap  Gwalchmai: — 

"  Ef  i  mi  y  meddwl  difrad, 
Mi  iddaw  yn  llaw,  yn  Uygad." 

Cwynai  Elidir  Sais  am  Ednyfed  Fych- 
an  hefyd : — 

"  Uch  ben  bedd  newydd  Ednyfed  y 
bum, 
I'm  bu  deigr  hyd  arffed." 

"  Och  Dduw  !  a  ddaw  ef  etwaeth  [eto] 
I  ostwng  treiswyr  treiswriaeth  ? " 

Ceir  ymostyngiad  prudd  weithiau, 
megis  ym  marwuad  Cedifor  ap  GeniUin 
gan  Lywelyn  Fardd.  CoUaeai  ei  holl  gy- 
feillion  gynt,  a  dywed  : — 

"  Fal  y  deryw  [derw?]  y  derynt, 
Fal  y  derfydd  gwydd  rhag  gwynt." 
"  Ni'm  oes  [nid  oes  i  mi]  nawdd  rhag 

cawdd  coddiant, 
Nid  oes  neb  yn  y  bu  gant." 

Ehed  tynerwch  tebyg  trwy  farwnadau 
g^an  Einion  Wan.  "  Gwyw  calon  gan 
hiraeth,"  meddai,  ar  ol  Madog  ap  Gru- 
ffudd  Maelor,  ac  ym  marwnad  Llywelyn 
ab  lorwerth,  ceir  yr  englyn  trist  hwn: — 

"  Brenin  tir  rhywir  rhyfedd  yd  eddyw 

[aeth] , 
Nad  eiddaw  o  Wynedd 


Namyn  sarn  drumain,  faiu  fedd, 
Namyn  saith  drudfaith  droedfeddî" 

Symlhâi  eu  hiaith  pan  ganent  yn  y 
cywair  hwn,  a  dont  weithiau  yn  agos  at 
linellau  diarhebol  beirdd  y  Cywydd  yn  y 
cyfnodau  dilynol,  megis  yn  y  ddeufraich 
hyn  gan  Elidir  Sais: — 

"  Dyn  yn  fyw  ni  fedd  o'i  arfaeth, 
Duw  a  fedd  o'i  fuddugoliaeth." 

Ond  prif  farwnad  y  cyfnod  yw  marw- 
nad  Llywelyn  ap  Gruffudd  gan  Euffudd 
ab  yr  Ynad  Coch.  Yn  honno  y  mae'r 
traddodiad  Uenyddol  yn  angof,  bron,  a 
Ueferydd  y  bardd  yn  hyawdl  gan  alar  di- 
obaith.  Gwr  dihewydus  oedd  Mab  yr 
Ynad.  Awdlau  i  Dduw  yw'r  rhan  fwyaf 
o'i  waith  sydd  ar  gael.  Eto  nid  allai 
yntau  nad  achwynai  farw  Llywelyn : — 

"  Ys  mai  gan  ddefnydd  ymddifanw  à 
Duw 
A'm  edewis  hebddaw!' 

Egyr  y  gerdd  â  Uinell  a  rydd  gywair 
yr  hoU  f arwnad — ' '  Oer  galon  dan  íron  o 
íraw."  Collwyd  y  gwr  cadarn,  cywir, 
llaryaidd,  hael;  nid  oedd  ond  anobaith 
oer  yn  laros.  Mewn  Uinellau  nad  oes  yn- 
ddynt  bron  ddim  lle  i  ddialedd,  gan  fainfc 
eu  galar,  edrydd  y  bardd  yr  hanes,  yr 
wylo  a'r  clwyfau,  a'r  tristwch.  "  Llaw- 
er  mab  heb  dad  wedi  ei  adaw."  Mewn 
tair  Uinell  gwelwn  y  wlad  a  anrheith- 
iwyd : — 

"  Llawer  hendref  fraith 
Gwedi  llwybr  goddaith, 
A  llawer  diffaith  drwy  anrhaith  draw  ?'* 

Yna  daw'r  darn  tymhestlog  hwnnw, 
na  chaed  yn  Gymraeg  na  chynt  nag  wedi 
hynny  ddim  cwbl  dobyg  iddo: — 

Oerfelawg  calon  dan  frou  o  fraw, 
Bhewydd  [nwydj  fal  crinwydd  y  sy'n 

crinaw ! 
Oni  welwch  hynt  y  gwynt  a'r  glaw? 
Oni  welwch  y  deri  yn  ymdarawr 
Oni  welwch  y  môr  yn  merwinaw'r  tir? 
Oni  welwch  y  gwir  yn  ymgyweiriaw? 
Oni    welwch     yr    haul   yn    hwylaw'r 

awyr  ? 
Oni  welwch  y  sŷr  [sêr]  wedi  eyrthiaw  ? 
Pam  na  chredwch  Dduw,   ddyniadon 

ynfyd? 
Oni     welwch    y    byd     wedi    bydiaw 

[treulio]  ? 
Oeh !  hyd  atat,  Dduw,  na  ddaw  môr 

tros  dir, 
Pa  beth  y'n  gedir  i  ohiriaw? 


BEIRDD   Y  TYWYSOGION. 


19 


•     Nid   oes  le  y   cyrcher  rba^    carcbar 
braw, 
Nid  oes  le  y  triger,  Och  o'r  trigaw ! 
î^id  oes  na  chyngor,  na  chlo  nag  egor, 
Unfíordd  i  esgor  brwyn-gyngor  braw  ! ' ' 

Ni  chlywai'r  bardd  ddim  ond  adsain 
tynged  yr  hen  wlad;  dyna  oedd  yn  ewn 
y  gwynt  a'r  glaw,  yng  ngriddfan  y  derw, 
yng  ngalar  y  môr  yn  merwino'r  tir; 
dyna'r  gwir  oedd  i'w  weled  ymhobman, 
yng  ngoleuni'r  haul  ei  hun;  ac  yr  oedd 
y  sêr  wedi  syrthio.  Onid  barn  Duw  oedd 
y  £ath  drychineb  ac  onid  yníyd  dynion  na 
cbredeut?  Onid  oedd  y  byd  wedi  bydio 
— wedi  gorffen  ei  yrfaV  Nid  oedd 
ddianc  rhag  y  braw.  Darfu  am  genedl 
y  Cymry.  Yr  ocdd  hyd  yn  oed  "  bob 
mab  yn  ei  grud  yn  udaw,"  pob  pentref  a 
thref  yn  chwalu,  a  phob  tylwyth  a 
llwyth  yn  cwympo  am  byth.  Cymharer 
y  d>arn  uchod  â'r  marwnadau  o'i  flaen  ac 
ar  ei  ol.  O  ran  symledd,  prafîter,  ac 
angerdd,  ni  cheir  dim  tebyg  iddo.  A 
dyma  gâu  olaf  cyfnod  y  Tywysogion, 
Ueferydd  uchaf  yr  hen  ryddid  gynt, 
barddoniaeth  oreu  yr  ymladdwyr,  cerdd 
na  ddichon  yr  un  Cymro,  beth  bynnag, 
fyth  ei  darllen  heb  wybod  mwy  pa  beth 
yw  bod  yn  elyn  holl  dreiswyr  byd  tra  bo 
chwythaa  ynddo. 

(b)  Cerddi  Dihewyd  a  Dihareb. 

Soniwyd  eisoes  am  y  cerddi  crefydd- 
ol  sydd  yng  ngweithiau  tybiedig  y  Cyn- 
feirdd.  Ym  mhrydyddiaeth  Beirdd  y 
Tywysogion,  y  mae  awdlau  i  Dduw  ac 
i  Fair  yn  bethau  cySredin.  Yn  y  cerddi 
hynny  y  cawn  ddiwinyddiaeth  ein  hynaf- 
iaid,  eu  syniadau  am  Dduw  ac  am 
ddyn,  am  ddyledBwydd  a  moes,  am  y 
byd  hwn  a'r  byd  a  ddaw ;  a  pha  beth 
oedd  eu  hofnau  a'u  gobeithion.  I'w 
deall,  rhaid  ceieio  edrych  arnynt  trwy 
eu  drychau  hwy  eu  hunain,  ac  nid  fel 
pe  bai  eu  credo  hwy  yn  wrthun  a  phob 
sicrwydd  mai  nyni  yn  unig  sydd  iawn. 
Catholigion  oeddynt,  wrth  gwrs,  neu 
rywbeth  rhwng  Catholigion  a  Phagan- 
iaid.  Dylid  astudio  eu  cerddi  crefydd 
yn  gyfochrog  â'r  hen  draddodiadau  egl- 
wysig,  a'r  traethodau  crefyddol  a  geir, 
er  enghraifft,  yn  "  Llyfr  Ancr  Llan- 
ddewi  Frefi,"  yn  ogystal  â  chwedlau  fel 
y  Mabinogion,  lle  ceir  yn  ddiameu 
weddiliion  hen  grefydd  neu  grefyddau 
cynharacb  na  ChrÌBtionogaetb. 


Y  Traddodiadau  Eglwysig. — Y  mae'n 
dra  thebyg  mai  i  gyfnod  ysgrifennu'r 
Llyfr  Du  a  Llyfr  Taliesin  y  perthyn 
llawer  o'r  cerddi  mynachaidd  sydd  yn  y 
llyfrau  hynny,  fel  na  byddwn  ymhell  o'n 
lle  wrth  eu  cynnwys  gyda'r  adran  hon. 
Ni  cheir  cymaint  o'r  traddodiadau  yn  y 
Llyfr  Du,  ond  y  mae  Llyfr  Taliesin  yn 
llawn  o  honynt,  neu  gyfeiriadau  atynt. 
Yng  "  Nghanu  y  Byd  Bychan,"  dywed- 
ir  mai  loan,  Mathew,  Marc,  a  Luc,  sy'n 
cynnal  y  byd  "  trwy  rad  yr  ysbryd." 
Y  mae  traddodiadau  tebyg  yn  gorwedd 
tan  "  Farwnad  y  Fil  Feiíj,"  a  "  Phlaeu 
yr  Eifít."  Yn  yr  "  Awdl  Fraith,"  cerdd 
ddiweddar  a  briodolir  i  Daliesin  (gwel,  y 
Myyyrian  Ai'chaiology),  ceir  traddodiad- 
au  am  greu  Adda  ar  lawr  Glyn  Ebron. 
Dywedir  fod  Adda  am  bum  mil  o  flyn- 
yddoedd  "  cyn  cael  anima  (enaid)". 
Wedi  creu  Efa  o'i  asen,  Baith  awr  y 
buont  ' '  yn  cadw  'r  berllan  ' '  cyn  eu 
twyllo  gan  Satan.  Wedi  bwyta  *r  afal, 
gjTrwyd  hwynt  "  trwy  rynn  ac  oerfel  i'r 
byd  yma. "  Rhoed  iddynt  bob  un  "  raw 
balar  i  dorri  daear  i  gael  bara."  Yna 
cuddiodd  Efa  'r  ddegfed  rban  o'r  gwen- 
ith  a  gawsant  i'w  bau,  a  thyfodd  rliyg 
du  o'r  ddaear,  "  er  dangos  íifrad  ar  ladr- 
ata. "  Eglurir  mai  am  hynny  y  rhoed  talu 
degwm  i  Dduw.  Yn  "  Nifregwawd  Tal- 
iesin,"  cerdd  ddiweddar.  arall  sydd  yn  y 
Myyyrian,  rhoddir  traddodiadau  am 
fywyd  Crist  ar  y  ddaear.  Dengys  yr 
iaith  mai  gwaith  mynachaidd  diweddar 
yw'r  gerdd,  ond  diau  ei  bod  yn  bŷn  nag 
y  gellid  tybio  wrth  ei  harddull,  am  nad 
ypgrifennai  y  myneich  hyn  yn  ol  yr  hen 
diaddodiad  llenyddol.^  .Ẅele  enghraìfft 
o'r  mesur  a'r  iaith : — 

"  Tra  fu  Emanuel  yn  dawel  yma 
Gwnaeth  gwyrthiau  lawer  a  gweith- 

redoedd  da; 
Gwnaeth  ar  neithiawr  leuan  yn  Gali- 

lea 
O'r    dwr   y    gwin   melys   pan    erchis 

Maria ; 
Ef    porthes   pum-mil    a'r    pumtorth 

bara, 
Mwy  oedd    o    wargred    nag  a  lewed 

wrth  fwyta : 
Cyfodes  y  forwyn  o'r  dorao  chiusa, 
Cyfodes  unraab  mam  extra  porta 

Y  ar    [oddi   ar]    ei   elorwydd    o'i  or- 

weddfa." 

Gwyrthiau'r  Saint. — Y  mae  son  am 
wyrthiau'r    Saint    yn    Uuoeocach     yng 


20 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY, 


nghywyddau  beirdd  y  cyfnod  nesaf,  ond 
ceir  cyfeiriadau  atynt  yng  ngwaitii 
beirdd  y  cyfnod  liwn  hefyd.  Sonia 
Cynddelw  Brydydd  Mawr — hen  fardd  y 
rhyfeioedd — am  wyrth  Tysilio: — 

"  Gwyrth    a   wnaeth,    ni    wneir    hyd 

ennyd, 
Ni  wnaethpwyd  erioed  er  yn  oes  byd, 
Oi  adaf  [Uaw]  etewyn  tanllyd 
Y  dyfu  [y  daeth]  a  dail  ar  i  hyd/ 

Yn  awdl  Gwynfardd  Brycheiniog  i 
Ddewi,  sonnir  am  lawer  o  wyrthiau'r 
SaJit.  Cyfododd  y  ddaear  yn  fryn  dan 
ei  draed  pan  bregethai  yn  Llanddewi 
Frefi;  cyfododd  yntau  un  yn  fyw  "  o'i 
farw  ddeuddydd."  Daeth  "  rfranc  o 
Ffrainc  "  ato  i  geisio  ei  olwg,  a  dywed 
y  bardd  am  hwrmw — 

^'  Pesychwys,     tremwye     trwy     fodd 
Dewi." 

Clywodd  "  Merch  brenin  dwyraán  " 
am  dano,  a  daeth  i'w  weled  "  wrth 
glywed  däed  tynged  Ddewi."  Dan- 
fonwyd  iddo  o'r  nef  "  Allor  deg  ni  eill 
dyn  ddisgwyl  [edrych]  arnei."  Os  doi 
llynges  lladron  o'r  môr  i  ddwyn  preidd- 
iau  y  bobl,  collent  eu  golygon  trwy  allu 
Dewi : — 

"  Ni  welant  na  llianfc  [y  môr]  nac  eu 

llongau, 
A  chyngor  a  wnant,  a  chenhadau 
I  hebrwng  iddaw  ebrwydd  drethau." 

Ceir  cyfeiriadau  tebyg  yn  y  "  Canu  i 
Gadfan,"  gan  Lywelyn  Fardd.  Yr  oedd 
iddo  yntau  "  dair  allawr  gwyrthfawr, " 
a  "  bagl  ferth  "  a  fedrai  rwystro  gelyn- 
ion  eu  lladd  ei  gilydd. 

Y  Bywyd  Eglwysig. — Cawn  ddigon  o 
brofiou  o'r  swyn  oedd  ym  mywyd  taw- 
el  yr  Eglwyswyr  i'r  hen  feirdd  hyn. 
Daw  i'r  golwg  yn  "  Addfwynau  Talies- 
in  " : — 

"  Addfwyn    clerig    Catholig    yn    egl- 

wys." 

"  Addfwyn  gair  a  lefair  y  Drindawd, 
Arall  addfwyn,  rypenyd  pechawd; 
Addfwynaf  o'r  addfwyndawd, 
Cerennydd  â  Dofydd  ddyddbrawd." 

Ceir  yn  y  Myvyrian  gerdd  ddyddorol 
a  elwir  "  Ymatreg  Llywelyn  a  Gwr- 
nerth,"  ymddiddan  rhwng  dau  hen  eant 
yn  y  Trallwng.  ■"  A  dyfod  ynghyd," 
medd  yr  hanee,  "  a  wnaethant  y  teirawr 


diwethaf  o'r  nos  a'r  teirawr  cyntaf  o'r 
dydd  i  ddywedyd  eu  plygeint  ac  oriau 

[gweddîauj  y  dydd öef  y  gwelai 

Lywelyn  cuddigl  [ystafellj  Gwrnerth  yn 
gaead.  A  chan  ni  wyddiad  [na  wydda.-j 
pam  oedd  hynny,  sef  a  wnaeth,  canu 
englyn."  Gweler  fel  y  daw  duU  yr  hen 
brydyddiaeth  ddiarhebol  i  mewn  i'r 
canu : — ■ 

"  Eiry  mynydd,  gwynt  am  berth, 
Canys  Creawdr  nef  a'm  nerth — 
Ai  cysgu  a  wna  Gwrnerth?" 

Yna  etyb  Gwrnerth  : — 

"  Eiry  mynydd,  Duw  yn  benuaf, 
Canys  ataw  gweddîaf — 
Nag  e,  cysgu  ni  allaf. " 

Ac  felly  bob  yn  ail  bennill.  Yn  ei  dro, 
gofyn.  Gwmertii  "  ai  cysgu  y  mae  Lly- 
welyn?"  Etyb  yntau  nad  ê,  ac  yna 
ymddiddanant  am  y  rhinweddau  goreu 
mewn  bywyd,  bob  yn  ail  benniU. 
"  Goreu  y  cefais  gardod,"  medd  un. 
"  Dywed  pa  gardod  oreu?"  ebr  y  llall. 
"  Goreu  yw  bwyd  rhag  newyn,"  oedd  yr 
ateb,  ac  yn  nifíyg  hynny,  "  Dyro  ddiÌI- 
ad  rliag  noethi.'  Ni  fedrai  yr  hen  sant 
beidio  à  meddwl  am  ei  wobr.  "  Pa  dâl 
yna  a  gaffwyf  ?"  meddai.  "Sef  y  cei  nef 
ar  y  ganfed,"  ebr  y  Ilall.  "  Gan  Dduw, 
pa  unpeth  arasaf  ?"  oedd  yr  hawl  neeaf, 
a'r  ateb  oedd,  "  Gwaethaf,  twyll  trwy 
ymddiried."  Mynnai'r  sant  wybod  pa 
ddial  a  fyddai  am  hynny.  Atebodd  ei 
gyfaill,  mewn  penniil  y  gellid  ei  gofio 
heddyw  yn  arbennig : — 

Os  gwnci  dwyll  trwy  ymddiried, 
Heb  fíydd,  heb  grefydd,  heb  grecf, 
Cei  benyd  ar  dy  seithfed." 

I  ddiweddu,  cawn  mai  drwy  gyffee  yr 
enillid  nef.  ac  mai  "  Diwedd  pob  peth 
yw  eyfíes."  Dyddorol  hefyd  yw  "  Ym- 
ddiddan  y  Saint  a  Chybi  wrth  fyned  i 
Ynys  Enlli.  Mynnai'r  Saint  wybod,  fel 
y  Disgyblion  gynt,  pwy  fyddai  fwyaf,  ae 
etyb  Cybi : — 

"  Y  mwyaf  yn  nydd  eyfri, 
Y  mwyaf  ei  amherchi; 
Yr  haeraf  ei  ferthyri, 
Tecaf  fydd  ger  bron  Celi." 

Dacth  ofn  y  môr  wedyn  ar  y  Saint,  'ac 
wrth  eu  cysuro,  canodd  Cybi  bennill  o'r 
goreu  a  ganwyd  erioed : — 


BEIRDD  Y  TYWYSOGION. 


21 


*'  Nag  ofnwch  fôr  heli 
Mwy  no'r  fwyalch  yng  nghelli — 
Nid  ardd,  nid  erddir  iddi, 
Nid  Uawenach  neb  no  hi." 

Yn  Awdl  Tysilio,  rhydd  yr  hen  Gyn- 
ddelw  ddisgrifiadau  dyddorol  o'r  Sanfc 
a'i  Fynachlog.  Dechreua  drwy  ganmol 
Duw,  yn  union  fel  y  canmolai  'r  Tywys- 
ogion.  Pan  ddaw  at  y  Sant,  y  mae  beth 
yn  symlach.  Edrydd  fel  yr  aeth  Tysilio, 
o'i  ddaioni,  i  "  garchar  alltudedd,"  i  le 
anial,  ac  yno,  rhoddi  "  praw  pruddedd  " 
amo  ei  hun,  er  mwyn  ennill  trugaredd. 
Er  mwyn  hyn,  ymwrthododd  â  phob  da 
byd  ac  anrhydedd,  "  ac  er  Duw,  dio- 
fryd  gwragedd."  Er  hynny,  bu  rhyw 
"  wraigr  enwawg,  anwar  i  throsedd  "  yn 
ei  demtio,  ond  yn  ofer.  Wedi  dyfod 
trwy  'r  praw  hwn,  cyfododd  Tysilio  fyn- 
achlog,  y  mae'n  debyg,  a  disgriíia  'r 
bardd  hi: — 

Meifod    wen,    nid    meiwyr  [rhyfel- 
wyrj  a'i  medd, 
Nis  medd  trais,  nis  traidd  ysgeraint 
[gelynion]." 

Yno,  caffai  teithwyr  ymborth  a 
nawdd,  lle  tawel,  heb  helynt  rhyfel,  a 
golwg  hardd  ar  ei  llan  rhwng  ei  nent- 
ydd;  ei  muriau  eglur,  ei  chôr  tawel,  ei 
hoffeiriaid  a'u  hofíeren  barod.  Yno  yr 
oedd  y  Fagl  ag  aiu-  yn  a'ddum  arni ;  y  Uog 
wrth  yr  afon,  Ue  cenid  pylgeiniau,  a 
ohyda'r  hwyr,  byddai  'r  llog  yn  deg  gan 
oleuni  'r  pabwyr.  Yno  hefyd  yr  oedd  y 
clâs,  a'r  cyrn  [tyrau]  gloewhir  heúrdd, 
lle  byddai  roeso  i'r  gwylaidd  a'r  gwan, 
i'r  llaryaidd  ILawen  a'r  gwaraidd.  Gwr 
enwir  a  fyddai'r  sawl  a  ae  yn  erbyn  y  lle. 
Yn  sydyn.  ynghanol  yr  heddwch  tawel 
hwn,  y  goleuni  a'r  llyfrau  a'r  canu,  cof- 
iodd  Cynddelw  am  y  brwydro  chwerw  a 
fu  rhwn'g  Powys  âg  Oswallt  fab  Oswi. 
Yn  yr  helynt  honno,  safodd  Tyisilio  a 
eaint  Duw  dros  y  Cymry,  ac  ar  daraw- 
iad,  y  mae  Cynddelw  yn  ei  afiaith  ar 
faes  y  gad,  lle  'r  oedd  cleddyfau  yn 
gochion,  dynion  yn  ocháin  ac  yn  meirw, 
a'r  adar  rhaib  yn  gerain  uwch  ben  y 
celanedd.     Trech  natur  na  dyBg! 

Wedi'r  ias  fíyrnig  hon,  try  Cyn- 
ddelw  eilwaith  i  ganmol  y  Sant  yn 
nuU  tyrfus  y  cerddi  rhyfel,  a  dy- 
wed  am  yr  etewyn  tanllyd  yn  tyfu 
yn  ei  law,  a  dail  ar  ei  hyd.  Try 
wedyn  i'w  ganmol  ei  hun  fel  bardd  a 
wnaeth  Duw  o  ftur  pur,  a  daw  eto  at 


oohr  fwy  materol  i  fywyd  Tysilio — ei 
gyfoeth,  ei  wleddau,  ei  fedd,  ei  ddeil- 
iaid,  ei  drethau,  ei  feirdd,  ei  greiriau, 
a'i  roddion.  Daw  tawelwch  ar  ei  ys- 
bryd  cythryblus  drachefn.  "  Yn  y  fyn- 
achlog  hon,"  meddai,  "  y  carwn  innau 
farw,"  "  Porthwyr  Duw,  poed  hwynt 
fy  ngheraint." 

Ehydd  awdl  Gwynfardd  Brycheiniog 
hefyd  oleuni  ar  y  bywyd  eglwysig  a'i 
swyn  pell  a'i  draddodiadau  lawer,  ei 
symledd  a  gredai  bopeth,  ei  ffydd  ddi- 
derfyn,  a'i  dawelwch  ynghanol  bywyd 
gwyllt  yr  oesau.  Canai  Gwynfardd 
ymhell  ar  ol  oes  Dewi,  a  disgrifíai  fyw- 
yd  ei  oes  ei  hun  yn  ddiau.  Yn  nhir 
Dewi,  meddai,  nid  oedd  na  gormes  na 
haint,  na  lledrad  gan  elynion,  ond  rhad 
[gras]  a  "  difefl  geraint,"  a  "  rhyddid 
heb  ofud,  heb  ofyn  amgen,  heb  ofal 
cynnen."  Edrydd  am  Ddewi  lawer  o 
bethau  a  allai  fod  wedi  digwydd  yn  ei 
fywyd.  Cymerth  y  Sant,  meddai,  ddi- 
oddefaint  [penyd]  "  ar  donn  [daear]  a 
charreg. "  Aeth  ar  bererindod  i  Rufain. 
Daeth  rhyw  "  forwyn  ddifwyn,"  a  rhoes 
iddo  "  balfawd,  dyrnawd  tramaint." 
Dioddefodd  yntau  y  cwbl.  Sonnir  am 
^'  ddial  Dyfnaint  " — rhyw  ruthr  o'r  môr 
gan  ladron,  ond  odid — "  ac  ni  las  [ni 
laddwyd] ,  llosged,  lluoedd  lleseint  [ffuri 
luosog  llas] . ' ' 

Edrydd  rinweddau  'r  Sant: — 

"  A  garo  fal  Dewi,  dau  eiriawg  na  fid, 
Na  chared  na  llid  na  Ueidr  difiawg," 
ond  cared  yn  hytrach  "  efferen  lên  leu- 
erawg  [lawn  goleuni],"   ac    "  ymwared 
âg  anghenawg. " 

"  A     garo     Ddewi,     fal     difuddiawg 

[tlawd]   doeth, 
Ey  gelwir  ef  yn    goeth,    yn   gyfoeth- 

awg." 

Sonnir  hefyd  am  "  ddau  ychen  Dewi," 
ar  y  rhai  yr  oedd  rhinwedd  mawr,  yn 
dodi  eu  gwarrau  dan  garr  Cynawg  i 
hebrwng  anrheg  i  Lasgwm.  Dewi  oedd 
nawdd  y  wlad,  ac  nid  rhaid  ofni  dim  o'r 
herwydd.  Dywed  y  bardd  beth  a  wel- 
odd  pan  aeth  i  gyfoeth  Dewi — dim 
pryder;  offelriaid  coeth  a  Ilawenydd 
mawr;  yr  allor  a  llen  uwch  law  iddi; 
gwragedd  a  rhianedd  a  garai;  clâs  ac 
urddas,  dedwyddion  doethion.  Cai 
barch  yno  cyn  gofyn  dim,  a  mynnai  fod 
yn  un  o  blant  Dewi: — 


22 


LLSNYDDIAETH  Y  CYMRY. 


-'  A  ddigonais    [a  wneuthum]    o  gam, 

gynglw^^f  difri, 
I  Dduw  a  Dewi  y  diwycwyf ; 
Ciaiiys  dichawn  Dewi  nis  dichonwyf, 
Gwnaed  eirioledd  im  am  a  archwyf." 

Yna  y  mae'n  enwi  llannau  a  bangorau 
Dewi,  Henfynyw  yn  eu  plith,  Ue  eydd 
liyd  heddy w  fel  pe  bae  dan  Bwyn  y  sant, 
a'i  feiUion  a'i  goed  derw  eto  'n  aros : — 

"  A  Henfynyw    deg,    o  du    glennydd 

Aeron, 
Hyfaes  meiUion,  hyfes  ;goedydd." 

Gallai  Dewi  eu  hamddiöyn  rhag  y  di- 
ffydd  a  rhag  cerydd  pechod.  Gelwir  ef 
hefyd  "  Dewi  doeth  Gymraeg,"  a  myn- 
nai  'r  bardd  ei  ganmol  am  hyimy : — 

"  I  foli  Dewi,  da  Gymraeg  eofn, 
0    fodd    bryd    a    bron,    o    bryddest 
chweg." 

Cerddodd  clod  y  Sant  ymhell.  Cryn- 
ai  Groeg  ac  Iwerddon  rhag  ei  greiriau. 
Dug  rhyw  leidr  ei  wartheg,  a  daeth  rhai 
i  ddial  ei  gam  o  Garon,  o  Dywi,  o'r  Llyn 
Du,  o  Dwrch,  ac  o  Fòn — "  Ehys  mawr, 
Môn  wledig."  Pwy  bynnag  a  gleddid 
ym  mynwent  Dewi,  n.id  âi  i  uffern — 

"  A  el  ym  meddrawd  mynwent  Dewi, 
Nid  â  yn  uffem,  bengwern  boeni." 

Pan  fyddai  ryfel  yn  y  wlad,  ar  Ddewi 
y  galwai  pawb.  Cawn  atgof  am  hy- 
awdledd  y  Sant  yn  pregethu : — 

"  Pan  bregethwys  hael  bregeth  oreu, 
Fal  corn  yd  glywid  gloew  ei  eiriau." 

Ni  wnaeth  na  drwg  na  cholled  i  neb 
erioed,  "  nainyn  o  bell  dygymell  gwell 
gwirionedd."  Galwodd  y  Saint  i  Lan 
Ddewi,  a  derbyniasant  hwythau  ef  yn 
bennaeth  yno. 

Synîadau  am  Dduw. — Yn  adran  y 
marwnadau,  danghoswyd  fod  y  beirdd 
yn  fynych  yn  achwyn  ar  Dduw  am  eu 
prof edigaethau ;  a  gwelsom  yn  "  Yrymes 
Dyddbrawd,"  cerdd  a  briodolir  i  Dalieâ- 
in,  fel  yr  edrychid  ar  berthynaa  Crist 
â'r  rhai  na  ohredasant  ynddo.  Un  i'w 
ofni  a'i  ddyhuddo  oedd  Duw  ganddynt 
yn  gyffredin.  "  Ry  prynhom  Uog  i'th 
dŷ,  fab  Mair  "  [Boed  i  ni  brynu  Ue  yn 
dy  dŷ] ,  medd  awdur  un  o'r  cerddi  yn 
Llyfr  Taliesin;  "A  goddwy  [a  ddigio] 
Grìst,  na  chyeged,"  medd  cerdd  arall. 
Daw  syniad  bargen  i  mewn  yn  ddigon 


aml  yn  eu  cerddi.  "  lolaf  Dduw  i  ddi- 
fwyn  [arbed]  ei  fâr,"  meddai  Cynddelw, 
Tebyg  y  canai  Llywarch  Brydydd  y 
Moch :— 

"  Cretych  di  û,  y  Celi  celfyddaf, 
Cretwyf  di,  fy  rhi,  pan  fo  rheitaf." 

Ac  fel  hyn  y  dadleuai  Einion  ap 
Gwalchmai  ei  achos  â  Duw : — 

"  Dyniaddon  defnyddiaist  i'th  oleu, 
Dyniawl  ddyn,  doniawc,  wyf  finneu; 
Dawn  ysym    [eydd  im]    yn   lawn    yn 
ddyn  ethrylith, 
A     thrylwyn      [parod]      bwylladau 
[meddyliau'j , 
Cyd  bwyf  drwg,  bydd  drugar  dithau." 

Yn  ei  "  Farwysoafn  " — cerdd  ar  wely 
angau — cân  Cynddelw  fawl  urddasol  i 
Dduw  fel  creawdr  popeth : — 

"  Cyfarchaf  i  Dduw,  cyfarchwel  iawn, 
I  foli  fy  Rhi  rhwydd,  rhadlawn; 
Un  mab  Mair,  a  bair  brynhawn  a  bore, 

Ac  aberoedd  ffrwythlawn; 
A  wnaeth  goed  a  maes,  a  mesur  iawn, 
A  ffrwythau  doniau,  Duw  ry  ddigawn; 

A  wnaeth  gwellt  a  gwydd, 

A  grug  ym  mynydd, 
A  wnaeth  dedwydd,  er  dedfryd  iawn, 
Ac  arall  ar  wall,  ar  wellig  ddawn, 
Yn  eisiwedig  ac  yn  ddigUawn." 

Y  mae  ei  iaith  a'i  ddull  yn  y  gerdd  hon 
yn  llawer  symlach,  a  chyfyd  uwchlaw 
bargeinio  am  nefoedd.  Eddyf  ei  feiau 
ei  hun  a  thrugaredd  Dduw.  Felly  heíyd 
y  gwna  Dafydd  Benfras: — 

"  Mawrfryd  gan  ddyn  byd,  er  bod 
iddaw  dda, 

Na  mawrair  draha,  nid  rhaid  wrthaw ; 

Mab  Duw  a'i  dyrydd  yn  eiddaw, 

A  mab  Duw  a'i  dwg  y  ganthaw." 

Byd  a  Buchedd. — Soniwyd  eisoes  am 
gyfeiriadau  rhai  o  feirdd  y  Llyfr  Du  at 
henaint  ac  angau.  Meddyliau  'r  myn- 
aoh,  yn  ddiau,  sydd  yn  y  dyfyniad  isod 
o'r  un  Llyfr: — 

"  Pa  roddaisti  o'th  olud 

Cyn  pwll  mwll  mud? 

Ni   pherchaisti  Gwener 
O'th  fawr  eddyllter  [aniweirdeb] 
Ni  cheuntosti  [ni  chenaiet]  bader 
Na  phylgaint  na  gosper, 
Ni  pherchaisti  greirau 
Na  Ilog  na  llannau." 
Yn  y  pethau  diweddar  a  briodolwyd  i 
Dalieein,  megia  "  Bustl  y  Beirdd,"  4'r 


BBIRDD  Y  TYWYSOGION. 


23 


"  Difregwawd,"  ceir  sjíniadau  tebyg. 
Cyhuddir  y  beirdd,  yn  y  gerdd  flaenaf,  o 
bob  math  o  bechodau,  ac  y  maent  hwy- 
thau  yn  cydnabod  y  rhan  fwyaf  o  hon- 
ynt.  Yn  yr  ail,  cyhoeddir  gwae,  nid  yn. 
unig  ar  ddiffyg  cred,  ond  hefyd  ar  es- 
geuluso  dyledswyddau  cyffredin  byw- 
yd:— 

"  Gwae  a  gymerth  fedydd 
'A  chred  a  chrefydd, 

Ac  ni  sefis  yn  dda; 
Gwae  berchennog  tir 
Ni  chynhalio  ei  wir 

Ehag  un  traha." 

Manteisiai  yr  hen  fyneich  ar  chwedl- 
au  a  thraddodiadau  i  gyfleu  eu  gwersi  ar 
ddyledswyddau  buchedd.  Yn  yr  "  Eng- 
lynion  Ymddiddan  rhwng  Arthur  a  Liw- 
lod,  ei  nai,  wedi  ymrithio  fel  eryr,"  ceir 
hawl  ac  ateb  ar  y  pechodau  gwaethaf, 
Arthur  yn  gofyn  a  Liwlod  yn  ateb. 
"  Pa  fath  waethaf  ar  bechawd?"  ebr  y 
naill.  "  Gwaetha  bemir  anobaith," 
medd  y  Uall,  a  dywedir  mai  cosb  ano- 
baith  a  fyddai — 

-'*  Haeddu  hir  boen  uffemol, 
ÎA  chaffael  cwymp  aneegorol, 
A  choUi  Duw  'n  dragwyddol.'- 

Ceir  rhyw  ias  baganaidd  yn  hawl 
Arthur,  "  Onid  cadarn  finnau?"  Etyb 
Liwlod,  "  Nid  oadarn  neb  ond  Duw." 
Ond  yn  Gymraeg,  prin  yw'r  ddadl 
rhwng  y  Pagan  a'r  Cristion,  sydd  mor 
gyffredin  yn  yr  Wyddeleg.  Ym 
"  Marwysgafn  Feilyr  Brydydd,"  disgrif- 
ir  breuder  y  byd  a'i  bethau: — 

"  Cefais    i    liaws   awr    aur    a    phali 

[sidan] 
Gan  freuawl  riau  er  eu  hofi&, 
Ac  wedi  dawn  awen  amgen  ynni, 
Amdlawd  fy  nhafawd  ar  fy  nhewi." 

Addefai  Cynddelw  yntau  fel  y  meith- 
rinodd  ei  droseddau,  îm;  y  mynnodd  ddi- 
lyn  tueddiadau  ei  ieuenctid : — 

"  Caredd  ym  ynni,  neud  mi  ae  maeth, 
Caru  a  mynnu  fy  maboliaeth." 

"  Dial  blaa  afal  blys  Efa,"  meddai, 
"  o  bu  chwant  chwenychu  traha,  o  bu 
chweg  [melys],  bu  chwerw  oddyna." 
A  daw  profiad  ei  henaint  mewn  llinell 
nad  mynych  y  ceir  ei  chyatal — 

"  Canye  brau  mal  gwydr  hydr  hudol- 
iaeth  1" 


Yr  un  ystori  sydd  gan  Feilyr  ap 
Gwalchmai,  ac  y  mae  symledd  cymhar- 
ol  eu  hiaith  yn  y  cerddi  hyn  yn  profi  eu 
bod  yn  Uefaru  eu  profiad  cywir: — 

"  Melys  yw  pechawd  pan  i  herlyn 
digraid    [nwydus  ?] , 

Mor  drwm  i'r  enaid  yn  yd  edwynl" 

"  Gormod  yw  bychod  [ychydig]  o 
bechodau,"  medd  yr  un  un. 

Canodd  Elidir  Sais  amryw  awdlau 
crefyddol.  Cawn  ganddo  lun  byw  o 
rwyeg  y  byd  a'i  brofiad  yntau  wedì 
myned  ei  dymor  heibio: — 

"  Gwelais  Lywelyn,  luoedd  ail  Mer- 

fyn, 

A  Chymry  terfyn  yn  eu  tyrfa; 
Gwelais   benaethau   Gwynedd  la  De- 
heu, 
Colofnau  cadau,  cyd  orseddfa; 
Gwelais  wŷr  yn  nhrin,  a  meirch  mys- 
terin, 
A   gwin    a    gwerin,     a    gwarwyfa 
[rhwysg  chware]  ; 
Gwelais  luosydd  a  chyfedd  beunydd, 
A  byd  ar  gynnydd,  gynnif  [cydym- 
drech?]    gwyrda; 
Hynny  aeth    heibiaw,    mal    ymchwel 
dylaw      [dylaw,      dylofi-wrth 
nyddu] 
Mae  pawb  yn  adaw  oed  di-bara, 
Ni  chaifí  cyfoethawg  fod  yn  hirhoŵdl- 
awg, 
Fwy   na   chynhwynawg,   na  chyn- 
hennŵ!"- 

Marwolaeth  a  Bam. — Daw  tristwch 
marwolaeth  i'r  golwg  yn  y  cerddi  cref- 
ydd  yn  arbermig,  yn  llinellau  cwta  'r 
beirdd,  ac  yn  ardduU  helaethach  y 
cerddi  mynachaidd.  Wele  ddarn  o 
"  Gyffes  Taliesin,"  cerdd  ddiweddar  o'r 
dosbarth  olaf: — 

"  Pan  ddelwyf  i  borth  y  fynwent,  y 

bresent  [y  byd  hwn]  adawaf , 
Ar  a  welais,  a  gerais,  oll  a  ddi-garaíf; 
Fy   ngwely   a    wneir    mewn    gro,    a 
rhwymo  fy  nwy  adaf   [dwy- 

law], 
A    ohlustog  faen   dan    fy    mhen,    a 

thudded  pren  am  danaf; 
A'm  gado   a   wna    fy   ngheraint    ym 

mysg  Uyffaint  i'm  bwyta, 
A'm  ysbeilio   o'm    da    byd,    a    bwrw 

gweryd  amaf." 

Mynnaî  Meilyr    ei   gladdu  yn    Ynya 


24 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


Enlli,  a  rhydd  ddisgrifiad  tlws  o'r  ynys 
unig  a'r  môr  o  gwmpas  ei  mynwent : — 

"  Ac  y  ey  ddidryf  ddidawl  i  bri, 
Ac  am  i  mynwent  mynwea  heli; 

Ynys  Fair  firain, 

Ynys  glan  y  glain, 
Gwrthrych  dadwyrain,  ys  cíiin  ynddi." 

Gwelsom  fel  y  byddai  Cynddelw  wrth 
ei  fodd  ar  faee  y  gad,  gẃr  gwyllt  ei 
waed,  nad  ofnai  ddim  pan  gynhyrfid  ef. 
Eto,  deuai  ofn  augau  droeto  yntau  ar 
brydiau.     Meddai : — 

"  Ni  rygoUwyf    Dduw,    o    ddewredd 

byd, 
Ni  rygoUwys  nef  ni  bo  ynfyd." 

Ni  choUodd  neb  nef  oni  byddai  ynfyd. 
Yma  y  mae  Cynddelw  yn  bwrw'r  draul, 
fel  doeth,  ond  gwybu  hefyd  ofn  angau, 
ac  angau  'r  milwr  oedd  hwnnw.  Sylw- 
er  ar  ei  eiriau  yma : — 

"  Cyn  oerglawdd  anglawdd  anghlae- 

ar, 
:Ynig  ngwasg  yng  ngwisg  derw  a  gwy- 

ar," 

— cyn  ei  wasgu  yng  ngwisg  y  derw  a'r 
gwaed.  Ceir  yn  y  Myyyrian  "  Englyn 
a  gant  Cynddelw  gwedi  anfon  mynach 
o  Fyneich  Ystrad  Marchell  i'w  wrthod, 
ac  i  ddywedyd  nas  cleddynt  yn  eu  Myn- 
achlog  ' ' : — 

^*  Can  ni  bai  amod  dyfod  i'm  herbyn, 
A  Duw  gwyn  yn  gwybod; 
Oedd  iawnach  i  fynach  fod 
I'm  gwrthfyn     [derbyn]     nag    i'm 
gwrthod." 

Ni  wyddis  pa  beth  oedd  y  ddadl  rhyng- 
ddynt,  ond  yn  ei  "  Farwysgafn,"  y  mae 
Cynddelw  yn  gymysg  o  ofn,  edifeirwch, 
a  hyder  ynddo  'i  hun.  Dychrynai  pan 
gofiai  am  ei  bechodau — 

"  Neum  dychryn  meddwl  a  feddyliaf 
0  bechu  a  bechwys  Addaf.  - 

Yna,  doi  edifeirwch  drosto,  onî  lefai 
am  ei  gadw  rhag  y  cartref  truenus,  ym- 
hlith  y  llu  du,  digymwynas: — 

"  Na'm    gwallaw    o'th    law,  gwallus 

drefad, 
Na'm  gollwng  gan  Uu  'du,  di-garad." 

Eto,  yr  oedd  yn  geiniad,  fel  y  gwydd- 
M  Mihangel,  ac  nid  ofer  oedd  y  glod  a 


ganasai    i   Dduw,    y   "  Gwledig    arben- 

nig  ":— 

"  Mi   Gynddelw,    geiniad,    rhad  a'm 

rhodded, 
Mihangel,   a'm  gŵyr,   a'm  gwrthfyn- 

ned; 
Gwledig  arbennig,  pan  genais  honawd, 
Nid  ofer  draetíiawd  a  rydraethaie. " 

Felly  yr  ofnŵi  Llywarch  Brydydd  y 
Moch  farw  heb  ollyngdod.  Er  y  gwydd- 
ai  ei  fod  yn  fyw  "  uch  llawr,"  ni  wydd- 
ai  er  hynny  ba  le  y  byddai  cyn  y  noe. 
Gwyddai  Duw  ei  raid,  a  gweddîai  yntau 
arno  heb  daw,  na  byddai  farw  heb  oll- 
yngdod :— 

"  Gẃyr  Ehen  a'n  rhaid,  ryiolawr  heb 
daw, 
Ehag  yn  periglaw  heb  periglawr," 

Du  y  gwelai  Feilyr  ap  Gwalehmai 
dynged  dyn,  y  bedd  nad  oedd  fodd  ei 
ochel,  a'r  "  naid  "  yr  oedd  dyn  ynddi: — 

"  Ac      nid     oes      gochel     gochwerw 

drwydded, 
Gwely  anghiaear  daear  dudded; 
Gwae  ni  o'r  naid  i'n  ryddoded, 
Yn  nrygnawd  pechawd,  pall  gynired." 

Ofnai  ufîern ;  "  Ysym  [y  mae  i  mi] 
arswyd  mawr  myned  iddi,"  meddai,  a 
gobeithiai  y  cai  synnwyr  gau  Dduw  i'w 
hysgoi.  "  Mechdëym  caeroedd,  na 
cherydd  di  fi!"  Eríyniai  Einion  ap 
Gwalchmai  ar  i  Dduw  beri  iddo  ochel 
ufíern,  ac  yr  oedd  yn  harod  i  wneud 
hynny  o  iawn  a  fedrai  am  ei  bechodau, 
tua  diwedd  y  daith : — 

"  Boed  ef  y   talwyf,   hael   rwyf  rîau 

[brenin  brenhinoedd] 
Ar  lan  Eurddonen,  er  i  ddoniau, 
Gan  gur  a  dolur,  ar  dâl  gliniau, 
Gan  gymryd  penyd  pen  elinau, 
Ym  muchedd  gorwag,  er  geiriau  mas- 

wedd 
A  ddaeth  eithr  mesur  [dros  íesur] 

ar  fy  ngenau." 
"  Na'm  gad  i  gythraul,  er  dy  gethrau 

[hoelion]  !" 

Y  maent  i  gyd  yn  edrych  gydag  ar- 
swyd  at  ddydd  bam,  a  Uawer  o  honynt 
yn  ei  ddisgrifio.  Fel  y  crybwyllwyd  eis- 
oes,  y  maer'  Llyfr  Du  yn  sôn  am  y 
"  Dadwyrain  o  fedd  gwedi  hir  orwedd," 
ac  yn  diagrifio  'r  olygía: — 


BEIRDD  Y  TyWTSOGION. 


25 


"  Djgetawr  [dygir]  y  triUu 
Ehag  drych  drem  lesu, 
Llu  gwirin  gwirion 
Eiliw   engylion ; 
Llu  arall,   brithion, 
Eiliw   brodorion ; 
Trydydd  llu  difedydd.î' 

Yn  "  Yrymes  Dyddbrawd  "  ceìr  dis- 
grifiíid  manylach  o  ddigwyddiadau  'r 
dydd,  fel  y  bydd  gwynt  a  môr  a  thân, 
lluohed  a  tharanau,  pobl  y  byd  yn  gridd- 
fan,  a  chyrn  yn  canu;  fel  y  tania  'r  môr 
ac  y  llysg  y  byd  yn  farwor,  oni  bydd 
wastad  fel  pan  grewyd.  Canodd  Lly- 
welyn  Fardd  awdl  ar  yr  "  Arwyddion 
cyn  Dydd  Brawd."  O  ddydd  i  ddydd, 
dywed  fel  y  cyfyd  y  môr  dros  y  tir;  fel 
y  daw  tân  trwy ddo ;  fel  y  bydd  y  pysgod 
a'r  adar  yn  meirw ;  y  meini  yn  hollti, 
a'r  gwelít  a'r  gwŷdd  yn  g^'aedu;  syrth 
yr  eglwysydd,  a  bydd  anifeiliaid  gwyllt 
a  gwâr,"^a  phobloedd,  yn  crwydro  Ueoedd 
gwylltion,  gan  wybod  na  byddant  byw. 
Y  mae  llawer  o  rym  yn  y  gerdd,  grym 
meddwl  dyn  a  gredai  'r  pethau  a  ganai, 
ac  a'u  hofnai. 

Uffern. — Ceir  syniadau  a  Uawer  o 
iraddodiadau'r  Oesau  Canol  am  Uffern 
yng  ngherddi  beirdd  y  cyfnod  hwn. 
Sonia  Cynddelw  am  y  gwres  a'r  oerfel 
yno,  a  disgrifia'r  colledigion  fel  torf  ddi- 
nawdd  yn  cwynfan  fyth  heb  orffwys — 
"  torf  anghysgod,  anghyegaid  gwyn- 
fan."  Cân  Dafydd  Benfras  am  orch- 
fygiad  uffern  gan  Grist: — 

"  Dydd  y  cymerth  Crist  grog  arnaw, 

Yngwaelawd  uffern  afílnu  fraw  einioes, 

Ydd  oedd  bedeiroes  yn  ymdaraw ; 

A  llu  o  bryfed  yn  eu  briwaw, 

A  llid  Uid  boethfan  dân  yn  eu  deifiaw, 

A  llye,    afraid   gwrys  na   gwrysiaw   o'i 

plaid, 
A  lliaws  enaid  yn  direidiaw." 

Eithr  gan  Euffudd  ab  yr  Ynad  Coch, 
bardd  o  dymer  grefyddol  addfwyn,  y 
mae'r  disgrifiad  grymusaf  o  uffem. 
Dwg  Uawer  o'i  eiriau  ef  a  Chasnodyn 
ar  gof  i  ni  ddisgrifiadau  Dante,  a'r  syn- 
iadau  a  geir  ym  "  Mreuddwyd  Pawl," 
a  thraethodau  cyffelyb.  Yn  gyffredin, 
y  mae  Caenodyn  yn  gorlwytho  ei  linell- 
au  â  chynghanedd,  ond  weithiau  ceir 
ganddo  frawddegau  nerthol,  megis  y 
rhai  hyn,  lle  y  mae'n  erfyn  ar  Dduw 


ei  arbed  rhag  uffern  a'r  "  tân  brwmstan 
brwd," 

"  A'r  pydew  llenrew  Uawnrych  cylles- 

trig, 
A'r  pair  gair  garwddig,  peithfrig  poeth- 

frych, 
A'r  pryfed  caled  coliawcwrych." 

Y  mae  llai  o  ymdrech  geiriau  yng 
ngherdd  Gruffudd  ab  yr  Ynad,  a  mwy 
felly  o  le  i  feddwl.  Dyma  ei  ddisgrifiad 
ef  o  uffern,  pan  ddisgvnnodd  Crist 
iddi:— 

"  Pan  aeth  unmab  Duw,  y  dydd  goreu, 
I  ddrws  porth  uffern,  gethern  gaethau, 
I    wân    heb    annog    a'i   grog    o'i    grau 

[gwaed] , 
Y  sarff  aflawen  yn  ei  enau, 
Ydd  oedd  yn  berwi,  wb  o'r  barau ! 
Saith  canmil  peiraid  o  enediau, 
A  glaw,  eiry  ac  ôd,  a  seirff  a  llewod, 

A  phawb  heb  annod  yn  ei  boenau; 
A'r  cethri  osglawg,   a'r  cythraul  cem- 
iawg, 

A'r  cyrn  llym  sodlawg  ar  ei  sodlau ; 
A'r  llygod   pengarn   a'r  gylfinau   carn, 

A'r  Ilech  las  haearn,  a'r  sarn  saethau  ; 
A'r   ffair  yn    hirddrwg,    a'r    ffwrn   dy- 
wyllwg, 

A  phawb  a'i  olwg  ar  ei  balfau; 
A  phob  rhyw  hirddrwg,  a  phob  cyfriwg, 

A  phob  eiddìorwg  ar  hen  ddorau ; 
A    phob    rhyw    ddefawd    er    doluriaw 
cnawd, 

A  phob  cigweinawd  â'r  cigweinau; 
A  phawb  yn  ubain,  a  phawb  yn  germain, 

A  phawb  yn  llefain  nas  lladd  angau." 

Soniant  lawer  am  y  nefoedd  yn  eu 
cerddi,  ond  nid  oes  ganddynt  gystal 
eyniad  am  y  lle  o  lawer  âg  sydd  gan- 
ddynt  am  y  lle  arall.  Ar  du  puraf  cref- 
ydd,  nid  ydynt  heb  deimladau  dyrchaf- 
edig.  Mynnai  Cynddelw  ganu  ei 
"  draethawd  bêr  i  Euraw  enaid,"  a 
theimlai  Meilyr  ap  Gwalchmai  fod  pech- 
odau  dynion  yn  andwyo'r  ddaoar — "Di- 
ffrwythwyd  daear  drwy  gareddau  dyn." 
Diegrifia  Einion  ap  Gwalchmai  eî  weddi 
yn  IIwYbro  i'r  nef  ac  yn  murmur  yno 
ger  bron  y  drindod : — 

"  Ar  Dduw  addef  nef,  fy  llef  llwybrawd 
Yny  [oni]  edrino  fry  rhag  y  drindawd." 

Ac  wele  ran  o'r  weddi  honno: — > 


26 


LLENYDDIAIÍTH  Y  CYMRY. 


"  Perjf      [arglwydd]      nef,     pura     fy 

ngheudawd, 
Par  im',  Dduw,  parablu  o  honawd 
Parabl   gwir   pan    draethir    draethawd 
Pêr,  fegÌB  pur  felys  íolawd, 
Perygl  yw  i  ddyn  ei  ddiwyrnawd 
Pan      fo      yng      ngharedd      ibuchedd 

bechawd." 

Y  dwysaf  o  honynt  yn  ei  grefydd,  fel 
yn  ei  alar,  ond  odid  oedd  Gruffudd  ab 
yr  Ynad  Coch.  Meddai,  wrth  sôn  am 
ddioddefaint  Crist: — 

"  Bei  meddyliai  ddyn  ei  feddyliaw, 
A  fu  o  ddolur  ar  ei  ddwylaw, 

Gan  gethri  parawd 

Yn   cythruddaw   cnawd, 
Ef  ni  wnai  bechawd,  na'i  rybuchaw." 

Tebyg  hefyd  o  ran  dwyster  a  meddwl 
yw  gwaith  y  Brawd  Fadawg  ap  Gwall- 
ter.  Mewn  cerdd  hyawdl,  yn  cyfarch 
ei  enaid,  dywed : — 

'  Tithau,  yr  enaid,  paid,  na'm  pedych, 
Tro  o  ffordd  ddidro  hyd  tra  geffych ; 
Tyn  droed  dy   feddwl,   tra  feddych   dy 

bwyll, 
0  blith  maglau  twyll,  tywyll  eu  rhych. 

"  Gwaed  lesu  a  fu  gw-aed  cu,  cwynych, 
Gwirdda  ystoria,   pan  ystyrych, 
Griddfanna,  ocha  fal  ŷch  yn  beichiaw 
Pan  fo  yn  cwynaw  gwae  ei  gydych." 

Yn  un  o  awdlau  Casnodyn,  ceir  cyf 
eiriad  at  ddyled  Cristnogion  i  fyned  i'r 
Groesgad.  Canodd  Grufíudd  ap  Mar- 
edudd  awdl  hir  i'r  "  Grôg  o  Gaer," 
delw  o  Griat  ar  y  grog.  Y  mae'r  gy- 
nghanedd  or-gywrain  yn  beichio  ei 
waith  yntau,  ond  ceir  ganddo  linellau 
prydferth  ar  dro,  a  ffydd  loew  sy'n 
brydferth  bob  amser.     Meddai — 

"  Delw  werthforaf 

A  glodforaf  â  glud  fawredd, 

Delw  firain  ryw 

Er  prynu'r  byw  o'r  pren  a'r  bedd." 

Edrydd  fod  y  ddelw  wedi  ei  dwyn 
dros  y  môr,  ac  mai  "  Elen  a'i  cafas, 
alaf  ysbrydawl."  Byddai'n  anodd 
cael  dim  tlysach  na'i  linellau  goreu: — 

"  Dawn  a  phlaid  gweiniaid  uch  gwynion 

foroedd, 
A  ffriwdeg  lyaoedd  fírydau  gleision.'' 


Canodd,  hefyd,  awdl  i  Fair,  sy'n  cyn- 
nwys  Uawer  o  linellau  prydferth  iawn, 
er  enghraifft : — 

"  Seren  yw  hij^  ^ 

Nod  goleuni,   nid  gelynawl; 

Lloer   engylion 

A  gweryddon,  aig  wareddawl; 

Mam   tangnefedd 

A  thrugaredd,  iaith  ragorawl; 

Teml  i'r  mab  rhad, 

Neuadd   gariad  nawdd   ag;  eiriawl. " 

Arbenigrwydd  ar  farddoniaeth  y  Cyn- 
feirdd  a  Beirdd  y  Tywysogion  yw  natur 
ddiarhebol  Uawed  o  honi.  Ceir  penillion 
felly  yn  y  Llyfr  Du,  a  phriodolwyd  i 
Daliesin  a  Llywarch  Hen  lawer  o'r 
cerddi  dihareb.  Ceir  yn  Llyfr  Talies- 
in  benniU  yn  disgrifìo  peth  ofer,  fe  allai, 
fel  "  ceisiaw  bydeid  yngrug,"  "  Mal 
gryniaw  tyndir  o  ro,"  "  mal  haeddu 
awyr  â  bach,"  "  mal  gwneuthur  goleu 
i  ddall,"  &c.  Y  mae'r  pethau  a  briod- 
olir  i  Lywarch  Hen  yn  fwy  diarhebol 
fyth.  Dull  rhyfedd  o  ganu  yw.  De- 
chreuir  y  penniil  â  rhyw  ymadrodd  neu 
air  sydd  bellach  yn  ddiystyr,  a  gor- 
fíennir  gyda  dihareb.  Gellid  eu  dos- 
barthu  wrth  y  gair  fo'n  dechreu'r  pen- 
nill,   megys — . 

"  Gorwyn  blaen  derw,  chwerw  brig  onn, 
Chweg  efwr,  chwerthiniad  ton — 
Ni  chel  grudd  gystudd  calon." 

Ceir  rhes  hir  o  benillion  yn  dechreu 
yr  un  fath,  ac  yn  gorfíen  yn  debyg. 
Dechreua  tribannau  ereill  â'r  gair 
"  Calan  gaeaf,"  a  dwy  linell  ddiarhebol 
yn  gyfíredin  yn   canlyn: — 

"  Calan  gaeaf,  crwm  blaen  gwrysg, 
Gnawd  o  ben  diriaid  derfysg, 
Lle  ni  bo  dawn,  ni  bydd  dysg." 

Ymhlith    y    geiriau    cychwyn    ereill, 
ceir  "  Bid,"  "  Gnawd,"  "  Marchwiail," 
"  Eiry    mynydd,"     "  Cain    Cynwyre," 
"  Glaw  allan,"  "  Otid  eiry,"  "  A  glyw- 
aiet  ti  a  gant."       Gelwir  yr  englyoion 
sy'n  dechreu  â'r  geiriau  olaf  yn  "  Eng- 
lynion     y     Clywed,"     a     chynhwysant 
lawer  o  fíìloeoôì  ragorol.     Ehydd  y  llin- 
ell  gyntaf  enw'r  gwr  doeth  yn  gyffred- 
in,  yr  ail  ddisgrifiad  o  hono,   a'r  dryd- 
edd  ei  ddywediad.     Er  engrhaifft: — 
"  A  glywaist  ti  a  gant  Bedwini, 
Oedd  esgawb  doniawg,  difri — 
Bhagreithia  dy  air  cyn  no'i  ddodi.^ 


BEIRDD  Y  TYWYSOGION. 


vt 


"  A  glywaist  ti  a  gant  Llenlliawg, 

Gwyddel  urddawl,   eur  dorchawg — 
Gwell  bedd  no  buchedd  anghenawg." 

Diau  fod  llawer  o'r  pethau  hyn  yn 
bethau  diweddar,  ond  saemiwyd  hwynt 
ar  ddelw  petlìau  cynnar.  Y  mae'r  un 
peth  yn  wir  am  "  Englynion  y  mis- 
oedd,"  a  briodolir  i  Aneurin,  ond  y  sydd 
yn  ddiameu  yn  perthyn  i  oes  lawer 
iawn  diweddarach.  Pa  beth  bynnag  a 
fydd  y  ddedfryd  derfynol  ar  oes  y  eerddi 
dihareb,  y  maent  yn  cynnwys  pethau 
y  sydd,  yn  eu  ffordd,  cystal  a  dim  yn 
llenyddiaeth  y  Cymry — doethineb  ang- 
hyffredin,  mewn  geiriau  byrion,  cyn- 
hwysfawr,  goleuni  ar  arferion  a  chym- 
eriadau;  a  gallu  llenyddol  nid  bychan. 

(c)  Barddoniaeth  Natnr. 

Prin  yw  barddoniaeth  natur  yng 
ngwaith  Beirdd  y  Tywysogion,  Canent, 
gan  mwyaf,  fel  y  dywedwyd,  i  faes  y 
lladd,  ac  i  foes  y  Uys.  Eto,  nid  ydynb 
heb  weled  tlysiuob  a  mawredd  yn  natur, 
ao  efallai  mai  eu  perthynas  â'r  teulu- 
oedd  tywysogaidd  a  barodd  gadw  ych- 
waneg  o'u  cerddi  rhyfel  nag  o'u  caneu- 
on  ereill.  Y  mae,  pa  fodd  bynnag,  yn 
beth  nodedig  na  ddatblygodd  barddon- 
iaeth  natur  ond  ychydig  iawn  yn  y  cyf- 
nod  yr  ydym  yn  sôn  am  dano.  Ceir  ei 
dechreuad  yng  *  Ngorhoffedd  '  Gwalch- 
mai  a  '  Gorhoffedd  '  Hywel  ab  Owain 
Gwynedd,  eithr  yn  ofer  y  chwUir  am  ei 
thwf  yng  ngweithiau  beirdd  ereill,  hyd 
nes  down  at  ddiwedd  y  cyfnod.  Ceir 
Uuniau  bychain  byw,  mewn  brawddeg 
neu  linell,  gian  lawer  o  honynt,  y  mae'n 
wir,  ond  Gwalchmai  a  Hywel  yn  unig  a 
ddisgrifiodd  olygfa  gyda  dim  tebyg  i  fan- 
yldeb.  Pan  ganai  ei  '  Farwysgafn,' 
daeth  harddwch  Ynys  Enlli  i  gof  Meilyr. 
ei  "  llog  "  a'i  hafon,  ei  mendwyaeth  a'i 
mynwent  ym  mynwes  y  môr — 

"  Ae  y  sy  ddidryf  ddidawl  i  bri, 
'Ac  am  i  mynwent  mynwes  heli; 

Ynys  Fair  firain, 

Ynys  glân   y   glain    [y  glanaf  o'r 
glain.] 
Gwrthrych  dadwyrain  [atgyfodiad] , 

Ys  cain  ynddi." 

Dyna'r  unig  beth  a  ddengys  bod  Meil- 
yr  yn  gweled  natur  yn  hardd.  Cawn 
lawer  mwy  gan  ei  fab,  Gwalchmai. 
Canodd  ef  ei   "  Orhoffedd  "   pan    oedd 


dan  arfau  yn  gwylio'r  terfynau  yn  rhyw- 
le  yn  sir  ürefaldwyn,  neu  sir  Amwytbig, 
Buasai'n  gwylio  drwy'r  nos,  a  gwelodd  y 
wawr  gynnar  yn  torri  ar  fore  haíaidd; 
clywodd  yr  adar  yn  canu;  canfu  fwr- 
Iwm  rhydau  Breiddin;  sylwodd  lased 
oedd  gwellt  y  fan  anghyfannedd,  a 
gloewed  oedd  y  dwfr;  clybu'r  cos  yn 
murmur  ei  chân;  crafíodd  ar  y  gwylain 
yn  chware  ar  y  dwfr  gan  rydwst,  a'u 
pluf  yn  disgleiiio,  Dyma  fel  y  disgiif- 
iodd  yr  olygfa: — 

"  Mochddwyreawg  huan,   haf  dyffee- 
tin; 

Maws  llafar  adar,  mygr  hyar  hin; 

Mi  ydwyf  eurddeddf,  diofn  yn  nhrin, 

Mi    ydwyf   Uew   rhag  Uu,    lluch     fy 
ngorddin  [a'm  rhuthr  fel  mellten] 

Gorwyliais  i  nos  yn  achadw  flBn 

Gorloee  rydau  dyfr  Dygen  Freiddin ; 

Gorlas  gwellt  didryf ,  dwfr  neud  iesin ; 

Goddyar  eaws  awdl  gynefin; 

Gwylain  yn  gware  ar  wely  lliant, 

Lleithron  eu  pluawr,  plcidiau  edrin." 

Yna,  cofiodd  am  ryw  ferch  a  garai, 
oedd  ymhell  oddiwrtho,  ac  oddi  yno  i'r 
diwedd,  canodd  am  ei  wrhydri  ei  hun,  ei 
gai'iad  at  y  ferch,  a  thlysineb  natur. 
Gwaetha'r  modd,  amherffaith  yw'r  tes- 
tun,  ond  gellir  deall  fod  yn  hyfryd  gan 
Walchmai  liwiau'r  blodau  a  chân  yr 
adar,  gwyn  yr  eira,  a  gwyrdd  y  môr. 
Yn  gymysg  â  sôn  am  ryfel  a  thywallt 
gwaed,  cân  am  yr  ŵfallennau  a  welodd 
yn  orwyn  dan  eu  blodau  yn  *  nhir  tu 
Efyrnwy;'  am  y  don  ewynnog  wrth 
Borth  Wygyr,  a'r  don  werdd  wrth  Aber- 
ffraw  ao  Aber  Dau.  Addfwyn  oedd  gan- 
ddo'r  gwanwyn  a'r  haf  araf,  hyfryd,  ar 
lannau  Osrfanw  a  Chegin  a  Chlywedog; 
gwylio'r  Uanw  o  Abermenai,  a'r  *  gwen- 
yg  gwyn  '  yn  chware  ar  odre  Pen  y 
Gogarth,  Gwelai  ei  gariad  fel  "  lliw  eiry 
ar  goed,"  ac  fel  "  balchliw  arien 
[gwlith] ."  Carai  yr  eoB  dawel  ei  golwg 
a'i  cadwai  yn  effro'r  bore — 

"  Carafi  eos  Fai,  fore  hun  ludd. 

A  golygon  hwyr,  hirwj-n  ei  grudd." 

Daw  at  gân  yr  adar  eilwaith  a  thra- 
chefn.  "  Endewais  i  eaws  a'ni  rhy 
hiraeth  er  gwyl,"  meddai,  ac'ymhellach 
ymlaen — 

"  Caraf  yr  ednan  a'i  llarian  Ilaia, 
Cathl  foddawg  coed,  cadr  ei  ethais.*' 

Sonia  fwy  nag  unwaith  hefyd  am  las* 
wellfc  y  lle  anghyfannedd. 


28 


LLENYDDIAETH    Y    CYMRY. 


Cawn  yr  un  hoffter  at  natur  yn  awdlau 
Hywel  ab  Owain  Gwynedd.  Yn  ei 
gerddi  eerch,  daw  cariad  at  fôr  a  mju- 
ydd  i'r  golwg,  mewn  brawddegau  í'el 
"  ]liw  ton  dylan,"  neu  "  harddliw  gwan- 
eg, "  ac  mewn  llinellau  ysblennydd  megis 
"  Lliw  eiry  llathr  oerfel  ar  ucliel  fann," 
neu  "  Ei  liiw  o«dd  debyg  gwenyg  gwyn- 
las."  Disgrifia'r  "  gaer  falchwaith  o'r 
Gyfylchi,"  lle'r  oedd  un  a  garai  yn  byw, 
a  lkfar  lefau  yr  anwar  don  i'w  clywed 
yno— 

"  Caraf  gaer  falchwaith  o'r  Gyfylchi, 
Yn  y  bylch  a  balchlun  fy  hun  ynddi ; 
Enwawg,  draíierthawg  a  draidd  iddi, 
Anwar  don  lafar  lefawr  wrthi." 

Yn  rhai  o'r  awdlau  ereiU  cawn  ei 
fíansi  mewn  brawddegau  tlysion,  yn 
cymharu  gwallt  un  ferch  i  "  felyn  eith- 
in,"  ac  wyneb  un  arall  i  flodau  aíalau. 
Ond  yn  ei  foliant  i  Gymru  yn  y  "  Gor- 
hoffedd  "  y  ceir  Uinellau  goreu  Hy- 
wel: — 

V     "  Caraf  ei  morfa  a'i  mynyddedd, 
A'i  chaer  ger  ei  choed,  a'i  ohain  dir- 

edd, 
A'i  dolydd  a'i  dwfr  a'i  dyffrynnedd, 
A'i  gwylaüi  gwynion,  a'i  gwymp  wrag- 

edd; 
Caraf  ei  milwyr  a'i  meirch  hywedd, 
A'i  choed  a'i  chedyrn  a'i  chyfannedd; 
Caraf  y  meusydd  a'u  mân  feillion 

arnaw   [ar  Faw — afon  Maw?] 
Man  yd  gafas   ffaw    [y    cafodd    clod] 

ft'yrf  orfoledd; 
Caraf     ei     brooedd,    braint   hywredd 

[dewrder] , 
A'i  diffaith  mawrfaith,  a'i  maraimedd 

[Uawnder'?] 
Gorpwyf     [eniUwyf]     oUyngdod  o  all- 

tudedd, 
Ni  ddaliaí,  diau,  oni  ddel  i'm  plaid, 
Breuddwyd    a'i    dywaid,    a  Duw    a'i 

medd. 

Caraf  y  morfa  ym  Meirionnydd, 
Man  i'm  bu  fraich  wen  yn  obennydd; 
Caraf  yr  eaws  ar  wyraws  wydd  [coed 

yswydd] 
Yng  nghymer  deuddwfr  Dyffryn  lol- 

Y  mae  yn  y  gerdd  hon  bôth  sy'n  brin 
yng  ngwaith  y  beirdd  Cymreig  yn  y  cyf- 
nod  hwn,  sef  cariad  at  ddaear  gwlad. 
Dywed  yr  hanes  mai  Gwyddeles,  a'i 
hénw  Pyfog,  oedd  mam  Hywel,  a  threul- 


iodd  yntau  beth  o'i  ieuenctid  yn  Iwerdd- 
on.  Pa  un  bynnag  a  oedd  a  wnelo  hynny 
rywbeth  â'i  ddawn  a'i  ddysg  ai  peidio,  y 
mae  ei  waith,  yn  enwedig  y  darmiu  a 
ddyfynnwyd  ddiweddaf,  yn  llawer  tebyc- 
ach  i  brydyddiaeth  y  Gwyddyl  nag  i 
waith  y  beirdd  Cymreig  yn  gyffredin. 
O  rau  ei  sereh  at  ddiaear  ei  wlad,  a'i 
hiraeth  am  dani,  saif  ar  ei  ben  ei  hun. 
Yn  ei  arddull,  y  mae  yn  gyffredin  yn 
symlach  a  llyfnŵch  na'i  gyd-oeswyr,  ac 
y  mae  rhyw  ysblander  newydd  yn  sain 
a  eynnwyr  Uawer  o'i  linellau,  megie,  er 
enghraifít,  ei  ddisgriíìad  o'r  môr  a'r  myn- 
ydd,  yr  "  ánwar  don  "  a'r  "  diffaith 
mawrfaith." 

Ond  yn  yr  hyn  a  ddaeth  i'n  meddianfc 
ni  o  waith  Beirdd  y  Tywysogion,  ni  bu 
dwf  ar  farddoniaeth  natur  Gwalchmai 
a  Hywel,  er  y  ceir  yng  ngherddi  ereill, 
fel  y  dywedwyd,  lawer  llun  tlws  a  byw 
mewn  brawddeg  a  Uinell.  Daliodd  Cyn- 
ddelw  Brydydd  Mawr  harddwch  y  wawr 
ar  y  môr  mewn  Ilinell  ddigymar,  pan 
ganodd  fod  meddwl  am  Efa  ferch  Madog 
yn  ei  ganlyn  yn  ei  fywyd  tymhestlog,  fel 

"  Gorne  gwawr  fore  ar  fôr  diffaith." 

Cyffelyba  bryd  Efa  i  don  a  friwier  gan 
y  gwynt,  i'r  ewyn  briw  ar  frig  y  nawfed 
ton,  ac  i'r  wawr  ar  eira  gorwyn  llethrau 
Epynt. 

Sonia  mewn  awdl  arall  am  Fadog  ap 
Maredudd  fel  "  cadarn  anigor  dyfnfor 
diff.aith,"  a  thrachefn  am  ruthr  Owain 
ap  Madog  fel  "  bâr  dyfnfor  dyfnfaith." 
A  thrwy  ei  gerddi,  yn  wir,  gwylltineb 
natur  a  rydd  i  Gynddelw  ei  gymhariaeth- 
au.  Cyffelybai  ruthr  ei  arwyr  yn  y  gad 
i  rediad  croch  y  llanw,  weithiau  gyda 
manylder  yn  y  II un,  bryd  arall  yn  foel- 
ach.  Hoffai  ryfel  yn  natur — ymdrech  y 
môr  a'r  traeth,  brwydr  y  llanw  a'r  afon, 
helynt  y  gwynt  a'r  don.  "  Twrf  ton 
ffraeth  am  draeth,  am  draed  gwylan," 
meddai,  lle  y  mae'r  sôn  am  yr  wylan  yn 
gorffen  y  llun.  Moelach  yw  "  Gorun 
[swn?]  torf,  twrf  aches  [llanw]  ar 
draeth,"  ond  y  mae'r  ansoddair  yn  ar- 
benigo'r  gyffelybiaeth  hon — "  rhwyeg 
morgymlawdd  gwyrdd;"  ac  anodd 
fyddai  gael  llinell  amgenach  na  honno 
sy'n  dis'grifio  ymgyrch  Llywelyn  ab  lor- 
werth  "  Mal  ton  trais  trystlon  troe 
traeth."  Mynych  y  cyffelybir  y  gad  i 
gyfarfod  môr  ac  afon — "  Fal  twrf  ebyr 
yn  Uyr  Ilawn;"   "  Drud   rwyf    [brenin] 


BEIRDT)  Y  TYWTSOGION. 


99 


torf,  twrf  llanw  yn  äber;"  ond  sylwer  ar 
fanyldeb  y  gymbariaetb  sy'n  canlyn: — 

"  Lliw  goleu  tonnau  taenferw  gwenig 
Llanw  ebyr  ar  llyr  Ue  ni  mawrdrig." 

Cyfíelybir  y  rhuthrau  hefyd  i  "  wynt 
hydref,"  "  hynt  gwynt  gwrth  donyar," 
a  "  rbuthr  toredwynt  gwrdd."  Peth 
arall  y  mae'n  hoíî  gan  Gynddelw  gym- 
haru  brwydrau  ei  wroniaid  âg  ef  yw'r 
oddaith.  Sylwer  ar  yr  un  ansoddair,  yn 
disgrifio  swn  yr  oddaith,  yn  y  Ihnellau 
a  ganlyn : — 

Twrf   taerfaith     goddaith     g;waean- 

wyn." 
"  Twrf   tacrdraul    taerdan    yn    gwân 

gwynawn    [coed  crin] 
"  Aerdorf,    torf   twrf    goddaith   wrth 

giawn." 

Unwaith,  daw  a  chymhariaeth  y  tân 
a'r  dwfr  yn  gymysg: — 

"  Plwyl  taerdan  tra    wân    [tra  gwân] 

trwy  wyal  [gwiail] , 
Hwrdd  aflwfr,    mal    hirddwfr  hoewal 

[dwfr  chwym?] 

Anaml  y  ceir  ganddo  lun  cyn  Uawned 
â  hwn,  Ue  y  maen  disgrifìo  brwydrau 
Hywel  ab  Owain  Gwynedd : — 

"  Twrf  ton,  torchawg  hael,  trwm  oedd 
i  glywed, 

Tŵr       Cynfael       yn       cwyddaw 
[cwympo]  ; 
A     fflamau   o     drum     yn    edrinaw 

[swnio] , 
Ac  angerdd    ac    ongyr  [gwaewfíon] 
yn  Uaw." 

Cofír  bod  Hywel  yn  rhyfelwr  medrus. 
Dywcd  y  Brutiau  am  dano  yn  gwneu- 
thur  peiriannau  a  fwriai  gerrig  mawrion 
ac  "  a  dorrai  muriau  mewn  modd  rhy- 
feddawl."  Felly,  ond  odid,  y  gwelodd 
Cynddelw  ef  yn  torri  castell  Cynfael. 

Un  cyfeiriad  neu  ddau  at  natur  sydd 
gan  Owain  Cyfeiliog,  yng  ngherdd  yr 
"  Hirlas,"  a'r  rhai  hynny  mewn  llinell- 
au  ardderchog.  Pan  ddychwelai  ei  wyr 
wedi  brwydr,  "  Oedd  lawn  o  haul  hir- 
fryn  a  phant,"  meddai.  Disgrifia  ruthr 
rhai  o'i  gyfeillion  fel  "  toredwynt  uch 
teg  adfan   [lle  uchel?],"  a  thrachefn  fel 

"  Gorun     [swn?]    gwynt    gwaoddfan 

uch  glan  glaefyr, 
Gorddwy     [gwylltineb]    clau    tonnau 

Talgarth  ystyr   [enwog?]." 


Ceir  rhai  o  gyffelybiaethau  Cyuddelw 
gan  Ddaniel  ap  Llosgwrn  Mew,  megiB 
"  greddf  angor  dyfnfor  difîaith,"  ond 
ei  alar  am  Owain  Gwynedd  a  debygodd 
ef  i  oddaith,  a  hynn,y  mewn  Ilinellau 
rhagorol: — 

"  Am  reddf  angor  dyfnfor  diffaith 
Yd  Iysg  fy  nghalon,  yug  ughof  maith, 
Mal  y  Ilysg  gwynnawu  gan  oddaith." 

Cawn  y  cyffelj'biaethau  hyn  a'u  tebyg 
yn  gyson  gan  y  beirdd,  ac  weithiau  fwy 
o  arbenigrwydd  arnynt.  Cymharai 
Prydydd  y  Moch  Iwybr  Dafydd  ap  Owain 
i  "  hynt  raawrwynt  meiriol,"  ac  am 
ruthr  Gruffudd  ap  Llywelyn,  dywed, 

'  Ys  cynt  na  rhywynt  uch  rhudd  wy- 
bren  "— 

y  gwynt  gwyllt,  a  fydd  weithiau  pan  fo'r 
wybren  yn  goch.  Ab  y  gwynt  a'r  môr  y 
mac'r  cwbl,  bron,  o'i  gyfeiriadau  yntau. 
Cyffelyba  wynder  dwylaw  merch  i 
"  liw  gwynblyg  gwenyg,"  a'i  glendid  i 
"  Leufer,  eiry,  didraul,  neu  haul  yn 
haf."  Sonia  Dafydd  Benfras  am  "  blyg 
gwenyg  gwynion,"  ac  am  "  gyfranc 
[ymdrech]  môr  a  mawr  afon."  Cyfeir- 
ia  Einion  ap  Gwgawn  deirgwaith  neu 
bedair  at  y  môr,  a  daw'r  oddaith  a'r 
gwynt  a'r  môr  i  mewn  i  linellau  Llygad 
Gwr :— 

"  Ehwysg    goddaith    pan    Iwyrwaith 

losgo. " 

"  Twrf  toredwynt  mawr  uch  mòr  di- 
ffaith." 

"  Rhwysg  mawrdon  wrth  garreg," 
y\v  un  cyfeiriad  Einiou  Wann  at  Natur. 
Dengys  Einion  ap  Gwalchmai  beth  o 
ddawn  ei  dad,  yn  ei  farwnad  i  Netät 
ferch  Hywel.  Dechreua  gyda  disgrifìad 
o'r  haf: — 

"  Amser  Mai,  maith  dydd,  ncud  rhydd 

rhòddi, 
Neud  coed  nad  ceithiw  [caeth] ,  cein- 

Iliw  celli ; 
Neud  Ilafar  adar,  neud  gwar  gweilgi, 
Neud  gwaethreg     [nid    gwaeddgreg?] 

gwaneg,  gwynt  yn  edwi." 
Yna,  daw'r  don  â  newydd  drwg  iddo, 
"  Hallt  oedd  ei  dagrau,  digrawn  heli." 

Ond  adlais  Owaiii  Cyfeiliog  sydd  yn  ei 
un  gyffelybiaeth  arall  â  natur — "  Twrf 
toredwynt  mawr  uch  môr  diffaith." 
Dechreuodd  Bleddyn  Fardd  ei  farwnad 


30 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


i  íeibioD  Gruffudd  ap  Llywelyn  â  dar- 
luniad  o'r  giaeaf: — 

"  Neud  ameer  gaeaf  gwelwaf  gweilgi, 
Gweilging    [clwyd?]   mòr  adar,  bwyl- 
far  heli; 
Neud  arllen  arien  Eryri  weithion, 
Neud  uchel  gwendon  gwyndir  Enlli." 

Sylwodd  lorwerth  Fychan  ar  liw  dwfr 
y  môr  yn  aberoedd  morfa,  dan  oleu  haul 
disglair,  a  sonia  am  wynder  grisial  y 
creigiau,  ewyn  ar  ryd,  blodau  «afalau, 
gwlith  dan  haul  y  bore  ("  Gwynlliw 
arien  briw  brig  huenydd  ").  Ewyn  y 
môr  yw  hoff  gymhariaeth  Casnodyn. 
Ceir  "  terfysg  taerfor  gweilgi  gann,"  a 
"  thwrw  toredwynt  "  hefyd  gan  Euíîudd 
ap  Maredudd  ap  Dafydd,  ond  gydag  ef, 
yr  ydym  yn  dynesu  at  gyfnod  newydd. 
Hyd  yma,  at  wylltineb  natur  y  mae  tor- 
reth  y  cyfeiriadau.  Dengys  y  rhes  isod 
o  gy'Ôelybiaethau  Grufîudd  ap  Mared- 
udd,  wrth  ganu  i  dlysni  merch,  fod  rhyw 
draddodiad  newydd  wedi  dechreu  dyfod 
i  mewn: — "  Gwar  ddeurudd  hoen 
gwawr  ddwyre;"  "  Hoen  geirw  [rhae- 
íidrau]  creignaint  glwye;"  "  Lliw  eiry 
gymryd  [yr  un  bryd]  ;"  "  Lliw  nif 
[eira]  gorthir;"  "  Balchliw  ewyn  glas- 
ddwfr  rhyn  rhyd  ;"  "Lliw  berw  basryd;" 
' '  hoen  blaen  gwelwgaeni  [ton  welw] , 
gweilging  saíîìr;"  "  Hoen  gwendon  lon, 
don  [doredig]  am  dir;"  "  Hoen  blaen 
gorlliw  gwelwigaen ; "  "  Pryd  eiry  celli." 
Dengys  y  dadansoddiad  isod  o  gyffelyb- 
iaethau  natur  y  beirdd  a  enwir  yr  un 
peth : — 

Gruffudd  ap  Maredudd  : — '  Lliw  geirw 
rhyd;"  "  Hoen  gem  gyfwloh  [wedi  ei 
llyfnhau]  ;"  "  Teg  oroen  [gor-hoen]  ton 
am  rwyf;"  "  hoewliw  manod  lonawr;" 
"  Hoen  ton  ogledd;"  "  Hoen  ewyn  llyn 
Uif;"   "  Hoen  geirw   mân." 

Awdlau  dionw,  yn  tebygu  i  waith 
Gruffydd  ap  Maredudd: — "  Hebogaidd 
lygaid  euraid  araf:"  "  gne  [Uiw]  rhyn 
cirw;"  "  Hoen  eglurfan  cann  cyn-eiry 
gaeaf ;"  "  Pî'if  degwch  dilwch  eiry  dol- 
ydd  cyn  glaw."  Priodolir  yr  awdl  ey'n 
cynnwys  y  Uinell  olaf  hefyd  i  Sefnyn. 

Gruffudd  ap  Dafydd  ap  Tudur :— 
"  Eiliw  gwendon  moreb  [glan  môr]  ;" 
"  Hoen  gwaeddgreg  waiieg;"  "  Lliw  ton 
ertrai;"  "  Lliw  ton  wrth  rwyf;"  "  Cyf- 
liw  ertrai  ton." 

Goronwy     Ddu: — "  Gwawn     wedd;" 


"  Gwawr  loew  iesin;"  "  Arien  dece'd;'^ 

"  Gne  berw  toniar  [tonnau'r  môr]." 

Mab  Cloohyddyn: — "  Deune  liaul;" 
"  Lliw  gwiw  gwymp  o  gyínod  manod 
mynydd;"  "  Gwedd  gwen  wawr  fawr 
fore  hafddydd;"  "  Lliw  Uoer  pan 
ddwyre  bre  a  broyäd." 

Hywel  ab  Einion  Llygliw  : — "  Hoen 
blodau  sirian;"  "  LIiw  eiry  cynnar  pen 
Aran;"  "  Hoen  blaen  eiry  gaen  gawad;" 
"  Lliw  ton  hwyliad  welw;"  "  Hoen 
blodau  blawd  ysbaddad  [draenen  wen]  .'* 

Gwahaniaethíi'r  cyffelybiaethau  hyn 
oddi  wrth  rai  beirdd  cynharach  am  fod 
a  wnelont  fwy  â  thlysineb  natur  nag  â'i 
gwylltiueb.  Dengys  rhai  o  honynt 
hefyd  fanyldeb  newydd,  megis  "  geirw 
creignaint  glwys  " — mân  gwympau 
prydferth  nentydd  caregog;  "  ewyn 
glasddwfr  rhyn  rhyd  " — yr  ewyn  ar  las- 
ddwfr  oer  y  rhyd ;  "  hoen  blaen  eiry  gaen 
gawad  " — gwynder  eira  newydd  ddis- 
gyn,  lle  bo  gyferbyniad  rhwng  blaen  y 
gawod  a  lliwiau  ereill.  Gwelwn  hefyd 
bod  geiriau  Dafydd  ap  Gwilym  a'i  gan- 
lynwyr  yn  dechreu  dyfod  i  mewn,  a  lx>d 
miwBÌg  sain  yn  canlyn  blodeuad  cyntaf 
y  ffansi  newydd. 

(d)  Rhieingerddi. 

Y  mae'r  un  peth  yn  wir  liyd  gryu  fes- 
ur  am  gerddi  serch  Beirdd  y  Tywysog- 
ion  âg  am  eu  barddoniaeth  natur — prin 
ac  achlysurol  ydyw  yn  bennaf.  Diar- 
hebol  ac  anealladwy  yw  Awdl  Gwalch- 
mai  i  Efa  ei  wraig.  Ni  cheir  ynddi  ne- 
mor  leferydd  serch  na  rhoi  gwerth  ar 
harddwch  benyw,  ond  yn  hytrach  syn- 
iad  yr  oesau  cynt  am  ei  diffyg  synnwyr — 

"  Gnawd  gwraig  gwell  genthi 
A  fo  gwaeth  iddi." 

Eto,  yn  ei  '  Orhoffedd,'  hiraethai 
Gwalchrnai  am  y  gwanwyn  pryd  y  car- 
ai'r  ferch  fain  oedd  bell  oddiwrtho. 
Gwrandawsai  uwchben  ei  win  ar  ei 
"  lleferydd  gwâr,"  a  chas  ganddo  nad 
oedd  gỳda  hi.  Ymffrostiai  fel  yr  oedd 
rhianedd  Gwent  yn  meddwl  am  dano,  er 
nas  gweleant  erioed,  ond  hyd  yn  oed  yn 
y  gad,  er  bodd  Llywy  y  tywalltai  ef 
waed,  meddai: — 

"  Ac  er  bodd  Llywy,  Uiw  eiry  ar  goed, 
Pan  fu  aer  rhag  caer,  cyíoriaÌB  waed." 

Ymddengys  fod  y  côf  am  y  ferch  hon 
yn  ei  ymlid  dmyei  frwydr'au.     Tebyg 


BEIRDD  Y  TYWYSOGION. 


Sl 


mai  hi  a  wisgai'r  "  gweilging  porffor  " 
a  grybwyllir  yn  un  o'r  llinellau  anghyf- 
lawn,  ac  mai  hi  oedd  y  "  fun  falchliw 
Éunen  "  y  breuddwydiai  am  dani. 

Yn  ei  "  Eieingerdd  Efa  ferch  Mad- 
awg, "  dengys  Cynddew  gryn  lawer  o'r 
ansoddau  a  ddaeth  yn  gyíîredin  ym 
marddoniaeth  sereh  cyfnod  diweddarach. 
Y  mae  ei  gyfîelybiaethau  yn  dlysion  a 
manwl — 

"  Cymrawd     ewyn    dwfr    a'i    dyfriw 

gwynt, 
Cymräeg  laesdeg  o  lys  dyfírynt; 
Cyfleuer   [unlliw  â]   gwawr  dydd  pan 

dwyre  hynt, 
Cyfliw  eiry  gorwyn  gorwydd  Epynt." 

Geilw  Efa  hefyd  yn  "  Uiw  ton  am 
rwyf  " — brawddeg  a  fenthyciodd  ereill 
— "  lliw  ewynfriw  teg  rhag  ton  nawfed," 
a  "  lliw  amaerwy  ton."  Cawn  yn  y 
gerdd  oego  gylîredin  carwr  cyfnod  y 
Cywyddau — fod  y  ferch  yn  galed  a  di- 
ofal;  ac  yntau  yn  colli  ei  nwyf  a'i  gw&g 
o'r  herwydd — "  Collais  gall  ateb  i  neb, 
a'm  nwyf ;"  ond  yn  hytrach  nag  achwyn 
ei  fod  ar  dorri  ei  galon,  ei  ganmol  ei  hun 
a  wna  Cynddelw.  Pan  aeth  i  Bowys, 
meddai,  yr  oedd  y  merched  yn  ei  wylio 
drwy'r  ffenestri,  ac  yn  pryderu  am 
dano : — 

"  Trwy  ffenestri  gwydr  yd  y'm  gwel- 

ynt, 

Trybelid  wylain  a  wylynt  arnaf, 
Traul  ateb  ataf  a  ddanfonynt; 
Amgall  o  bwyllad    [meddwl]    a   bell 

bwyllynt, 
Am  Gynddelw  brydydd  yd  bryderynt." 

Wedi  dangoB  ei  werth  iddi,  erfynia 
am  amnaid  fwyn  yn  wobr,  ac  yr  ydys  yn 
teimlo  ei  fod  yn  meddwl  yr  hyn  a  ddy- 
wed: — 

"  Cadr    [teg]    amnaid,   gannáid    ged 

[gwobr,]   a'th  iolwyf; 
Can  ni  wnei  erof,  er  a  ganwyf, 
Na  wna  fi,  feinwen,  fal  na  hunwyf, 
Ni'th  wnaf  emiwed  er  na'th  gaffwyf. " 

"  Ni'm   dawr,    ferch  pennaeth,   pr\'d 

na'th  welwyf — 
Nid  er  ceisiaw  tâl  tros  a  ganwyf." 

"  Nawfed  ran  o'm  poen,  er  pan  aned, 
Nis  rhyborthes  neb,  na  thebyced ; 
Ni  rifaf  ar  fun  fod  yn  galed — 
Nid  clod  fy  ngwrthod,  wrth  fy  näed." 


Disgriíìa  harddwch  ei  gwedd  a'i  gwisg 
gyda  líawer  o  fedr  a  Uiw,  ac  y  mae  yn  ei 
linellau  goreu  brydfei'thwch  meddwl  ac 
ymadrodd  na  cheir  yn  aml  ei  gyfartal 
yn  y  cerddi  serch  : — 

"  Gwirion   deg,    dawel   ei  chyfariaith 

[llef  erydd  ?] 
Gwan  dde<ldf  ddof  i'm  cof  i'm  canym- 

daith, 
Gwery    [gwyryf]    fanon   fanwl,   gwâr 

feddwi  faith, 
Gome  [Uiw]  gwawr    fore    ar   fór    di- 

ffaitb." 

Y  mae  ar  gael  un  awdl  fer  arall  gan 
Gynddelw  i  ferch,  lle  y  cyffelyba  ei  theg- 
wch  i  "  liw  goleu  tonnau  taenferw 
gwenyg,"  ac  y  dywed  ei  fod  o'i  phlegid 
"  yn  celu  calon  yeig. "  Crybwyllir 
"  Eiddig  "  hefyd  yn  yr  awdl  hon,  y  cy- 
feiriad  oynharaf,  hyd  y  sylwais,  at  gyfí 
gwawd  Dafydd  ap  Gwilym  a  beirdd  y 
cyfnod  nesaí. 

Cerddi  serch  yn  bennaf  yw  chwech 
o'r  wyth  awdl  o  waith  Hywel  ab  Owain 
Gwynedd  sydd  ar  gael,  ac  mewn  pump 
o  honynt,  down  gam  eto  yn  nes  at  gyf- 
nod  Dafydd  ap  Gwilym,  er  fod  yn  debyg 
nad  oedd  y  canu  eto  wedi  dyfod  yn  öas- 
iwn  ychwaith.  Yn  yr  awdl  flaenaf, 
disgrifia  Hywel  y  gaer  ar  lan  y  môr, 
Ue  'r  oedd  ei  gariad  yn  trigo  ac  o'r  Ue 
yr  hoffai  hi  wylio'r  gwylain.  Hiraetha 
am  fyned  yno  i'w  cweled  a  chlywed  ei 
"  chwerthin  egwan,  '  ac  i  adrodd  y  car- 
iad  a  ddaeth  i'w  ran.  Digiwyd  ef  yn  y 
llys  am  na  chai  hi,  ac  aeth  yntau  cyn 
druaned  ei  gyflwr  â  Garwy  Hir  oblcgid 
ei  serch  at  Greirwy — cyfeiriad  at  y  rha- 
mantau.  Yn  yr  ail  awdl,  disgrifiryr  un 
gaer,  ond  odid,  a  gelwir  y  ferch  yn 
honno  yn  "  wraig."  "  Pe  ceid  y  budd 
er  barddoni,"  meddai,  "  ni  bai  noe- 
waith  na  byddwn  nesaf  iddi."  Hiraeth 
am  ryw  ferch  absennol  a  gcir  liefyd  yn 
y  drydedd  awdl,  ond  tebyga  'r  syniad- 
au  fwy  i  draddodiad  y  cyfnod  uesaf. 
Mynnai  'r  bardd  ei  chyfarfod  unwaith 
cyn  ei  farw;  poenai  erddi,  er  ei  fod  ef 
"  genthi  yn  gas,"  a  gwell  fuasai  ganddo 
fod  wedi  ei  ladd  na  goddcf  ei  drueni — 
"  Cyn  addef  goddef,  gwae  fi  na'm  Uas." 
Yn  y  bedwaredd  awdl,  rhydd  Hywcl 
ddisgrifiad  tlws  o'r  ferch  a  garai,  yn  ei 
gwisg  werdd  ("  Uen  lliw  ehoeg'")  a 
chyda'i  meddwl  mwyn  ("  gweddaidd 
ofeg  "),  a'i  "  choeth  Gymraeg  " — camp 


32 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


a  iganraolodd  Cynddelw  hefjd  ar  ferch 
Maíiòg : — 

"  Fy  newis  riain  fîrain,  feindeg, 
Hirwen  yn  ei  llen,  lliw  ehöeg; 
A'm  dewis  synnwyr,   syniaw   ar   wreig- 

aidd, 
Ban   ddywaid  o   íraidd  weddaidd  oíeg ; 
A'm  dewis  gydran  gyhydreg    [cyiarfodj 
â  hun, 
A  bod  yn  gyfrin  a'm  rhin  a'm  rheg 
[peth  gworthfawr]  : 
Dewis  yw  gennyf,   harddliw  gwaneg, 
y  doeth  [a  ddaeth]  i'th  gyfoeth  [gwlad] 

dy  goeth  Gymräeg; 
Dewis  gennyf  di,  beth  yw  gennyt  fi? 

Beth  a  dewi  di,  deg  ei  gosteg? 
Dewieais     fun     fal     nad     atreg     [oedi] 
gennyf, 
lawn  yw  dewisaw  dewisddyn  deg. " 

Prydferth  hefyd  yw  ei  ddisgrifiad  yn 
yr  awdl  olaf  o'r  fenyw  eiddil,  luniaidd 
yr  hiraethai  am  dani  pan  ddaeth  yr  haf 
a'r  blodau  ar  y  coed  afalau — 

'  Wrfch    gamu    brwynen,     braidd    na 

ddigwydd, 
Fechanigeu  wen,  wan  ei  gogwydd; 
Bychan   y    mae    hŷn    no    dyn    deng- 

mlwydd, 
Mabinaidd,     luniaidd,     lawn     gwedd- 

eiddrwydd." 

Yn  ei  "Orhoffedd,"  cofia  am  y  "morfa 
ym  Meirionnydd,  man  i'm  bu  fraich 
wen  yn  obennydd,"  ao  yna  enwa  ei 
gariadau  y  naill  ar  ol  y  llall,  "  Gwen- 
Uiant  lliw  hafìn;"  "  Gweirfyl  deg,  fy 
rheg,  fy  rhin;"  "  Gwladus  weddus 
wyl,"  a'i  gwallt  fel  "  melyn  eithin;" 
"  Lleucu  glaer,"  a'i  chwerthin  llawen; 
"  Nest  deg,  debyg  afallflawd  [blodau 
nfalau],"  ac  ereill.  Gwelwn  yma  eto 
beth  o  ddechreuad  y  traddodiad  new- 
ydd,  ond  y  mae  arbenigrwydd  ar  waith 
Hywel  yrflhlith  eerddi  ei  gyd-oeswyr — 
y  mae  'r  arddull  yn  symlach  a  mwy 
telynegol,  y  meddwl  a'r  disgrifiad  yn 
llawnach;  ac  y  mae'r  cerddi  byrraf  yn 
cynnwys  rhyw  un  syniad  wedi  ei  weìth- 
io  allan  yn  berffeithiach,  nes  rhoddi 
mwy  o  undod  i'r  gerdd. 

Y  mae  cryn  debygrwydd  rhwng  cerdd 
Prydydd  y  Moch  i  "  Wenlliant  deg 
ferch  Hywel  "  â  gwaith  Cynddelw. 
Canmola  ef  ei  hun  am  ei  ddewrder  fel 
rhyfelwr,  a  dywed  bod  ei  galon  yn 
Uosgi  fel  tân  o  gariad  at  Wenílian — 


"  Am  hyn,  gwâr  forwyü,  liw  gwawr 

fore, 
Clywaf  fy  nghalon,    ton    fal    tandde 

[gwresj , 
Yn  llosgi  erddi,  ar  ddeddf  cynne." 

Tebyg  i'r  Ehieingerddi  hefyd  yw 
Marwiiad  Nest  ferch  Hywel  gan  Einion 
ap  Gwalchmai.  Cân  am  lendid  ei 
phryd  a'i  bryd  mewn  duU  a  ddengys 
mai  tirionwch  meddwl,  a  chorfE  gos- 
geiddig,  main,  oedd  addurn  merch  bell- 
ach.  Crybwylla  ei  deall  a'i  ffyddlon- 
deb,  ci  dawn  a'i  daioni,  ac  nad  oedd 
boen  waeth  na'i  hiraeth  ax  ei  hol: — 

"  Nid  ymglyw  dyn  byw  o'r  byd  fal 

mi." 
"  Ni  bu  dyn  mor  gu  gennyf  â  hi, 
Ni  bo  boen  oddef,  Pedr  i'w  noddi." 

Canodd  lorwerth  Fychan  gerdd  serch 
gymysg  o  arddull  eiriog  yr  awdlau  mawl 
a'r  gwaith  crafîach  y  daw  mwy  o  sylwi 
ar  natur  i  mewn  iddo.  Ceir  ganddo  rai 
llinellau  cystal  a  dim  sydd  ym  mardd- 
oniaeth  serch  y  cyfnod,  megis  y  rhai 
hyn,  yn  cymharu  glendid  merch  i  liw'r 
haul  ar  fôr  a  mynydd : — 

"  Hwyl     orne    haul    fre     ar     fröydd 

glasfor, 
Pan     fydd     gloew     goror     gorwymp 

lethrydd;" 

neu  yntcu  'r  rhai  isod,  yn  manylu  ar 
lewych  haul  ar  ddwfr  môr  ac  aber  ar 
forf  a : — 

"  Lleufer  ebyr  myr  morfëydd  dylan, 
Pan  llewych  huan  ar  fan  fynydd." 

Cwyua  yntau  greuloned  ei  gariad,  ac 
y  mae  ganddo  lawer  cyffelybiaeth  dlos. 
Töbyg  yw  Awdl  Casnodyn  i  Wenllianfc 
ferch  Gynan,  lle  gwelwn  ddylanwad 
Cynddelw  a  Plywel  ab  Owain  yn  y  geir- 
iau  "  Main  firain  riain,  gain  Gymräeg. " 
Y  mae  manyldeb  hefyd  ar  ei  gyfeiriadau 
yntau  at  y  môr — 

"  Eiliw  ewynfriw  gwynwiw  gwaneg. " 
"  Hoewfun,  ludd  hun,  hoen  gynwaneg 

maen, 
Pan  wisg    ton    frwysgflaen    gaen    am 

garreg." 

Ynghanol  mawl  geiriog  î  Hywel  ap 
Gruffüdd,  disgrifia  Ehisierdyn  yntau 
lendid  merch  fel  "  Lliw  difrisg  Uuwch- 
wisg  eiry  Uechwedd  maenol." 


BEIRDD  Y  TYWYSOGION. 


33 


Cerd(í  o'r  un  natur  âg  eiddo  Einion 
ap  Gwalchmai  i  Nest  yw  marwnad 
Gwenhwjfar  o  Fôn,  gan  RufEudd  ap  Mar- 
edudd  ap  Dafydd,  ey'n  Uawn  o  lineilau 
tlysion  a  dwys,  megis : — 

"  Haul  Wynedd,  neud  bedd,  nid  byw 
unbennes 
Heb  ynnill  ei  chyfryw; 
Henw  gorhoffter  a  dderyw, 
*  Hoen  lloer,  hun  oer  heno  yw." 

"  Lle  bu  aur  am  ei  deurudd, 
Lle  bu  borffor,  côr  a'i  cudd." 

"  Myned  mewn  argel  wely 
Meinir  dwf  Ì6  mynor  dy." 

Yn  ei  linellau  hwyaf,  ceidw  braidd  at 
ardduU  drom  Beirdd  y  Tywysogion,  ond 
yn  y  llinellau  byrion,  oeir  yn  fynych 
lyfnder  a  melyster  sain  y  cywydd  ar  ei 
oreu  yn  dechreu  dyfod  i'r  golwg,  megis 
yn  y  pennill  hwn : — 

"  Adeiliwyd  bedd,  gwedd  gwiwder, 
F'enaid,  i'th  gylch  o  fynor; 
Adeiliodd  cof  dy  alar 
I'm  calon  ddilon  ddolur." 

Sylwer  ar  feddalwch  sain  y  geiriau. 
Geir  yr  un  nodweddion  yn  rhieiugerddi 
ereiU  Gruffudd  ap  Meredudd,  ac  y  mae 
cyfeiriadau  at  y  rhamantau,  sydd  mor 
brin  a  chwta  yng  ngwaith  y  beirdd  tra- 
ddodiadol,  yn  amlhau  yng  ngherddi  di- 
wedd  y  cyfnod.  Cymhara  Gruffudd  ei 
gariad  at  ryw  ferch  i  serch  Tryetan  at 
Esyllt,  a  chyffelyba  hi  o  ran  tegwch  i 
Elen  Luyddog.  Y  mae  llawer  mwy  o 
liw  ar  ei  ddisgrifiadau,  a  cheir  ganddo 
linellau  perfíaith  fel  y  rhai  hyn: — 

"  Mau  drennydd  medru  annerch, 
Madws  oedd,  bum  mud  o  serch." 

Daw'r  disgrifiad  o  wisg  ac  osgo  yn 
llawnach,  a  lluosoga  geiriau  'r  triaddod- 
iad  newydd — urael,  sindal,  pali,  eidan, 
owmael,  gra.  Daw  termau  fel  "  trem 
gwalch  "  a  "  grudd  ffion  "  o'r  rhamant- 
au  yn  addurn  cerdd.  Y  mae'r  un  peth- 
au  'n  wir  am  awdlau  Gruffudd  ap 
Dafydd  ap  Tudur,  Goronwy  Gyriog,  lor- 
werth  ab  y  Cyriog,  Goronwy  Ddu  Mab 
Clochyddyn  a  Hywel  ab  Einion  Llygliw 
i  ferched.  Gwelir  fel  yr  oedd  y  medd- 
wl  a'r  iaith  yn  newid  yn  un  o  eog'lyn- 
ion  Gruffudd  ap  Dafydd: — 


"  Gwyl  fun  a  dry  hun  drwy  hud,  cui: 
ortho, 
Câr  wrthyf  ddywedud; 
Nid  diboen  na  'm  hatebud, 
Nid  hawdd  ymadrawdd  â  mud..'^ 

"  Ddyn,  a  ddyd  gefyn  ar  gof, 
Dywed  air  diwyd  erof." 

Hyd  yn  oed  yn  ei  fesurau  hirion  y 
mae  Gruffudd  yn  llawer  symlach  a 
Uyfnach  ei  iaith,  ac  weithiau  yn  dlwa 
odiaeth — 

"  Gwen  a  hoew  yw  hon, 
Gyfliw  ertrai  ton, 
Pan  fydd  eglur  fron 
A  llon  ei  Uais." 

Yn  rhai  o  beniUion  lorwerth  ab  y 
Cyriog,  ceir  acen  wastad  a  llyfnder  ang- 
hyffredin : — 

"  Mi  a  baraf  i  ddyn  araf 

O'r  a  garaf,  ryw  ogerydd, 

Am    faniwo     [f'anwiwo?]     wyf    fron 

friwo, 
A'm      di-liwo,      ym      [myn]       Duw 

lywydd." 

Daw  Goronwy  Ddu  hefyd  yn  agos  i'r 
un  llyfnder,  a  dengys  beth  gwreiddiol- 
deb  yn  ei  fesur: — 

"  Goror  maendwr,  gwir  benydiwr, 
Gwael    fy    nghyflwr,    gwae    ryfelwr, 

gŵyr  ofalu, 
Gwawn  wedd,  neud  tau,  gwynbryd 

Tegau, 
Gwan  a'th  faddau,  gwen  a  golau,  gwn 

ei  gelu."  -î 

Marwnad  i  Wenhwyfar,  gwraig  Hywel 
ap  Tudur  ap  Gruffudd  yw  cerdd.  Mab 
Clochyddyn,  ond  tebyg  i'r  Rhieingerddi 
ydyw  o  ran  ardduU  a  Uiw.  Nid  yw 
awdl  Hywel  ab  Einion  i  Fyfanwy 
Fechan  lawn  mor  llithrig  o  ran  mydr, 
a'i  chymryd  trwyddi,  er  fod  ynddi  hith- 
au  englynion  llyfn  a  thlws  megis  hwn 
er  engrhaifft:— 

"  Trymaf   yw   cariad,    tramwy,    hoen 
eumef, 

Hwn  arnaf,  dy  facwy; 
Dy  fâr,  feinwar  Fyfanwy, 
Ar  a'th  gâr,  ni  bu  fâr  fwy." 

Y  mae  dylanwad  y  rhamantau  arno 
yntau.  Cyffelyba  Fyfanwy  i  Greirwy 
ac  Esyllt,  ac  ef  ei  hun  i  Arwy  a  Thryst- 


34 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


an.  Yng  ngwaith  beirdd  y  cyfnod  hwn, 
yr  ydym  megis  ar  drothwy  oes  Dafydd 
ap  Gwilym,  Wedi  'r  rhyfeloedd  hirion, 
daethai  ameer  tawelach;  ymledodd  dy- 
lanwad  iaith  rydd  brydferth  y  rhamant- 
au;  daeth  effaith  y  Dadeni,  a  gerddodd 
dros  Ewrop  fel  gwanwyn  hardd;  gwan- 
haodd  yr  hoöter  at  weddau  geirwon 
natur;  cryfhaodd  cariad  at  ei  lliwiau 
heirdd  a'i  fíurfiau  gosgeiddig;  rhoes  yr 
ymladdwr  a  fyddai  beunydd  a'i  h\w  yn 
goch  gan  waed,  le  i'r  gwr  llys  a  garai 
gân  a  chwedl;  daeth  tlyeineb  merch  yn 
destun  cân, 

(e)    Cerddi  Ymryson  a  Duchan. 

Ceir  yn  ystod  y  cyfnod  hwn  nifer  o 
gerddi  ymryson  a  duchan.  Fel  bardd- 
oniaeth,  nid  oes  ond  ychydig  werth 
ynddynt,  ond  y  mae'r  goleuni  a  daflant 
ar  hanes  y  traddodiad  llenyddol  yn  ddy- 
ddorol.  Yn  yr  ymryson  rhwng  Cyn- 
ddelw  Brydydd  Mawr  a  Seisyll  Bryfí- 
wrch,  cawn  enghraifít  o'r  ddadl  rhwng 
dau  fardd  traddodiadol,  Ue  y  mae'r 
ddau,  bob  yn  ail  bennill,  yn  eu  canmol 
eu  hunain.  Cyfeiria  Cynddelw  amryw 
weithiau  yn  ei  gerddi  hefyd  at  ei  Iwydd- 
iant  mewn  ymryson,  ac  at  ei  "  gadair." 
Mewn  dwy  awdl  gan  Phylip  Brydydd, 
cawn  engrhaifít  o  ymryson  rhwng  y 
beirdd  traddodiadol  a'r  "  gofeirdd  "  a'r 
"  beirdd  ysbyddaid,"  neu  rhwng  yr 
"  hen  ysgol  "  a'r  newydd.  Dywedir 
bod  Phylip  wedi  canu  un  awdl  "  yn  llys 
yr  Arglwydd  Ehys  ieuanc  yn  Llan  Bad- 
arn  Fawr  pan  fu  amryson  rhyngtho 
â  Beirdd  Ysbyddaid  pwy  gyntaf  o  hon- 
ynt  a  ddelai  â  cherdd  Ddyw  Nadolig." 
Y  mae'n  Ued  anodd  deall  yr  awdlau,  ond 
y  mae'n  ddigon  eghir  íod  Phylip  yn 
duchanu  'r  "  gofeirdd  "  am  ganu  cel- 
wydd,  ac  am  fyned  yn  erbyn  rheolau  yr 
hen  draddodiad  Uenyddol.  Coffha  'r 
fraint  a  fyddai  i  fardd  gynt,  fel  y  cafíai 
roddion  am  ganu,  a  dywed  y  tywalltai 
ef  wirod  ar  lawr  cyn  y  byddai  "  ermid  " 
— meudwy,  neu  chwedleuwr  crwydr, 
feallai.  Dywed  mai  wrth  "  fodd  saint, 
herwydd  gwir  a  braint  "  y  byddai  gys- 
tadlu  gynt  am  "  Gadair  Faelgwn  Hir," 
ac  mai  nid  y  gofeirdd  a'i  caffai.  Sonia 
am  ryw  "  Fleiddriw,"  na  roddai  brid 
(gwerth)  amo  ef,  ac  arfera  'r  gair  "  cwn- 
did  "  mewn  ffordd  sy'n  edrych  yn  debyg 
iawn  fel  pe  bae  'n  meddwl  cerdd,  yr 
ystyr    oedd   iddo   yn    ddiweddarach,    o 


leiaf  ym  Morgannwg.  Enwir  un  "Bled- 
hericus,"  neu,  Bleiddri,  gan  Giraldue 
Cambrensis,  fel  gŵr  a  ledrai  'r  hen 
chwedlau  tua  'i  amser  ef,  ac  os  saif  y 
dyddiad  a  roddir  i  Phylip  Brydydd 
(1200—1260),  nid  pedd  ymhell  oddiwrth 
gyfnod  Giraldus,  &  fu  farw  yn  1220, 
Dyma,  o  leiaf,  y  peth  tebycaf  a  welais 
i  yn  Gymraeg  i  gyfeiriad  at  Fleiddri  yn 
cyfateb  i'r  un  y  sonia  Giraldus  am  dano. 
Yr  oedd  y  traddodiad  Ilenyddol  Cym- 
reig,  fel  y  ceisiais  ddangoe  (gwel,  "  Y 
Beirniad,  '  Cyf.  I.),  yn  un  caeth  ei 
ddefnydd  a'i  ddull,  ac  yn  ol  pob  tebyg, 
tyfodd  y  rhamantau  y  tu  allan  iddo. 
Prin  a  chwta  iawn  yw  cyfeiriadau  'r 
beirdd  traddodiadol  at  gymeriadau  'r 
rhamantau,  hyd  y  bedwaredd  ganrif  ar 
ddeg,  ag  eithro  Llyfr  Taliesin,  a  ysgrif- 
ennwyd  yn  ddiau  gan  fyneich,  neu  ryw- 
un  neu  rywrai  y  tu  allan  i  gorfíoraeth  y 
beirdd  traddodiadol.  Nid  ellir  yma  ddi- 
Iyn  y  mater  dyddorol  hwn  ymhellach, 
gan  y  cymerai  yr  hyn  sydd  gennyf  i'w 
ddywedyd  arno  ormod  o  le,  ond  cy- 
hoeddir  ffrwyth  yr  ymohwil  eto. 

Ceir  engrheifftiau  o'r  cerddi  cymod 
gan  Gynddelw,  Gwilym  Eyfel,  Llyw- 
arch  ap  Llyweíyn,  Einion  Ẅann,  Elidir 
Sais,  a  Phylip  Brydydd;  ac  o'r  cerddi 
bwgwth  gan  Lywarch  ap  Llywelyn,  ac 
o'r  duchanau  gan  Dafydd  y  Coed,  Tra- 
haearn  Brydydd  Mawr,  Hywel  Ystoryn, 
a  Madog  Dwygraig.  Dengys  y  cerddi 
bwgwth  a  chymod  fod  y  beirdd  yn  ddyn- 
ion  digon  anibynnol  i  ffraeo  â'r  Tywye- 
ogion,  a  digon  gwan  i  erfyn  eu  maddeu- 
ant  yn  ostyngedig  iawn  wedi  hynny. 
Gofynnodd  Gwilym  Eyfel  gymod  Daf- 
ydd  ab  Owain.  Gwr  gwyllt,  yn  ddiau, 
oedd  Llywarch  ap  Llywelyn.  Bygyth- 
iodd  Ddafydd  ab  Owain  a  Gruffudd  ap 
Cynan,  a  chanmolodd  y  ddau  wedi 
hynny.  Cyhuddwyd  ef,  hefyd,  o  ladd 
Madog  ab  Owain  Gwynedd.  Ceisiodd 
Einion  Wann  gymod  Dafydd  ap  Llywel- 
yn,  ac  Elidir  Sais  faddeuant  Llywelyn 
ab  lorwerth.  Bras  iawn  yw  duchanau 
Dafydd  y  Coed,  Trahaeam,  Hywel  Ys- 
toryn,  Madog  Dwygraig,  ac  ereill — 
mewn  gwirionedd,  nid  ydynt  nemor 
gwell  na  chasgliadau  o  enwau  drwg  ac 
awgrymiadau  bryntion  wedi  eu  mydru 
a'u  cynghaneddu  yn  fwy  neu  lai  medr- 
us.  Delweddant  i  ni'r  ffrae  ganol  oesol, 
pryd  y  torrid  dadleuon  yn  amlach  â'r 
cledd  nag  â'r  rheswm,     a'r    pryd    na 


Y  CHWEDLAU  A'R  RHAMANTAU. 


35 


byddai  a  wnelai  rheswm  ond  ychydig 
â'r  dadleuon,  am  mai  dadleuon  personol 
oeddynt.     Nid  oedd  rhyddid  a  gwahan- 


iaetli  meddwl  eto  wedi  cynhyddu  digon 
i  beri  ymrcBymu  ar  egwyddorion  blaen. 


Y   CHWEDLAÜ   A'R   RHAMANTAU. 


Gwelsom  mai  Seithiau  hanes,  neu 
bethau  a  allai  fod  yn  ddigwyddiadau 
hanes,  oedd  y  rhau  fwyaf  o  ddeunydd 
gwaith  y  Cynfeirdd  a  Beirdd  y  Tywys- 
ogion.  A  gadael  allan  rai  o  gerddi'r 
'*  Llyír  Du,"  a  "  Llyfr  Taliesin,"  ac 
Awdlau'r  Saint,  ni  chanodd  y  beirdd 
hyn  i  ddim  ond  digwyddiadau  cyffredin 
bywyd  eu  hoeaau.  Gwir  eu  bod  yn  aml 
yn  mwyhau  ac  yn  gorlliwio'r  ffaith,  ond 
nid  ynt  byth  yn  dychmygu  ystori,  nag 
yn  creu  cymeriad.  Gyda'r  chwedlau, 
down  i  íyd  gwahanol  iawn;  cymer 
rhamant  le  rhyfel,  a  gwiwdeb  ymadrodd 
le'r  cwteurwydd  sy'n  gwneud  cerddi'r 
beirdd  mor  anodd  i'w  deall.  Er  bod 
iaith  y  chwedlau  yn  symlach  a  diwedd- 
arach  nag  iaith  y  beirdd,  y  ma©  eu  deun- 
ydd  yn  ddiameu  yn  cynnwye  pethau 
Ìlawer  iawn  hŷn  na  dim  sydd  yn  y 
cerddi.  Felly,  yr  ydym,  ar  ddechreu  ein 
hastudiaeth,  wyneb  yn  wyneb  a'r  ddeu- 
beth  groes  hyn — bod  y  deunydd  hynaí 
yn  yr  iaith  ddiweddaraf,  ar  y  naiU  law, 
a  bod  yr  iaith  gynharaf  yn  cynnwys  y 
deunydd  diweddaraf,  ar  y  Uaw  arall. 
Ni  byddai  dilyn  y  ddadl  ar  darddiad  y 
Ehamantau  yn  ateb  diben  yr  ysgrifau 
hyn,  ac  nid  oes  a  wnelo  hi  ychwaith,  o 
rán  bynny,  â'r  chwedlau  fel  llenydd- 
iaeth ;  eto,  hwyrach  nad  di-fudd  a  fyddai 
nodi  rhai  o'r  prif  syniadau  ar  y  pwnc. 

Perigl  pob  ymchwil  ynghyloh  tarddiad 
pethau  fel  hyn  yw  rhoddi,  ar  un  tu,  or- 
mod  o  bwys  ar  gysylltiad  syniadau  tebyg 
â'i  ^lydd,  a  dodi,  ar  yr  ochr  arall,  ry 
ychydig  o  arbenigrwydd  ar  ddychymig 
y  dyn  unigol;  a'r  anhawster  yw  gwybod 
ýmha  le  i  wahanu  ac  ymha  fan  i  uno 
beirniadaeth  ar  y  deunydd  ac  ar  yr 
iaith.  Pan  e^ofìer  perthynas  yr  îeithoe^ld 
Indo-Ewropëaidd  â'i  gilydd,  a  dyfod  y 
bobloedd  a'u  Bieryd  o  rywle  tua'r  India; 
a  phan  gaffer  yn  yr  Wyddeleg,  y  Gym- 
raeg,  a'r  T.lydaweg,  yn  gystal  âg  mewn 
ieithoedd  Indiaidd,  draddodiadau  a  eyn- 
iadau  cyífelyb,  gwelir  yr  hynafiaeth 
aruthr  a  ddichon  fod  yn  perthyn  î  rai 
haenau  o'r  Rhamantau.  Eto,  oyn  y 
cöffid  yetraeon  felly  gan  wahanol  bobí- 
o©id,    »c    mown   amrywiol    ieithoedd,  ' 


rhaid  fod  y  traddodiad  cyntefig,  ymha  le 
bynnag  yr  oedd,  wedi  fforchi  a  byw  am 
oeeau  yn  amryfal  geinciau ;  a  chyda  gol- 
wg  ar  ei  ffurfiau  sefydlog,  wedi'r  ysgrií- 
enner,  y  mae'r  rhai  hynny,  oddieithr  lle 
na  bont  ond  cyfieithadau  moelion,  yn 
rhan  o  lenyddiaeth  y  wiad  a'u  cynhyrch- 
odd,  wrth  bob  barn  namyn  rhagfarn. 

Y  mae'n  arfer  gyffredin  bellach  sôn 
am  y  Ehamantau  Cymreig  fel  "  Y  Mab- 
inogion  '' — arfer  hwylus  y  sydd,  fel  y 
bydd  termau  cynhwysfawr  yn  ddigoa 
mynych,  yn  tueddu  at  gam  arwain. 
Pan  arferom  y  gair  'Rhamantau,'  ynteu, 
golygir  wrtho  yma  grynswth  y  cliwedl- 
au.  Pe  na  bae  ar  gael  genuyni  ond 
cerddi'r  beirdd  y  buom  yn  eôn  ara  dan- 
ynt  hyd  yma,  ni  wybuasem  ond  y  nesaf 
peth  i  ddim  am  gymeriadau  y  Rhamant- 
au — rhyw  deitl  neu  ddau  ar  y  goreu,  a 
nifer  o  enwau  a  thermau  nad  allasem  es- 
bonio  na'u  hanes  na'u  hystyr.  Y  maa 
dyn  ymhob  oes  yn  hoff  o  hanes  neu  yi- 
tori,  ac  y  mae  rhai  personau  i'w  cael 
Bydd  yn  amgenach  nag  ereill  am  adrodd 
cnwedl.  0  hynny,  y  mae'o  debyg,  y 
tarddodd  ymhlith  gwahanol  bobloedd 
ddosbarth  o  chwedleuwyr,  ac  ar  dra- 
ddodiadau'r  genedl  y  gweithiai'r  rhai 
hynny.  Yr  oedd  rhai  feliy  ymhlith  hyn- 
afiaid  y  Cymry,  ond  y  mae  lle  i  gredu 
nad  yr  un  dosbarth  oeddynt  â'r  beirdd 
swyddogöl  y  gwyddom  ni  am   danynt. 

[Gwel  yegrifau'r  awdur  yn  "Y  Beim- 
îad.*  1911.]  A  barnu  wrth  hynafiaeth 
y  deunydd,  rh&id  bod  y  chwedlau  wedi 
byw  ar  dafod  leferydd  y  dosbarth  hwn 
am  oesau  lawer  cyn  eu  hysgrifennu  o 
gwbl.  Gall  hynny  edrych  yn  beth  an- 
hygoel,  ond  dywed  Caiear  ei  fod  yn  wir 
am  yr  hen  Geltiaid,  ac  y  mae  yn  wir  hyd 
he^.dyw,  o  leiaf  am  y  Gwyddyl  a'r  Llyd- 
awiaiid.  Cefaia  yn  ddiweddar,  drwy 
garedigrwydd  disgybl  íMr.  Dewi  Mor- 
gan,  Aberystwyth).  nifer  o  chwedlau  a 
adroddwyd  yn  Saeaneg,  gan  Wyddel  a 
aned  yng  ngorllewin  Iwerddon,  ac  y 
sydd  yn  cynnwys  dierwyddiadau  y  ceîr 
eu  cyfîelyb  yn  cbwedlau  hynaf  Iwerdd- 
on,  Cymru,  a  Llydaw,  yn  gymjBg,  wrth 
gwr»,  &  phethau  Uawer  diweddarach.    A 


36 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRT. 


ddigwydd  eto  a  ddigwyddodd  gynt. 
Ond  fe  ddaeth  tymor  a  ddug  y  cliwedl- 
au  hyn  i  Byiw  cenhedloedd  ereill.  Daeth 
y  Normaniaid  i  Gymru  yn  yr  unfed 
ganrif  ar  ddeg.  Enillaeant  rannau  o'r 
£^ö  y^  gynnar.  Ymladdodd  Gwynedd 
yn  hir  am  ei  hanibyniaeth.  Yn  y  De, 
cymyegodd  Normaniaid  a  Chymry,  trwy 
briodas  ao  mewn  cymdeithas.  Dyegodd 
y  Normaniaid  Gymraeg,  a  thrwy  hynny 
aeth  y  chwedlau  ar  led  i  ieithoedd  ereiU. 
Dechreuodd  cyfnod  yr  ymledu,  yn 
ddiau,  cyn  amser  Sieffre  o  Fynwy,  ond 
ei  enw  ef  yw  enw  mawr  cyntaf  y  cyf- 
nod.  Ganed  ©f  ym  Mynwy,  tua  diwedd 
yr  unfed  ganrif  ar  ddeg,  a  bu  beth  am- 
ser,  fel  y  tybir,  yn  fynach  o  urdd  Bene- 
dict.  Yr  oedd  Arthur,  ei  dad,  yn  gap- 
lan  i  larll  Penfro,  ond  magwyd  Sieffre 
gan  ei  ewythr,  Úchtryd,  archddiagon, 
ac  wedi  hynny,  esgob  Llandaf.  Aeth  i 
Eydychen,  ac  yno,  tua'r  flwyddyn  1129, 
cyfarfu  â'r  Archddiagon  Walter,  o'r 
ddinas  honno.  Ystori  Sieffre  yw,  mai 
gan  Walter  y  cafodd  ef  ddeunydd  ei 
lyfr  ei  hun,  "  Hanes  Brenhinoedd  y 
Brytanidid."  Dug  Walfcer  "  lyfr  tra 
hynafol,"  medd  Sieffre,  "  o  Brydain," 
ac  o  hwnnw  y  cafodd  yntau'r  hanes.  Y 
mae'r  dysgedigion  bellach  yn  ameu  yr 
hen  lyfr,  ac  yn  tybio  yn  gyffredin  mai 
Llydaw  a  feddylid  wrth  "  Brydain." 
Nid  ellir,  wrth  gwrs,  ddibynnu  ar  yr 
hanes  a  rydd  Sieffre,  ond  y  mae  cyn 
wrthuned  a  hynny  awgrymu,  fel  y 
gwna  Uawer,  mai  ei  ddyfais  ef  ei  hun  yw 
popeth  a  ysgrifennodd.  Y  farn  fwyaf 
pwyllog  yw,  mai  casglu  hen  chwedîau 
at  ei  gilydd  a'u  trwsio  a  wnaeth,  a  thyb- 
ir  yn  lied  gyffredin  erbyn  hyn  mai  o 
Lydaw  yn  bennaf  y  cafodd  y  traddod- 
iadau  am  Arthur.  Pa  wedd  bynnag,  o'i 
waith  ef,  a  chwedlau  ereill  tebyg  nad 
ynt  ganddo  ef,  yr  ymledodd  ystorîau 
Arthur  a  Myrddin,  trwy  lenyddiaeth 
Ewrop.  Dechreuodd  rhamantau  wedi 
eu  seilio  ar  yr  hen  chwedlau  hyn  dyfu 
ac  amlhau,  a  chymerth  y  beirdd 
Ffrengig — Chrétien  de  Troyes  yn  ar- 
bennig — afael  ar  y  mater.  Daeth  y  dy- 
lanwad  hwnnw  yn  ol  i  Gymru,  a  rhoed 
ffurf  yegrifenedig  i'r  chwedlau  yn  Gym- 
raeg.  Dyna'r  Ehamantau  yr  ydym  yn 
sôn  am  danynt.  Fel  y  maent  hysbys  i 
ni,  ceir  hwy  gan  mwyaf  yn  "  Llyfr 
Gwyn  Ehydderch,"  a  "  Llyfr  Coeh 
Hergest."  Ämrywia  oed  yr  ysgrifau  yn 
y  ddôulyfr  hyn   o   ddiwŵdd    y   drydedd 


[  ganrif  ar  ddeg  i  hanner  olaf  y  bedwar- 
edd  ar  ddeg,  a  thybir  fod  y  chwedlau  yn 
y  Llyfr  Coch  wedi  eu  codi  o'r  Llyfr 
Gwyn,  neu  ynteu  gopîo'r  ddau  o  lyfr 
cynharach  fyth;  eithr  y  raae  darnau  o 
ystorîau  Peredur  a  Geraint  ar  gael  oedd 
yn  perthyn  i  tua  1300  a  1275.  Felly,  yr 
oedd  corff  y  chwedlau,  mewn  fíurf  fwy 
neu  lai  sefydlog,  yn  hysbys  rhwng  1275 
a  13Ó0,  a  dywedyd  y  Ileiaf.  O'u 
chwilio,  sut  bynnag,  gwelir  fod  torreth 
eu  cynnwys  yn  dradaodiad  ers  canrif- 
oedd  cyn  hynny.  Prin  yr  ydys  eto  wedi 
torri'r  ddadl  ai  o  Gymru  ai  o  Lydaw  y 
cafwyd  y  chwedlau  gwlad  am  Arthur. 
Dadleuai  Gaston  Paris  dros  eu  tarddiad 
Cymreig  a  Zimmer  droe  eu  ffynhonnell 
Lydewig.  Gydag  ef  i  raddau  y  cytuna 
Dr.  Kuno  Meyer.  Deil  yBgoIheigion 
Almaenaidd,  Füreter  a  Golther  ar  y 
blaen  yn  eu  plith,  na  roes  Cymru  ne- 
mor  ddim  o  bwys  at  ramantau  Arthur- 
aidd  y  Cyfandir,  a-c  nad  oes  ond  ychyd- 
ig  hyd  yn  oed  o  haenau  chwedlonol  y 
rhamantau  yn  Geltaidd  o  gwbl.  Ar  y 
Ilaw  arall,  cred  Syr  John  Ehys  a'r  Ath- 
rawon  Joseph  Loth  a  F.  Lot  mai  o 
chwedloneg  Cymru  y  cafwyd  gwreidd- 
iau  rhamantau'r  Cyfandir,  ac  nid  yw'r 
Almaeniaid,  hyd  yma,  o  leiaf,  wedi  ateb 
dadleuon  cryfion  Loth  a  Lot.  A'r 
rhamantau  Arthuraidd,  pa  wedd  byn- 
nag,  y  mae  a  wnelo'r  ddadl  hon.  Y 
mae  chwedlau  ereill  i'w  cael,  nad  oes 
a  wnelont  âg  Arthur,  ac  nad  oes  am- 
heuaeth  am  eu  tarddiad  Cymreig,  fel  y 
cawn  ddangos  yn  nes  ymlaen. 

Profwyd  mewn  ysgrif  o'r  blaen  na 
ddaeth  y  chwedlau  hyn  i  mewn  i  bryd- 
yddiaeth  Beirdd  y  Tywysogion  o  gwbl, 
ond  bod  eu  dylanwad  yn  cryfhau  tua 
diwedd  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg. 
Eto,  rhaid  bod  y  chwedlau  eu  hunain 
yn  hysbys  ddigon,  o  leiaf  hyd  nes  darfu 
am  yr  hen  ddiwylliant  Cyrareig.  Yna, 
fe'u  hangofiwyd  am  ysbaid.  Cyhoedd- 
wyd  rhai  o  honynt  yn  y  "  Cambrian 
Eegister,"  y  "  Cambro  Briton,"  y 
"  Cambrian  Quarterly,"  "  Y  Greal,"  a 
chyhoeddiadau  tebyg,  o  dro  i  dro, 
rhwng  1802  ag  1833.  Ond  yn  1838  de- 
chreuodd  Lady  Charlotte  Gueet  gy- 
hoeddi  nifer  o  chwedlau  Cymraeg  gyda 
chyfièithad  Saesneg,  tan  y  teitl  "  Mab- 
inogion."  Cymerth  hwy,  i  gyd  onid  un, 
o'r  Llyfr  Coch.  Dyma  eu  teitlau: — 
Math  va,b  Mathonwy,  Peredur  ab 
Efrawc,  larllŵs  y  Ffynnawn,  Deraint  ab 


Y  CHWIDLAÜ  A'R  RfiAMANTAU. 


S7 


Erbin,  Kulhwch  ao  Olwen,  Breuddwyd 
Rhonabwy,  Branwen  verch  Llyr,  Man- 
awyddan  vab  Lljr,  Pwyll  Pendevig 
Dyved,  Lludd  a  Lle^elys,  Hanes  Tal- 
iesin,  a  Breuddwyd  Maxen  .Wledig. 
Nid  yw  "  Hanes  Talieein  "  yn  y  Llyfr 
Coch,  ac  ni  chafwyd  eto  hyd  i  gopi  cyn- 
harach  na'r  ail  ganrif  ar  bymtheg  o 
hono,  er  ei  fod,  yn  ddiau,  yn  llawer  hŷn 
na  hynny.  Tynnodd  y  chwedlau  hyn 
sylw  rhag  blaen.  Yn  1841,  cyhoeddodd 
Schiilz,  yn  yr  Almaen,  a  Villemarqué 
yn  Ffrainc,  yn  1842,  lyfrau  ar  y  pwnc. 
Yn  1858,  seiliodd  Tennyson  ei  "  Enid  " 
ar  chwedl  Geraint.  Yn  1867,  daeth  dar- 
lithiau  rhagorol  Matthew  Amold  ar  Len- 
yddiaeth  Geltaidd  allan.  Yn  1880,  cy- 
hoeddodd  Isaac  Foulkes,  Lerpwl,  ar- 
graffiad  o'r  chwedlau,  gyda  chyfieithad 
i  Gymraeg  diweddar.  Yn  1887,  cy- 
hoeddodd  Syr  John  Ehys  a  Dr.  Gwen- 
ogvryn  Evans  adlun  o  gopi'r  Llyfr  Coch. 
Yn  1897,  printiodd  Dr.  Evans  adlun  llai 
o'r  "  Pedair  Cainc,"  "  Breuddwyd 
Maxen,"  a  "  Lludd  a  Llevely8."  Yn 
1889,  daeth  cyfieílhad  Ffrangeg  gan  M. 
Loth  allan  yn  ddwy  gyfrol,  gwaith  man- 
ylach  nag  eiddo  Lady  Guest,  gyda  Uaw- 
er  o  nodiadau  gworthfawr.  Ýn  1896, 
cyhoeddodd  Mr.  J.  M.  Edwarde  ar- 
gi'affiad  o'r  Pedair  Cainc.  wedi  eu  trosi  i 
iaith  ddiweddar.  Yn  1902,  printiodd 
David  Nutt  argraffiad  newydd  o  gyfieith- 
ad  Lady  Guest,  dan  olygiad  Alfred 
Nutt,  gyda  nodiadau  hwylus,  a  chaed 
rhai  mân  argraffiadau  ereill  ar  ol  hynny 
yn  Saeeneg  o  rai  o'r  chwedlau.  Yn  1909 
cyhoeddodd  Dr.  Gwenogvryn  Evan8  ar- 
graffiad  ardderchog  o'r  chwedlan  fel  y 
ceir  hwy  yn  "  Llyfr  Gwyn  Ehydderch. 
Felly,  y  mae'r  \-straeon  yn  weddol 
hawdd  i'w  cael  mewn  tair  iaith,  o  leiaf. 
Am  y  pethau  a  ysgrifennwyd  yn  eu 
cylch,  y  maent  yn  lluosog.  Gellir  yma 
nodi  ychydig  o  honynt  yn  unig,  megys 
yr  "  ÌËibbert  Lectures,"  1888,  gan  Syr 
John  Ehys,  a'i  "  Studies  in  the  Arthur- 
ian  Legend;"  "  Custom  and  Myth," 
Andrew  Lang,  1898,  a'i  ysgrif  yn  yr 
Encyclopeedia  Britannica  "  ar  chwedl- 
oneg;  traethawd  Alfred  Nutt  ar  "  The 
Celtic  Doctrine  of  Ee-birth,"  yn  y 
"  Voyage  of  Bran,"  a  gyhoeddwyd 
ganddo  ef  a  Dr.  Kuno  Meyer,  1895-7: 
aetudiaeth  "  Branwen  "  gan  Alfred 
Nutt,  yn  y  "  Folk-lore  Eecord  "  am 
1882;  ysgrifau  Syr  Edward  Anwyl  ar  j 
■'  Pedair  Cainc  "  yn  j  "  Zeitschrift  für 


Celtische  PhUilogie,"  tuag  1901-2,  a'i 
ysigrif  yn  "Y  Gwyddoniadur;"  ysgrif 
Dr.  Kuno  Meyer  yn  "  Y  Cymmrodor," 
1893-6;  ysgrifau  M.  D'Arbois  de  Jubain- 
ville  yn  ei  Gwrs  ar  Lenyddiaeth  Gelt- 
aidd ;  '  Celtic  Folk-lore,  Welsh  and 
Manx,"  gan  Syr  John  Ehys,  190U 
Ceir  cyfeiriadau  at  y  pwnc  yn  "  Litera- 
ture  of  the  Kymry  •"  Thoraas  Stepheng, 
a  "  Welsh  People  "  Syr  Jolrn  Ehys  a 
Syr  D.  Brynmor  Jones,  1899.  Yn  1901, 
cyhoeddodd  D.  Nutt  lyfryn  bychan 
buddiol  ar  '  Y  Mabinogion,"  gan  Mr. 
Ivor  B.  John.  Cyhoeddwyd  hefyd  liaws 
o  bethau  dyddorol  ar  y  pwnc  mewn 
llyfrau  ao  ysgrifau  ar  y  chwedlau 
Gwyddeleg  gan  Wyddyl  ac  Almaeniaid. 

(a)  Y  Pedair  Cainc. 

O'r  chwedlau  a  gyhoeddodd  Lady 
Guest,  y  mae  pedair  sydd  megis  yn 
perthyn  i'w  gilydd,  ac  yn  ffurfio  rhes  o 
ystoriau,  eef  "  Pwyll  Pendevig  Dyved," 
"  Branwen  verch  Llyr,"  "  Manawydd- 
an  vab  Llyr,"  a  "  Math  vab  Mathon- 
wy."  Wrth  ben  chwedl  Pwyll  yn  y 
llaw.yBgrif,  ceir  y  geiriau  hyn — "  Llyma 
dechreu  Mabinogi,"  a  gelwir  y  pedair 
chwedl  "  Pedah-  Cainc  y  Mabinogi.'' 
Felly,  a  bod  yn  fanwl,  y  pedair  chwedl 
hyn  yw'r  Mabinogion,  a  Lady  Guest  a 
gynhwysodd  y  chwedlaii  ereiU  tan  y 
teitl.  Sylwer  nad  yw'r  ffurf  luosog 
"  Mabinogion  "  yn  rheolaidd  o'r  ffurf 
"  Mabinogi."  Pa  beth  ynteu  yw  ysfcyr 
"  Mabinogi?"  Syniad  Stephens  ac 
ereiU  yr  un  adeg  ag  ef  ydoedd  mai 
bachgen  neu  lanc  oedd  ystyr  "  Mabin- 
og, "  ac  mai  chwedlau  a  ysgrifennwyd  i 
ddifyrru'r  penaethiaid  ieuainc  oedd  yr 
ystorîau  hyn.  Wedi  hynny,  awgrym- 
odd  Syr  John  Ehys  raai  ystyr  "  Mabin- 
og  "  oedd  prentis  llenyddol  wrth  reol- 
au'r  beirdd,  ac  mai  meddwl  "  Mabin- 
ogi  "  oedd  cwrs  addysg  y  "  Mabinog, " 
sef  y  pethau  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  eu 
dysgu.  Erbyn  hyn,  fel  y  dywed  Dr. 
Gwenogvryn  Evan6  ["  Y  Mabinogion  o 
Lyfr  Gwyn  Ehydderch  "]  y  mae  ystyr 
y  gair  yn  hyBbys.  Yn  y  "  Llyfr  Gwyn  " 
ei  hun,  ceir  cyfieithad  o  efengyl  a  alwyd 
ar  enw  Mathew,  yn  pwrpasu  rhoi  hanes 
"  Mabolyaeth  lessu  Grist;"  ac  mewn 
un  arall  o  Ysgrifau  Peniarth  (Ehif  14), 
sy'n  perthyn  i'r  un  cyfnod,  gelwir  y  ffug 
efengyl  honno  yn  "  Fabinogi  lesu 
Grist."  Mewn  ysgrif  yn  Llyfrgell 
Bodley,  Ehydychen,  -'  Libellus  Infantia 


38 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


SalvtttorÌ3  " — Ilyfr^n  Mabiuogi'r  Gwar- 
edwr,  y  gelwir  y  gwaith  hwn,  ac  y 
mae'r  gair  "  Enfance  "  yn  Ffrangeg  i'w 
gael  yn  dwyn  yr  un  ystyr.  Felly,  yr  un 
peth  yw  Mabinogi  â  Mabolaeth,  neu 
leueuctid.  At  hyn,  fel  y  danghosaie 
eisoes,  y  mae'n  lled  sicr  nad  oedd  a 
wnelai'r  beirdd  traddodiadol  â'r  chwedl- 
au  mewn  iaith  rydd.  DengyB  eu  cyf- 
eiriadau  at  enwau  rhai  o'r  cymeriadau 
eu  bod  yn  gwybod  am  danynt,  ond  nid 
oe«  brawf  eu  bod  yn  eu  dy&gu  i'w  dis- 
g'yblion,  fel  y  byddai'r  "  oUamh  "  a'r 
"'íìli"  Gwyddeîig  yn  dy&gu  chwedlau 
i'w  disgybHon  hwy.  Y  mae  ar  y  llav/ 
arall  brôfion  eu  bod  yn  dirmygu  iaith 
sathredig  y  rhamantwyr  yn  y  drydedd 
ganrif  ar  ddeg,  ac  yn  eu  cyhuddo  o  ad- 
ixxid  celwydd ;  a  dengys  eu  gweithiau  eu 
hunain  nad  ystyrient  y  chwedlau  yn 
ddeunydd  priodol  i'r  beirdd  pencerdd- 
aidd.  Y  mae'r  pethau  hyn,  a'r  ffaith 
mai  ar  ol  derbyniad  y  chwedlau  gan  y 
Normaniaid  y  daetliant  i'r  bri  uchaf  yng 
Nghymru  ei  hun,  yn  profi  nad  oedd  y 
chwedlau  yn  rhan  o  gelfyddyd  y  beirdd 
swyddogol. 

Ònd  gwelsom  fod  chwedlau  Pwyll, 
Branwen,  Manawyddan  a  Math  yn 
perthyn  i'w  gilydd',  ac  yn  dra  gwahan- 
ol  i'r  UeiU  a  gyhoeddodd  Lady  Guest 
tan  yr  enw  "  Mabinogion."^  Ac  y 
mac  hynny  yn  beth  pwysig  i'w  gofio. 
Gellir  rhannu'r  chwedlau  a  gyhoedd- 
odd  Lady  Guest  yn  bum  rhan,  fel  hyn, 
yn  ol  bam  rhai  [Gwel,  "  The  Mabin- 
ogion,"— D.  Nutt,  1902]:— 

1.  Y  Pedair  Cainc— Pwyll,  Bran- 
wen,  Manawyddan  a  Math — ^y  rhai 
hynaf. 

2.  Breuddwyd  Maxen,  Cyfranc  Lludd 
a  Llevelys,  yn  perthjTii  i  hanes  tra- 
ddodiadol  Sieffre  o  Fynwy. 

3.  Kulhwch  ac  Olwen  a  Breuddwyd 
Rhonabwy,  yn  sôn  am  Arthur,  ond  heb 
berthynas  â  nodwedd  y  rhamantau  a 
geir  yn  Ffrangeg  ac  Almaeneg. 

4.  larlles  y  Ffynnon,  Geraìnt  ac 
Enid,  a  Pheredur  ab  Efrawc,  yn  perth- 
yn  o  ran  nodwedd  i  ramantau  'r  bardd 
Ffrengig  o'r  ddeuddegfed  ganrif, 
Chrétien  de  Troyes,  a'r  bardd  Almaen- 
aidd  Wolfram  von  Eschenbach. 

5.  Hane«     Taliesin,     yn     perthyn     i 


chwedlau  Arthur  oblegid  ei  arwr,  òod 
âg  ynddo  lawer  nodwedd  ey'n  ei  gy- 
Bylltu  á'r  Pedair  Cainc.  [Ond  y  mae 
ereill,  megis  Dr.  Gwenogvryn  Evan6, 
yn  dal  bod  Kulhwch  ac  Olwen  yn  hŷn 
na'r  Pedair  Cainc  o  ran  iaith  a  Uawel 
o'i  chynnwys;  bod  y  Pedair  Cainc  ya 
dyfod  yn  ail;  Peredur  yn  drydydd,  am 
ei  bod  yn  ei  gwisg  Gymraeg  yn  gyBon- 
ach  na  chwedlau  Chrétien  de  Troyee  a 
Wolfram  von  Eschenbach;  Owain  a 
Geraint  yn  nesaf,  ac  yna  Lludd  a  Llev- 
elys,  Breuddwyd  Ma.xen  a  Breuddwyd 
Rhonabwy.  O'm  rhan  i,  tueddaf  i  gy- 
tuno  gyda  golwg  ar  dduU  yr  iaith,  ond 
nid  dyma'r  lle  i  fynd  ar  ol  hynny]. 

Pa  bryd  ynteu  y  cymerth  y  Pedair 
Cainc  y  ffurf  sydd  arnynt  gennym  ni? 
Dengys  yr  orgraff  eu  bod  wedi  eu  codi 
oddi  ar  gopi  nad  all  fod  yn  ddiweddar- 
ach  na  diwedd  y  ddeuddegfed  ganrif,  a 
thyb  ysgolheigion  yn  gyffredin  mai  yn 
rhywle  o'r  ddegfed  ganrif  i'r  unfed  ar 
ddeg  y  cymerth  y  Pedair  Cainc  eu  ffurf 
fel  y  maent.  Profir  hynny  fel  hyn: — 
Gorthrechwyd  Lloegr  gan  y  Norman- 
iaid  yn  1066.  Ymledodd  chwedlau 
Arthur  dros  Ewrop  yn  yr  ail  darn  o'r 
ddeuddegfed  ganrif.  Daeth  effaith 
hynny  yn  ol  i  Gymru,  fel  y  dengys  y 
chwedlau  Cymraeg  arbennig  am  Ar- 
thur.  Nid  oes  dim  o  ddylanwad 
y  chwedlau  diweddarach  hyn  am 
Arthur  ar  y  Pedah-  Cainc.  Felly, 
rhaid  eu  bod  hwy  wedi  eu  hyBgrif- 
ennu  cyn  i'r  chwedlau  o'r  Cyfandir 
gyrraedd  yn  ol  i  Gymru  yn  y  ddeuddeg- 
fed  ganrif.  Y  mae  gan  hynny  yn 
weddol  ddiogel  rhoi  fod  y  Pedair  Cainc 
o  leiaf  yn  awgrymu  pa  beth  oodd  cel- 
fyddyd  y  chwedleuwr  Cymreig  cyn 
iddo  ddyfod  tan  ddylanwad  y  Ffranc- 
od.  Nid  enillodd  ddim  trwy'r  dy- 
lanwad  hwnnw.  Cymharer  y  Pedair 
Cainc  â  gwaith  Chrétien  de  Troyee, 
neu  â  gwaith  Malory  yn  llawer  diwedd- 
arach,  a  gwelir  bod  eu  hawduron  yn 
anrhaethol  amgenach  crefftwyr. 

Am  gynnwys  y  Pedair  Cainc  fel  ys- 
traeon,  clywais  ddyn,  eithaf  Bynhwyrol 
hefyd,  yn  dywedyd  unwaith  mai  dyna'r 
pet'hau  fíolaf  y  ceisiodd  erioed  eu  dar- 
llen.  Tybiai  nad  allai  ond  plant  byth 
fwynhau'r  fath  bethau.  O'm  rhan  fy 
hun,  gwerthwn  bob  mwynhad  am  ddi- 
fyrrwch   plentyn.     Eto,    gorffwTB   Uaw- 


T  CHWEDLAU  A'R  RHAMANTAU. 


39 


er  ar  y  ffordd  jt  edrychom  ar  ystraeon 
fel  hyn. 

Fel   j   dywed    Syr    Edward    Anwyl, 
gellir    edrych    ar    hanes    Pryderi    lab 
Pwyll,  Pendefig  Dyfed,  íel  cnewyllun  y 
Pedair    Caino     ["  Y     Gwyddoniadur, " 
cyf.  X],  ac  wrth  hynny,  y  ma&  syniad 
Mr.  W.  J.  GrufEydd,  mai  mab  i  Eiannon 
ac  ymwelydd  o'r  byd  arall  oedd  Pryderi 
yn  ymddangos  yn  naturiol,  yn  enwedig 
o  gymharu'r  ystori  â'r  rhai  Gwyddelig 
['*  The     Mabinogion,"     Cymmrodorion 
Society's      Publications,      1914].       Os 
trinwn  y  chwedlau  felly,  cawn  eu  bod 
yn   ymwneud    â   Phryderi   fel    hyn:    Y 
noson  y  ganed  ef,  fe'i  collwyd,  a  meith- 
rinwyd  ef  am  ysbaid  gan  Deyrnon  Twrf 
Liant,  hyd  oni  adnabu  hwnnw  pwy  oedd 
a'i  adfer  i'w  rieni.     Wedi  marw  Pwyll, 
priododd  Pryderi  ferch  Gwynn  Gohoyw, 
Cicfa  oedd  ei  henw.     Yn  yr  ail  chwedl, 
y  mae  Pryderi  yn  un  o'r  rhai  oedd  gyda 
Bendigeidvran  yn  ei  ryfel  yn  Iwerddon, 
ac   wedi  hynny  yn  cludo    ei    ben    i'w 
gladdu  yn  Llundain.       Yn  y  drydedd, 
ceir  ef  a  Manawyddan  yn  mynd  i  Ddy- 
fed,  lle  dodwyd  hud  ar  y  wlad  ac  y  dig- 
wydd  iddo  lawer  o  betliau  rhyfedd.     Yn 
yr  olaf,    y   mae   Gwydion    ap   Don   yn 
dwyn    moch    oddi   arno   drwy    hud,    ac 
wedi  hynny  yn  ei  ladd  drwy  ddewiniaeth. 
Daw'r  dig\vyddiadau  ereiU  i  mewn  cyn 
y    pethau    hyn,    rhyngddynt,    ac    ar   eu 
holau.     I  ddechreu,  cawn  hanes  Pwyll, 
wrth  hela  yng  Nglyn  Cuch,  yn  cyfar- 
fod  âg  Arawn  frenin    Annwn,    ac    yn 
cytuno  i  gymryd  ei  lun  a'i  le,  er  mwyn 
trechu  Hafgan,   gelyn  iddo,   ac  Arawn 
yn  cymryd  ei  le  a'i  lun  yntau.     Os  na 
dderbjTinir  eyniad  Mr.  GrufEydd,  nid  oes 
i'r  rhan  hon  nemor  wasanaeth  yn  yr  ys- 
tori.     Yna,  daw  hanes  Pwyll  yn  cyfar- 
fod  à  Ehiannon,  dan  amgylchiadau  sydd 
yn  BÌcr  yn  awgrymu  ystori    arall,    neu 
ynteu  yn  perthyn    1   ddyfodiad   rhywun 
o'r    byd    arall    i   geisio   Ehiannon.     Yn 
ystori  Branwen,  nid  oes  i  Bryderi    ond 
rhan  fechan.     Cysylltir  Brân  â  Gogledd 
Cymru,  a  chynnwys  yr  ystori  yn  fyr  yw 
rhoddi  Branwen,  ei  chwaer,  yn  wraig  i 
Fatholwch,  brenin  Iwerddon,  a'r  peth  a 
ganlynodd  hynny.     Camdrinir  Branwen 
yn  Iwerddon;   aifE  Brân  a'i  wyr  yno  i 
ddial  ei  cham;  clwyfir  ef  yn  ei  droed  â 
gwaew   gwenwynig;     eirch    jntau     i'w 
ganlynwyr  dorri  ei  ben,  a'i  ddwyn  i'w 
gladdu  yn  Llundain ;  ac  y  maent  saith 


mlynedd  a  pheHwar  ugain  ar  y  daith 
honno,  a'r  pen  cystal  ei  gymdeithas  ag 
y  bu  erioed  ganddynt.  Prif  bwynt  y 
drydedd  gainc  yw'r  hud  a  roed  ar 
Ddyfed  wedì  dychwelyd  Pryderi  a 
Manawyddan  yno  o  Lundain.  Medrodd 
Manawyddan  dorri'r  hud  o'r  diwedd,  a 
chael  allan  mai  i  ddial  earhad  Gwawl 
fab  Clud  y  dodwyd  ef  ar  y  wlad.  Y 
mae  hynnỳ  yn  cyeylltu'r  rhan  hon  â'r 
rhan  gyntaf,  lle  dywedir  fel  yr  eniUodd 
Pwyll  Eiannon  oddi  ar  Wawl  drwy  gast. 
Yu  y  bedwaredd  ystori,  sy'n  digAvydd 
yng  Ngwynedd,  daw  hanes  teulu  Don 
i  mewn,  ac  nid  yw  dwyn  y  moch  a  lladd 
Pryderi  ond  rhan  o  honi.  Yn  wir,  nid 
yw  helynt  y  moch  ond  esgus  i  roddi 
cyfle  i  Gilfaethwy  dreisio  Goewin,  mor- 
wyn  Math,  y  brenin.  Yna  ceir  hanes 
Gwydion  yn  meithrin  mab  ei  chwaer  ei 
hun,  Arianrhod,  a  thrwy  hud  yn  peri 
iddi  roddi  arfau  ac  enw  iddo  wedi  iddi 
dyngu  nais  gwnai.  Gelwir  y  mab  Llew 
Llaw  Gyfîes.  Adroddir  fèl  y  creodd 
IMath  wraig  i  Lew,  o'r  blodau,  a'i  galw 
Blodeuwedd;  fel  y  bu  hithau  anffydd- 
lon  iddo,  a  pheri  ei  ladd  gan  Gronw 
Pebyr,  ei  charwr;  fel  y  troes  Llew  yn 
eryr;  feî  y  cafodd  Gwydion  hyd  iddo  a'i 
ddadrithio;  fel  y  dialodd  yntau  ei  gam 
ar  Eonw  Pebyr,  a  throi  Blodeuwedd 
yn  dylluan. 

Gwelir  bod  Ilawn  cymaint  o  gynnwys 
y  chwedlau  heb  fod  yn  perthyn  i  Bryd- 
eri  âg  y  sydd  yn  ymwneud  âg  ef.  Pa 
beth  bynnag  a  ddyweder  am  Bryderi 
fel  arwr  y  pedair  cainc,  y  mae  yn  wir 
yn  ddigon  eglur  eu  bod  yn  cynnwys  am- 
ryw  chwedlau  am  aniryw  deuluoedd  ac 
am  wahanol  rannau  o'r  wlad.  Y  mae'r 
digwyddiadau  yn  fynych  yn  rhai  amhcs- 
ibl  i  ddynion,  a  rhai  o  honynt  yn  wrth- 
un,  os  nad  gwrthwynebue.  Pa  le, 
ynteu,  y  mae  gogoniant  y  chwedlau? 

Yr  ateb  yw  eu  bod  yn  rhoddi  ini  hanes 
ein  hynafiaid — mwy  na  hynny,  hanes 
ymdrechion  meddwl  dyn  am  filoedd  o 
flynyddoedd,  o'r  pryd  yr  oedd  yn  bagan 
crwydr,  nad  ŵyr  neb  yn  iawn  pa  bryd 
nac  ymha  le,  nes  ei  gartrefu  yng 
Nghymru  a'i  droi'n  rhyw  fath  o  Grist- 
ion.  Er  mor  ddieithr  y  gallai  dy- 
wedyd  hynny  ymddangos  i  lawer,  y 
mae'n  wir  mai  yn  y  chwedlau  hyn  y 
cawn  fwyaf  am  hen  syniadau  crefyddol 
ein  hynafiaid — eu  hymdrech  i  ddeall  y 
byd  a'u  gosod  eu  hunain    mewn    iawn 


i6 


Llenyddiaeth  y  cÿmry. 


berthynas  âg  ef.  Criötionogol  oedd  y 
beirdd,  a  hynny,  le  allai,  oedd  y  rheswm 
eu  bod  yn  cau'r  hen  chwedloneg  allan 
o'u  gwaith.  Ond  cawn  yn  y  rhamantau 
yn  ddiameu  haen  o  chwedloneg  hen 
iawn,  a  honno,  ond  odid,  yw'r  peth 
pellaf  oddi  wrthyra  sydd  ynddynt. 
Yna,  cawn  haen  o  Hud  a  Lledrith  di- 
weddarach,  yn  cynnwys  pethau  sy'n. 
ymddangos  fel  pe  baent  yn  perthyn  i 
ddechreuad  y  crefftau  cynharaf.  Di- 
lynir  yr  Hud  a'r  Lledrith  gan  ddatblyg- 
iadau  arbennig  mewn  rhai  cyfeiriadau 
ar  gymeriadau  neiUtuol,  ac  yn  olaf  gan 
arferion  Cristionogol. 

Yn  y  pethau  a  ddywedir  am  Fendig- 
eidfran,  er  engrhaifít,  cawn  yn  ddi- 
ameu  weddillion  traddodiadau  am  ryw 
hen  dduw  cyntefig.  Y  mae  yn  y  cyfeir- 
iadau  hyn  ato  dair  ansawdd  oruwch- 
naturiol,  sef  ei  faint,  y  gynneddf  oedd 
arno  nad  ellid  ei  ladd  fel  dyn  arall,  a'r 
gynneddf  fod  ei  ben  yn  fyw  ar  ol  ei  dorri. 
Pan  gyrchodd  tuag  Iwerddon  i  ddial 
cam  Branwen,  tybiodd  gweieion  Math- 
olwch  mai  mynydd  ydoedd,  ac  esgair 
uchel  arno,  a  Ìlyn  o  bobtu  iddi.  Eglur- 
odd  Branwen  iddynt  mai  Bran  oedd  y 
mynydd,  ac  mai  ei  ddau  lygad  o  bob 
parth  i'w  drwyn  oedd  y  ddau  lyn  o  bobtu 
i'r  eiegair.  Dywedir  amryw  weithiau  ei 
fod  yn  rhy  fawr  i  unrhyw  dŷ  ei  gyn- 
nwys,  ac  mai  mewn  pebyll  y  trigai. 
Diegrifir  ef  yn  cario  rhai  o'i  ganlynwyr 
ar  ei  gefn  trwy'r  dwfr  bas,  ac  yn  gor- 
wedd  ar  draws  afon  yn  lle  pont 
i'w  fyddin.  Awgrymir  nad  ellid  ei  ladd 
fel  dyn  arall,  a'r  dull  y  clwyfwyd  ef 
oedd  â  "  gwenwyn  waew  "  yn  ei  droed. 
Cymharer  hyn  â'r  traddodiad  Groegaidd 
am  Achiles.  Wedi  ei  glwyfo,  parodd 
Brân  i'w  ganlynwyr  dorri  ei  ben,  gan 
ddywedyd  y  byddai  cystal  ganddynt  ei 
gymdeithas  âg  erioed.  Gallai  fod  yma 
hefyd  gyfeiriad  at  arfcr  yr  hen  Geltiaid 
o  dorri  pennau  eu  gelynion  a  chadw'r 
croen  a'r  penglog  fel  arwyddion  o'u 
buddugoliaethau.  I'r  haen  chwedlon- 
aidd  hefyd,  yn  ddiau,  y  perthynai  Llyr 
a  theulu  Don  ar  y  dechreu,  ac  efallai 
fod  a  wnelo  trefn  y  totem  rywbeth  â 
chysylltiad  cynifer  o'r  cymeriadau  âg 
anifeiliaid  ac  adar. 

Y  mae'r  Pedair  Cainc  eto  yn  llawn  o'r 
Hud  a'r  Lledrith  a'r  ddewindabaeth 
sy'n  perthyn  i  ddynion  yn  hytrach  nag 
i'r     duwiau.       Ni     fedrai     Árawn,     er 


engrhaifft,  drechu  Hafgan,  ond  gallaì 
ddodi  hud  ar  Bwyll  ac  arno  ei  hun. 
Perthynai  yr  un  math  ar  hud  i  Hafgan, 
canys  er  y  lleddid  ef  â'r  ergyd  cyntai, 
byddai  byw  os  rhoddid  iddo  ail  dymod. 
Hud  hefyd  oedd  ynglŷn  â  helbul  Teirn- 
on  Twrf  Liant  a*i  gaseg,  er  nad  eglurir 
pwy  oedd  y  Dewin  yno.  Yn  ystori 
Branwen,  yr  ydym  ynghanol  yr  Hud 
ar  hyd  y  fEordd.  Byddai  hanes  y  Pair 
mewn  llenyddiaeth  Geltaidd  yn  ddy- 
ddorol  iawn.  Yr  oedd  mwy  nag  un  o 
honynt.  Y  mae'n  naturiol  bod  tân 
ynglyn  â'r  pair,  ond  peth  arall  yw  rhin- 
wedd  y  pair  eì  hun;  o  ystori  Branweto 
ac  ystori  Pair  Ceridwen,  ac  ereill  yn 
Gymraeg,  Gwyddeleg  a  Llydaweg,  i 
lawr  hyd  yr  yBtraeon  llafar  giwlad  am  y 
cig  neu'r  pwdin  a  fyddai,  yn  oes  ein 
tadau,  yn  neidio  o'r  crochan  weithiau, 
ao  yn  dawnsio  ar  lawr  y  gegin,  neu  rolio 
allan  o'r  tŷ.  Edrydd  chwedl  Branwen 
gryn  dipyn  o  hanes  y  Pair — digon,  yn 
wir,  i  ddangos  bod  y  dam  yn  rhan  o  ys- 
tori  arall.  Awgryma'r  Pair  o  leiaf  ini 
ddechreuad  crefft  y  crochenydd.  Cawn 
gryn  nifer  o  bethau  tebyg  yn  y  Pedair 
Cainc.  Wedi  cyrchu  Lloegr,  ar  ol 
dodi'r  Hud  ar  Ddyfed,  wrth  grefftau  yr 
ymgynhaliodd  Manawyddan  a  Phryderi, 
sef  gwneuthur  oyfrwyau,  tarianau  ac  es- 
gidiau.  Crydd  hefyd  oedd  Manawydd- 
an  pan  aeth  ef  a  Chicfa  i  Loegr  yr  ail 
tro.  Gall  y  pethau  hyn  fod  yn  gynnar, 
ac  y  mae'n  debyg  mai  drwy  edrych  ar 
eu  cychwynîad  fel  giwaith  rhyw  gymer- 
iad  chwedlonol  y  cysylltwyd  hwy  â'r 
Hud  neu'r  Ddeẃiniaeth  sydd  ynglŷn  â 
hwy  yn  yr  yetraeon. 

Ond  y  mae  yn  y  chwedlau  hefyd  law- 
er  o  bethau  yn  perthyn  i  gyfnodau  di- 
weddaraoh,  megis  gwneud  a  lliwio'r  cyf- 
rwyau,  y  tarianau  a'r  esgidiau.  Perth- 
yn  i  gyfnod  masnach  sefydlog  y  mae'r 
sôn  anì  y  crefftwyr  yn  Lloegr  yn  bwgwth 
lladd  Manawyddan  a  Phryderi  am 
ddwyn  eu  busnes  oddi  arnynt;  ac  yr 
oedd  Cicfa  wedi  dyegu  dirmygu  gwaith 
llaw,  oni  byddai  lanwaith.  "  Arglwydd, 
heb  hi,  nid  hoff  honno  [sef  cryddiaeth] 
ei  glaned  i  wr  cyn  gyniled,  cyfurdd  â 
thi."  Yma  cawn  gymyegu  dau  gyfnod. 
Saif  Manawyddan  dros  yr  adeg  pryd  yr 
oedd  medru  gwneud  gwaith  lledr  yn 
dyrcbafu  dyn  i  fod  yn  fath  ar  ddewin 
yngolwg  ei  gyd-ddynion.  Ceir  ol  yr  un 
cyfnod    mewn  chwedlau    éreill,     megie 


Y  CHWEDLAU  A'R  RHAMAKTAU. 


41 


"  Kulhwch  ac  Olwen,"  ac  hyd  yn  oed 
yn  y  g;vfraith  Gymreig.  Parch  yr  hen 
giefft  oedd  bod  Manawyddan  a  Phryd- 
eri  yn  ei  dilyn.  Ond  saif  Cicía  drcs 
dymor  llawer  diweddarach,  pryd  yr 
oedd  y  crefftau  wedi  dyfod  yn  gyfEredin 
— yn  rhy  gyfíredin  i  ferched  bonheddig 
ganlyn  rhai  yn  eu  medru.  Gair  y  gyf- 
raith  hefyd  yw  "  taeogeu,"  y  gair  a  ar- 
ferodd  Pryderi  a  Chicfa  am  y  crefftwyr 
oedd  yn  bwgwth  eu  Uadd,  ac  nid  gair 
cyfnod  dechreuad  y  crefftau,  pan  oedd 
y  crefftwr  yn  rhywbeth  rhwng  dyn  a 
dewin  a  duw.  "  Cyweiriaw  lledr," 
"  cordwal,"  "  eurych,"  "  gwäegau  " — 
pethau  yr  oesau  â  hanes  iddynt  yw'r 
rhai  hyn  hefyd.  Yn  ystori  Math, 
cryddiaeth  oedd  crefft  Gwydion  yng 
Nghaer  Arianrhod. 

Pan  aeth  Manawyddan  a  Chicfa  adref 
i  Ddyfed  o  Loegr,  wedi'r  ail  ymdaith 
yno,  dug  Manawyddan  wenith  i'w  gan- 
lyn.  Rhaid  bod  hynny  yn  cyfeirio  at 
adeg  pryd  yr  oedd  gwenith  o  leiaf  yn 
beth  dieithr  yn  y  wlad,  a  gellir  ei  gys- 
ylltu  â'r  traddodiadau  am  ddechreuad 
amaethyddiaeth.  Ond  y  mae'r  chwedl 
yn  BÔn  am  "  grofft,"  gair  Anglo-Sacson, 
o'r  un  dras,  meddir,  â'r  gair  Daneg, 
kroft — bryn  bychan.  Pan  ysgrifen- 
nwyd  yr  ystori  fel  y  mae  gennym  ni,  yr 
oedd  tyfu  gwenith  yn  beth  hysbys. 
Cyfeiriad  arall  at  ddeohreuad  amaeth- 
yddiaeth  a  dofi  anifeiliaid  yw  hanes  Gil- 
faethwy  a  Gwydion  yn  cyrchu'r 
"  Hobeu,"  neu'r  moch,  o  Ddyfed. 
"  Anfeiliaid  bychain,  gwell  eu  cig  no 
chig  eidon,"  medd  yr  hanes,  "  «c  y 
maent  yn  symudaw  enwau.  Moch  y 
gelwir  weithon."  Cadwyd  yr  enw 
cyntaf  yn  y  gair  "  norob  "  a  "  nerob  " 
=hanner  hob,  yng  Ngwynedd  a  Pho^ 
wys  hyd  heddyw.  Pan  aeth  Gwydion  i 
chwilio  am  Lew  Llaw  Gyffes,  cafodd 
hyd  iddo  drwy  ganlyn  yr  hwch  o'r 
"  creu  "  wrth  dŷ'r  "  mab  aiUt  "  ym 
l^íaenor  Bennardd  yn  Arfon.  Yno,  ni 
ddywedir  amgen  na  bod  cadw  moch  yn 
hen  beth,  er  na  chlywsai  Math  ar  dde- 
chreu  'r  ystori  erioed  sôn  am  fooh. 
Felly,  daeth  hanes  cyrch  y  moch  o 
darddiad  gwahanol,  a  chynharach  na 
hanes  yr  ymchwil  am  Lew  Llaw  Gyffee. 
Nid  oes  gysylltiad  rhwng  y  ddau  ddig- 
wyddiad  a'i  gilydd,  ond  eu  bod  yn  yr  un 
cyfarwyddyd.  Y  mae  hanes  Pryderi  yn 
cael    y    moch"    gan    Arawn    o    Annwfn 


hefyd  yn  sicr  yn  hŷn  na'r  cais  i  ^luro'ç 
enwau  lleoedd  Mochdref  a  Mochnant, — 
sy'n  ddyledus,  fel  y  gwyddom  bellach, 
i  ddawn  y  chwedleuwr. 

Y  mae'r  olfen  hud  sydd  ynglŷn  a'r 
cyfeiriadau  at  y  crefftau  yn  ei  heebonio 
ei  hun  i  ryw  fesur.  Gradd  arall  yn  y 
peth  yw'r  gweithredoedd  rhyíeddol  a 
briodolir  i'r  cymeriadau  ar  wahan  i'r 
creötau.  Gellir  eu  crynhoi  hwythau 
dan  amryw  bennau,  megis  cynneddf 
mewn  rhai  pethau  ar  bersonau  neilltuol. 
Gallai  Branwen  ddysgu  iaith  i  aderyn 
drudwen.  Nid  allai  Manawyddan  na 
Phryderi  ddim  rhag  yr  hud  a  roed  ar 
Ddyfed,  ond  ymddengye  fod  gan  Faua- 
wyddan  ryw  syniad  beth  oedd  ystyr  y 
Uygod  a  ddifäodd  ei  wenith,  gan  na  fyn- 
nai  ryddhau'r  llygoden  a  ddaliodd  am 
unrhyw  bris.  Dewin  mawr  oedd  Math. 
Clywai  Bisial  rhwng  dynion,  os  cyfar- 
fyddai'r  gwynt  âg  ef ;  gallai  droi  dynion 
yn  greaduriaid  a'u  dadrithio  draehefn ; 
ond  ni  wyddai  amcanion  Gilfaethwy  a 
Gwydion  yn  ei  erbyn.  Dewin  mawr 
hefyd  oedd  Gwydion  ei  hun.  Gallai 
droi'r  madarch  yn  feirch  a  chwn  tros 
amser,  a  thrwy  "  nerth  ac  angerdd  a 
hud  a  lledrith,"  gallodd  ladd  Pryderi. 
Ond  ni  fedrai  wrthsefyll  hud  Math  v/edi 
hynny.  Trwj  gastiau,  yn  hytrach  na 
dewiniaeth,  y  cafodd  gan  Arianrhod  roi 
enw  ar  Lew  Llaw  Gyffes,  ac  arfau  iddo, 
er  fod  ganddo  ddigon  o  ddawn  dewin  i 
"  hudo  llong, "  a  throi  delysg  a  gwymon 
yn  Uedr,  a  gorchuddio  wyneb  y  môr  â 
llongau.  Amlwg  bod  y  castiau  yn 
perthyn  i  gyfnod  gwahanol  i'r  hud.  Ni 
wyddai  Gwydion  pa  beth  a  ddaethai  o 
Lew  Llaw  Gyffee,  wedi  ei  ladd  gan 
Ronw  Pebyr,  ac  nid  oes  ond  awgi'ym  o 
allu  dewin  yn  y  modd  y  daeth  o  hyd 
iddo  yn  Nant  Lleu,  fel  eryr  ym  mrig  y 
pren.  Dengys  yr  englynion  a  lefarodd 
yno  bod  y  rhan  honno  o'r  ystori  yn  hen 
iawn.  Yn  y  diwedd.  â'r  hudlath  y  dad- 
rithir  Llew  gan  Wydion.  Yr  oedd  Llew 
yntau  hefyd  yn  ddewîn.  Ni  fedrid  ei 
ladd  fel  dyn  cyffredin.  Diau  fod 
gweddiUion  rhyw  chwedl  ai'all  ym  man- 
ylion  y  modd  y  gellid  ei  ladd — yr  en- 
naint,  y  gerwyn  a'r  bweh.  Gallai  droi 
yn  eryr  wedi  ei  glwyfo,  ond  nid  allai 
ymwared  o  hono  ei  hun.  Gallai  droi 
Blodeuwedd  yn  dylluan,  ond  math  o 
"  gyfiawnder  barddonol  "  oedd  iddo 
ladd  Gronw  yn  union  fel  yr  amcanodd 


42 


LLENÝDDIAETH  Y  CYMRY. 


hwnnw  ei  ladd  yntau.  Yn  ei  waith  j^n 
gadael  i  Eonw  ddodi'r  llech  rhwng  ei 
gorfE  ei  hun  â'r  gwaew,  cawn  engrhaijät 
deg  o  Bifahri'r  rhamantau  Arthuraidd. 

At  y  pethau  hyn,  geUid  oMiain  arfer- 
ion  tylwythol  a  chyfreithiol  yn  y  chwedî- 
au,  yn  gystal  ag  aríerion.  Cristionogol. 
Dyddorol  hefyd,  a  phwysig,  yw  eu 
daearyddiaeth,  y  galwedigaethau  y  cyf- 
eirir  atynt,  yr  anifeiliaid,  y  coed  a'r 
blodau  a  enwir  ynddynt,  a'r  goleuni  a 
ront  ar  ryfeloedd  tylwythol. 

Ehydd  y  bras  ddadansoddiad  hwn  i 
ni  ryw  syniad  am  eu  deunydd  a'u  twf, 
ond  peth  arall  yw  eu  rhagoriaeth  Uen- 
yddol,  eu  tlysni  ymadrodd,  eu  gallu  dis- 
grifiadol,  eu  dawn  i  lunio  cymeriadau. 
Dengys  eu  hangysonderau  fod  hen  hen 
chwedlau  yn  gorwedd  tan  yr  ystraeon,  a 
bod  y  neb  a'u  lluniodd  fel  y  maent, 
chwedl  Matthew  Amold,  yn  trin  deu- 
nyddiau  nad  oeddynt  yn  eu  deall.  Ym 
wthiai  yr  hen  dduwiau  i'r  wyneb  o  hyd. 
Cymharol  ychydig  o  fîyrnigrwydd  a 
gwrthuni  sydd  yn  y  Pedair  Cainc.  Y 
mae  Efnisien  yn  hacru'r  meirch  yn 
greulon,  yn  malu  esgym  pennau'r 
Gwyddyl,  ac  yn  'bwrw  ei  nai  i'r  tân. 
Ond  ynghanol  y  gweddiHion  hyn,  Rydd 
yn  mynd  yn  ôl  i  gyfnod  barbaraidd  yn 
ddiau.  cawn  hyd  i  olion  yr  ail  gyfnod — 
cyfnod  y  Gristionogaeth.  a  moesau  mwy 
gwaraidd.  Yn  ystori  Manawyddan,  y 
mae  ysgolhaig  ac  esgob  a'i  orgordd  yn 
dyfod  i'r  golwg  ynghanol  yr  holl  dde- 
winiaeth,  ac  yn  chwedl  Math  yr  ydys  yn 
"  bedyddiaw  Blodeuwedd  o'r  bedydd." 
Dyma  yn  y  chwedlau  cynharaf  bethau 
sy  ddyledus  i'r  grefydd  newydd,  ond  yn 
gymyisg  â'r  hen.  01  moes  Cristionogol, 
ond  odid,  sydd  ar  ddiweirdeb  Arawn  pan 
gymerth  l\m  a  lle  Pwyll.  Pan  fwriwyd 
Hafgan  oddiar  ei  farch  gan  Bwyll  yn 
Annwn,  dyma'r  ymddiddan  rhyng- 
ddynt': — ' 

"  Ni  wyddwn  i  achos  it  fy  lladd  i," 
ebr  Hafgan,  "  ac  er  duw,  canys  de- 
clireuaist  fy  lladd,  gorffen." 

"  Ha  Unben,"  ebr  Pwyll,  "  ef  a  eill 
fod  yn  edifar  gennyf  a  wneuthum  it. 
Cais  arall  a'th  laddo.     Ni  laddaf  i  di," 

Gwir  fod  amean  i'r  peth,  yn  ôl  yr  ys- 
tori,  yn  y  fan  hon,  canys  byddai  Haf- 
gan  byw  os  cai  ail  ergyd,  ond  gwr 
mwyn  yw  Pwyll  trwy'r  ystori.  Yn 
chwedl  Branwen,  ni  fynnai   Brân    ladd  j 


Efnisien  er  ei  ddryced,  ac  y  mae  hyd 
yn  oed  Einisien  ei  hun  yn  tosturio  wrth 
weled  lladd  milwyr  oi  wlad,  ac  yn 
gwneud  iawn  am  ei  fai  drwy  gymryd  ei 
íwrw  i'r  pair  dadeni,  a  thorri  hwnnw  a'i 
galon  ei  hun  tan  un.  A  Branwen,  hith- 
au,  nid  oes  odid  mewn  llenyddiaeth 
ddim  mwy  teimladwy  na'i  geiriau  olaf 
a  hanes  ei  diwedd  ar  ôl  cyrraedd  Môn 
wedi'r  dinistr  mawr  yn  Iwerddon: — 

"'  Oia  fab  Duw!'  heb  hi,  '  gwae  fi 
o'm  ganedigaeth!  Ys  da  dwy  ynys  a 
ddifîeithiwyd  o'm  hachos  il'  A  dodi 
uchenaid  fawr  a  thorri  ei  chalon  ar 
hynny.  A  gwneuthur  bedd  petryal 
iddi,  a'i  chladdu  yno  yng  nglan  Alaw." 

Pan  ddodwyd  yn  gosb  ar  Eiannon  bod 
iddi  gario  ymwelwyr  ar  ei  chefn  i'r 
gaer,  odid  un  a  adawai  iddi  wneud 
hynny.  Gwr  mwyn  hefyd  oedd  Mana- 
wyddan.  Pan  oedd  ef  a  Phryderi  yn 
gweithio  fel  crefftwyr  yn  Lloegr,  a'r 
crefPtwyr  ereill  yn  cyfodi  i'w  herbyn, 
mynnai  Pryderi  a  Chiefa  "  ladd  y  tae- 
ogeu,"  ond  heddwch  a  ddewisai  Mana- 
wyddan.  At  hynny,  cymerer  y  dis- 
grifiadau  a  geir  yn  y  chwedlau  hyn  o 
dlyeni  merched,  ac  o  foesau  teg.  Nid 
ydynt  mor  llawn  â  disgrifiadau'r  rha- 
mantau  â  dylanwad  Ffrengig  arnynt, 
ond  y  mae  eu  cynhildeb  a'u  BymÌedd 
lawn  mwy  efíeithiol.  Pan  ddaeth 
Pwyll  o  hyd  i  Eiannon,  ac  iddi  hithau 
dynnu'r  llen  oddiar  ei  hwyneb  ac  ym- 
ddiddan  ag  ef,  gwelodd  deced  oedd  hi. 
Ni  cheisir  disgrifio  ei  harddwch  gyda 
manylder  y  rhamantau  diweddarach, 
eithr  dywedyd  yn  eyml : — 

"  Ae  yna,  meddyliaw  a  wnaeth 
[Pwyll]  bod  yn  ddifwyn  ganthaw  bryd 
a  welsai  erioed  o  forwyn  a  gwraig  wrth 
ei  phryd  hi." 

Ceir  yr  un  symledd  yn  yr  hanes  am 
Fanawyddan  a  Ehiannon  yn  eu  hoffi  ei 
gilydd.  Dywedasai  Pryderi  am  ei  fam, 
wrth  ei  chynnyg  yn  wraig  i  Fanawydd- 
an: — "  Mi  a  debygaf  na  wrandewaist 
erioed  ar  ymddiddanwraig  well  no  hi. 
Yr  amser  y  bu  hithau  yn  ei  dewredd,  ni 
bu  wraig  delediwach  no  hi.  Ac  etwa 
[eto]  ni  byddi  anfodlawn  i  phryd." 
Aeth  y  ddau  i  wledda  ac  ymddiddan  â'i 
gilydd,  ac  fel  hyn  y  dywed  y  chwedleu- 
wr  pa  beth  a  ddigwyddodd  o  hynny: — 

"  Ac    yna,    dechreu    cyd-eistedd    ac 


Y  CHWIDLAU  A'R  RHAMANTAU. 


4^ 


ymddiddan  o  Fanawyddan  a  Ehiannon. 
Ac  o'r  ymddiddan,  tirioni  a  wnaeth  ei 
fryd  a'i  feddwl  wrthi,  a  hoffi  yn  ei  fedd- 
wl  na  welsai  erioed  wraig  ddigonach  ei 
tbeced  a'i  thelediwed  no  hi." 

Y  mae  eu  moesau  a'u  hymadroddion 
hefyd  yn  rhai  mirain.  Nid  oes  ball  ar- 
nynt  am  dermau  bonbeddig  i'w  cyíaixib 
ei  gilydd;  danghosant  i  ni,  ar  eu  goreu, 
fywyd  teg  ac  arferion  cwrtais.  Dych- 
mygant  ddigwyddiadau,  danghosant 
gymeriadau.  Cymharer  y  pethau  hyn 
à  disgriíiadau  cwta'r  beirdd,  a  gwelir 
rhag  blaen  nad  ydynt  yn  perthyn  i'r  un 
traddodiad  llenyddol. 

(b)  Y   Chwedlau   Arthuraídd  Cymreig. 

Wrth  ymwneud  â'r  Pedair  Cainc, 
gwelBom  fel  yr  oedd  y  chwedleuwyr  yn 
trawsfíurfio'r  hen  chwedloneg,  weith- 
iau  fwy  ac  weithiau  lai,  yn  ol  fel  y 
byddai  natur  y  cymeriadau  a'r  digwydd- 
iadau  yn  caniatau  hynny.  Yn  y 
chwedlau  ereiUi  cawn  fod  y  trawsfEurf- 
iad  hwnnw  yn  tyfu.  O  ran  natur  y 
deunydd  cyntefig,  y  mae  yn  chwedl 
Kulhwch  ac  Olwen  lawer  o  bethau  sydd 
yrn  ei  chysylltu  â'r  Pedair  Caino,  ond 
bod  gwahaniaeth  yn  y  modd  y  trinir  y 
deimydd. 

Yn  fyr,  cynnwys  y  chwedl  hanes  Kul- 
hwch,  fab  Kilydd,  fab  Kelyddon 
Wledig,  yn  gorfod  ar  y  rhwystrau  oedd 
rhyngddo  a  chael  Olwen,  ferch  Yspydd- 
aden  Penkavvr,  yn  wraig  iddo.  Goleu- 
ddydd,  fereh  Anlawdd  Wledig,  oedd 
gwraig  Kilydd.  Collodd  honno  ei 
phwyll  cyn  geni  ei  mab,  ao  aeth  ar 
grwydr;  ond  wedi  ei  eni,  daeth  hithau 
ati  ei  hun.  Cafodd  meichiaid  y  brenin 
hyd  i'r  mab  yng  ngwâl  hwch,  ac  am 
hynny,  medd  y  chwedl,  y  galwyd  ef 
Kulhwch.  Wrth  farw,  mynnodd 
Goleuddydd  gan  Kilydd  addo  nad  ail 
briodai  hyd  oni  welai  ddraenen  âg  arni 
ddau  flodeuyn  ar  ei  bedd  hi,  a  gofyn- 
nodd  hithau  i'w  chyffeswr  ofalu  na 
thyfai  dim  arno.  Ymhen  y  saith  mlyn- 
edd,  esgeulusodd  y  cyffeBwr  ei  ddyled- 
swydd,  a  thyfodd  draenen  ar  y  bedd. 
Cynghorwyd  Kilydd  i  ladd  Doged 
Frenin,  a  dwyn  ei  wraîg.  Hynny  a 
wnaeth  yntau.  Daeth  yr  ail  wraig 
wedi  hynny  i  wybod  fod  gan  y  brenin 
fab  eÌBoef5,  a  mynnai  ganddo  briodi  ei 
merch   hithau.       Gan  nad   oedd   vntau 


fodlon  i  hynny,  tynghedodd  ei  fam 
ynghyfraith  ef  na  chai  wraig  fyth,  oni 
chafíai  Olwen,  ferch  Yepyddaden  Pen- 
kawr.  Clafychodd  Kulhwch  o  gariad 
y  forwyn  yn  y  fan,  er  nas  gwelodd 
erioed.  Dywedodd  yr  hanee  wrth  ei 
dad.  Cynghorodd  yntau  ef  i  fyned  at 
ei  ewythr,  Arthur,  fel  y  caffai  hi.  Dis- 
grifir  ef  yn  cyrchu  llys  Arthur  ac  yn 
enniU  ei  groeso  yno.  Ni  wyddai  neb 
yn  y  Uys  am  Olwen  na'i  thad,  ond 
rhydd  Árthur  wŷr  i  Gulhwch  i'w  cheis- 
io.  Chwilir  am  dani  flwyddyn,  yn  ofer. 
Ail  gychwynnir.  Ceir  hyd  i  gaer  Ys- 
pyddaden,  a  gwelir  Olwen.  Ehoddir 
disgrifiad  o  honi  sydd  yn  llawer  manyl- 
ach  na'r  dÌBgrifiadau  a  geir  yn  y  Pedair 
Cainc : — 

"  Dyfod  a  orug  hithau.  A  chamee 
sidan  fflamgoch  amdani,  a  gwrdd-dorch 
ruddaur  am  fwnwgl  y  forwyn,  a  mer- 
erid  gwerthfawr  ynddi,  a  rhuddemau. 
Melynach  oedd  ei  phen  na  blodau  y 
banadl.  Gwynnach  oedd  ei  chnawd  na 
distrych  ton.  Tegach  oedd  ei  dwylaw 
a'i  bysedd  na  chanawan  godrwyth  o 
blith  man  gaean  ffynnon  ffynhonws. 
Na  golwg  hebog  mud,  na  golwg  gwalch 
trimud,  nid  oedd  olwg  degach  na'r 
eiddi.  Gwynnach  oedd  ei  dwyfron  na 
bron  alarch  gwyn.  Cochach  oedd  ei 
deurudd  na'r  fiBon  cochaf.  Y  sawl  a'i 
gwelai,  cyflawn  fyddai  o'i  eerch.  Ped- 
air  meillonen  gwynion  a  fyddai  yn  ei 
hol  pa  ffordd  bynnag  y  delai.  Ac  am 
hynny  y  gelwid  hi  Olwen." 

Barbaraidd  iawn  yw  arferion  Yspydd- 
aden,  yn  ymyl  y  tegwch  hwn  o  bryd  a 
gwedd  a  gwisg,  ond  y  mae  gwŷr  Arthur 
yn  gyfartal  âg  ef  o  ran  gerwindeb. 
ÎRhydd  yntau  yn  y  diwedd  iddynt  adde- 
wid  y  ceir  OÍwen,  tan  res  o  amodau 
rhyfeddol,  yn  cynnwys  cael  hyd  i  Fabon 
fab  Modron,  a  hela'r  Twrch  Trwyth. 
Erbyn  diwedd  yr  ail  flwyddyn,  yr  ydys 
wedi  cael  rhai  o'r  gofynion,  ac  yna  ym- 
osodir  ar  chwilio  am  Fabon.  Gelwir  ef 
yn  un  o  dri  phrif  garcharorion  Ynys 
Brydain.  Ceir  hyd  iddo  drwy  holi'r 
creaduriaid  hynaf  yn  y  wlad — Mwyalch 
Kilgwri,  Carẁ  Rbedynfre,  Tylluan  Cwm 
Cawlwyd,  Eryr  Gwernabwy,  ac  Eog 
Llyn  ÍjIìw, — y  naiU  yn  bŷn  na'r  llall, 
bolD  \m  yn  ei  dro.  Yna,  daw  hela'r 
Twrch  Trwyth,  o'r  Twerddon  i  Gymru, 
ae  o  fan  i  fan  yno  drachefn.       Dyma 


ii 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRT. 


brif  ddigwyddiad  y  chwedl,  ac  y  mae 
yn  llawn  o  bethau  rhyfeddol,  ac  yn 
ddiau  yn  hen  iawn.  ü'r  diwedd,  ceir 
yr  holl  ofynion,  lleddir  Yspyddaden,  a 
phriodir  Kulhwch   ac   Olwen. 

Gwelir  bod  Arthur  yn  llenwi  lle  mawr 
;>Ti  y  chwedl  hon.  Yr  un  modd  ym 
Mreuddwyd  Ehonabwy.  Edrydd  y 
chwedl  honno  fod  unwaith  ddau  frawd 
— Madog  ac  lorwerthj  meibion  Mared- 
udd,  arglwydd  Powys.  Cenfigennai 
lorwerth  wr'th  Fadog,  oblegid  ei  uchaf- 
iaeth.  Er  mwyn  tawelu  ei  frawd,  rhoes 
Madog  iddo  awdurdod  ar  ei  dŷ,  ei  feirch 
a'i  arfau  ei  hun.  Ni  thalai  hynny  gan 
lorwerth,  ac  y  mae'n  dial  ei  lid  trwy 
ddiffcithio'r  ẁìad.  Danfonir  llu,  dau 
ofal  Ehonabwy,  i  ymlid  lorwerth. 
Ar  y  cyrch  hwnnw,  daw  Ehonabwy, 
Cynwrig  Coch  a  Chadwgan  Fras  i  dŷ 
Heilyn  Goch  ap  Cadwgan  ab  Iddon,  lle 
truenus  iawn,  a  ddiegrifir  gyda  chais 
amlwg  at  fod  yn  ddigrif  neu  wrthun. 
Cysgant  yno,  ac  adroddir  y  breuddwyd 
a"  welodd  Ehonabwy  wrth  gysgu  ar 
groen  dyniawed  mehTî.  Yn  y  breudd- 
wyd,  gwelir  Arthur  a'î  wŷr  yn  eistedd 
mewn  ynys  wastad,  a  dygir  Ehonabwy 
a'i  gyfeillion  ger  eu  bron.  Ymddengyis 
mai  pwynt  yr  ystori  yw  disgrifìo  gwych- 
ter  a  champ  Arthur  a'i  farchogion. 
Gwneir  hynny  srvdag  jsblander  lliwiau 
ardderchog,  sydd  yn  gyferbyniad  pen- 
danfc  â'r  di'sgrifiad  o  salwdor  tŷ  Heilyn 
Goch.  Ond  nid  ar  gyflawnder  ei  eiriau 
y  dibvnnai'r  chwedleuwr  yn  unig.  Ceir 
cynhildeb  o'r  radd  flaenaf  yn  y  dyfyn- 
_y       iad  hwn: — 

"  Ac  yna  dyfod  o  Iddawc  ac  wyntau 
y  gyd  ac  ef  rhag  bron  Arthur,  a  chyf- 
arch  gwell  iddo.  '  Duw  a  roddo  da  it  ' 
ebr  Arthur.  '  Pa  du,  Iddawc,  y  cefaist 
ti  y  dynion  bychain  hynny?'  '  Mi  a'u 
cefais,  arglwydd,  uchod  ar  y  ffordd.' 
Sef  a  orug  yr  amherawdr,  glas  owenu. 
'  Arglwydd  '  eb  Tddawo,  *  beth  a 
chwerddi  di?'  '  Iddawc,'  ebr  Arthur, 
'  nid  chwerthin  a  wnaf,  namyn  truaned 
genn'yf  fo<l  dynion  cyfawed  [cyn  fawed 
— cyn  saled]  â  hyn  yn  gwarchadw  yr 
ynys  hon,  gwedi  gwŷr  cystal  âg  a'i 
gwarchedwie  gynt.'." 

Y  mae'r  ystorî  hon  yn  ensrrhaifft  dda 
o  waith  chwedleuwr  âg  iddo  amcan 
llenyddol.  "  A  llyma  yr  achos,"  medd 
6i  geiriau  oJaf,  "  na  ŵyr  neb  y  freidd- 


wyd,  na  bardd  na  chyfarwydd,  heb 
lyfr,  o  achos  y  gynifer  Uiw  a  oedd  ar  j 
meirch,  a  hynny  o  amrafael  liw  odidog, 
ac  ar  yr  arfau  ac  eu  cyweirdebau,  ac 
ar  y  llennau  gwerthfawr  a'r  main  rhin- 
weddawl." 

Yn  gryno,  rhydd  y  dyfyniad  uchod 
ynghylch  Arthur  a'r  "  dynion  bychain'* 
ini  syniad  lled  gywir  am  ei  gymeriad  eî 
yn  y  ddwy  chwedl.  Ni  chyfetyb  yn  holl- 
ol,  ar  y  naill  law,  i  gymeriadau  chwedl- 
onol  y  Pedair  Cainc;  ni  thebyga  yn 
llwyr,  ar  y  Ilaw  arall,  i  Arthur  y  rha- 
mantau  Ffrengig.  Yng  ngwaith  Nen- 
nius,  a  ysgrifennwyd  yn  yr  wythfed 
ganrif,  ymddengye  Arthur  fel  cymeriad 
hancsyddol,  yn  ymladd  mewn  deuddeg 
brwydr.  Yn  y  ddeuddegfed  ganrif 
edrychai  pobl  Cernyw  amo  fel  arwein- 
ydd  y  Celtiaid,  ao  ni  chredent  ei  fod 
wedi  marw.  Yn  y  rhamantau  Ffren- 
gig,  cawn  ef  yn  bennaeth  byd  rhamant 
a  sifalri,  heb  sicrwydd  am  derfynau  a 
daearyddiaeth  ei  wlad.  Yn  y  ddwy 
chwedl  hyn,  nid  yw  na'r  naill  na'r  Ilall. 
Y  mae  ei  awdurdod  a'i  allu  yn  sicr. 
Tebyga'r  disgrifìadau  o  urddas  ac  an- 
rhydedd  ei  lys  a'i  arferion  i'r  rhamant- 
au  Ffrengig.  Ato  ef  yr  aeth  Kulhwch 
i  ymofyn  cymorth  i  ennill  Olwen,  a 
chaffai  yntau  yno  yr  hyn  a  ofynnai. 
Eto,  y  mae  ei  wlad  yn  adnabyddus,  a 
gellir  olrhain  helfa'r  Twrch  Trwyth  o 
le  i  le.  Arwr  Prydain  yw  Arthur,  n'.l 
pennaeth  gwlad  niwlog  o  ddychymîg 
rhamant.  Er  hynny,  dygir  i  mewn  i'w 
osgordd  gymeriadau  chwedlonol,  megis 
teuluoedd  Don  a  Llyr,  yn  gymysg  a 
chymdeithion  Arthur  hanesyddol  v 
chweched  ganrif,  Sacsoniaid,  Daniaid, 
Normaniaid,  mab  brenin  Ffrainc,  ac 
hyd  yn  oed  Conchobor  fab  Ness,  \m  o 
arwyr  chwedlonol  y  Gwyddyl.  Y  mae 
yn  anodd  meddwl  nad  oes  peth  o  ddy- 
lanwad  y  rhamantau  Ffrengig  ar  ystorî 
Kulhwch,  ac  nad  oes  oran  y  rhai  sv'n 
dal  mai  o  Lydaw  y  daeth  y  chwedlau 
am  Arthur  dir  da  dan  eu  traed.  Eto, 
ni  cheir  yn  chwedl  Kulhwch  ddim  sôn 
am  arwyr  diweddarach  y  rhamantau 
Arthuraidd,  megis  Lancelot,  Galahad, 
Bore,  Saigremore,  ac  ereill.  er  bod  y 
chwedleuwr,  fel  y  mae'n  berffaith  eglur, 
yn  tynnu  cynifer  âg  a  allai  o  enwati  i 
mewn  i'w  rwyd.  ac  hyd  yn  oed  yn  dj- 
chmygu  rhai.  Cymerer  enwau  y  gwŷr 
a  dynghedodd  Kulhwch  i'w  gynorthwyo 


Y  CHWEDLAÜ  A'R  RHAMANTAÜ. 


45 


i  cKwiIio  am  Olwen  yn  engrhaifft  o 
hynny.  Y  mae'n  nodedig  hefyd,  fel  y 
sylwodd  Alfred  Nutfe,  gymaint  y  eydd 
yn  chwedlau  Kulhwch  a  Ehonabwy  yn 
eu  cysylltu  o  ran  nodwedd  â'r  chwedl- 
au  Gwyddelig. 

"  We  possess,"  medd  Mr.  Nutt 
["  The  Mabinogion,"  London :  D.  Nutt, 
1902],  "a  considerable  number  of 
Irish  romantic  eagas,  notably  the 
'  Desfcruction  of  Da  Derga's  Hostel,' 
the  '  Drunken  Foray  of  the  Ulstermen,' 
'  Bricriu's  Feast,'  which  betray  the 
same  characteristics  as  the  two  Welsh 
tales:  fondness  for  enumeration,  triadic 
grouping,  bravura  descriptive  passages, 
and,  notably  in  '  Bricriu's  Feast,'  a  dis- 
tinct  eemi-parodistic  tone.  All  these 
are,  in  their  present  fonn,  products  of 
the  elevnth  century  at  the  very  latest, 
and  probably  were  redacted  substantial- 
Iy  ae  we  have  them  in  the  tenth  cen- 
tury.  We  have  also  later  tales  ftwelfth 
and  thirteenth  centuries).  in  which  we 
îìnd  such  traits  as  the  giant  stature  of 
the  old-time  heroes  and  their  wonder  at 
latter-day  degeneracy,  and  fìnally  a 
masterpiece  of  parody,  '  MacCon- 
glinne's  Vision,'  in  whioh  all  the  ele- 
ments  I  have  indicated  are  exaggerated 
with  siioh  rollioking  exuberance  and 
Buch  artistic  skill  as  to  yield  the  finest 
specimen  in  all  literaturo  of  Eabelais- 
ian  humour  before  the  pfreatest  proRe- 
writer  of  France  produced  Pantagruel." 

Gellid  ychwanegu  bod  perthynas  y 
fam  a'r  mab  yughyfraith  hefyd  yn 
bwnc  cyffredin  yn  y  chwedlau  Gwydd- 
elig;  bod  rhai  o'r  cyffelybiaethau  yn  nis- 
grifiad  Olwen,  a  ddyfynnwyd  eisoes,  i'w 
cael  mewn  chwedlau  Gwyddeleg;  ac 
mai  gair  Gwyddeleg  yw  "  canawan  " 
(ceanabhán — bog-down,  cotton-down),  a 
geir  yn  yr  un  disgrifiad.  Y  mae  Mr. 
Nutt  yn  crybwyll  bod  Gruffydd  ap 
Cynan  wedi  treulio  ei  ieuenctid  yn 
Iwerddon,  ao  mai  milwyr  oddiyno  oedd 
ganddo  yn  enniU  Gwynedd.  "  It  is  al- 
most  certain,"  meddai,  "  that  he  would 
welcome  representative8  of  the  great 
Irish  school  of  imaginative  prose."  Er 
mai  diweddŵr  yw'r  copiau  hysbys  o'r 
pefch  a  elwir  "  Ystatud  Gruffudd  ap 
Cynan,"  yn  rheoli  cerdd  dafod  a  cherdd 
dant,  nid  oes  amheuaeth  nad  yw'n 
Beiliedig   ar   waith    Gruffudd    yn   dwyn 


gwŷr  wrth  gerdd  i'w  ganlyn  o'r  Iwerdd- 
on.  Credaf,  felly,  fod  Mr.  Nutt  yn  ei 
le  wrth  dybio  fod  dylanwad  Gwyddelig 
ar  chwedlau  Kulhwch  a  Rhonabwy,  ond 
bod  hela'r  Twrch  Trwyth  a  hanes  brain 
Owain  yn  llawer  hŷn  na'r  adeg  yr  ys- 
grifennwyd  j  chwedlau.  Am  "Freudd- 
wyd  Rhonabwy,"  y  mae  Madawg  ac 
lorwerth,  meibion  Maredudd^  a  ddygir 
i  mewn  ar  y  dechreu,  yn  gymeriadau 
haneeyddol.  Bu'r  naiU  farw  yn  1159 
a'r  llaU  yn  1165.  Tebyg  felly  ddarfod 
ysgrifennu'r  yetori  tua'r  adeg  honno. 

Os  o  Lydaw  y  daeth  y  traddodiadau 
am  Arthur,  gallasai  enwogrwydd  ei  enw 
gyrraedd  i  Gymru  cyn  bod  manylion  y 
rhamantau  Ffrengig  yn  ddigon  hysbys 
i  liwio'r  chwedlau  Cymreig;  ac  ni  bydd- 
ai'r  dyb  mai  hynny  a  ddigwyddodd 
ymhell  oddiwrth  egluro  paham  y  mae'r 
ddwy  chwedl  yr  ydym  yn  sôn  am  dan- 
ynt  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  y  Ped- 
air  Cainc  ar  un  tu  ac  oddiwrth  y  rha- 
mantau  Ffrengig  ar  y  llall. 

(c)  Chwedlau  Hanes  Rhamantaidd. 

Ym  "  Mreuddwyd  Maxen  "  a  "Chyf- 
ranc  Lludd  a  Llevelys,"  cawn,  ond 
odid,  ol  dylanwad  arall  a  datblygiad 
gwahanol  ar  ddeunydd  oyffelyb  i  beth  o 
gynnwys  y  Pedair  Cainc  a  rhannau  o 
Gulhwch  ac  Olwen.  Tebyga'r  ddwy 
chwedl  hyn  i  bethau  a  geir  yn  hanes 
rhamantaidd  Sieffre  o  Fynwy.  Cyn- 
nwys  "  Breuddwyd  Maxen  "  yw  hanes 
Maxen,  ymherawdr  Rhufain,  yn  breudd- 
wydio  gweled  caer  odidog  ar  lan  afon,'*^ 
ac  yn  eistedd  yn  y  gaer,  y  rhiain  decaf 
a  welodd  erioed.  Denfyn  genhadon  i 
chwilio  am  y  gaer.  Teithiant  hwythau 
hyd  Gaer  Saint  yn  Arfon,  a  gwelant  y 
forwyn,  fel  y  gwelsai'r  ymherawdr  hi 
drwy  ei  hun.  Gwahoddant  hi  i  Rufain. 
Etyb  hithau  mai  gwell  i  Faxen  ddyfod 
yno  i'w  gweled  hi.  Daw  yntau,  ao 
enniU  yr  ynys  oddiar  Beli  fab  Mynogan 
a'i  feibion.  Priodir  Maxen  ac  Elen. 
Yng  ngwrthgefn  Maxen,  cyfyd  Rhuf- 
ain  yn  erbyn  ei  awdurdod.  Dychwel 
yntau  yno  i  amddiffyn  ei  hawl.  Gwar- 
chaeir  Rhufain  am  saith  mh-nedd  heb 
allu  ei  threchu.  Yna,  daw  brodyr  Elen 
yno,  a'i  darostwng  i  Faxen  yn  rhwydd. 

Cynnwys  "  Cyfranc  Lludd  a  Llev- 
elys  "  yw'r  modd  y  gwaredwyd  tair  gor- 
mes  oddiar  ynys  Brydain,  yn  amser 
brenin  a  elwir  Lludd  fab  Beli.      Y  tair 


46 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


gormes  oedd  cenedl  y  Coraniaid,  nad 
ellid  cadw  cyfrinach  rhagddjnt;  diasbad 
a  glywid  bob  Calanmai,  ao  a  yrrai  ar- 
swyd  a  difrod  ar  bawb;  a  dwyn  mewn 
un  noswaith  bob  darpariaeth  o  lys  y 
brenin,  pa  faint  bynnag  a  fyddai  yno. 
Aeth  Lludd  i  ymofyn  â'i  frawd,  Llevel- 
ys,  yn  Ffrainc,  pa  fodd  y  gwaredid  y 
"tair  gormes.  Ehoes  hwnnw  ryw  bryfed 
iddo  i'w  briwo  a'u  cymysgu  â  dwír,  a 
thrwy  daenellu'r  dwfr  ar  bawb,  lladd- 
wyd  '  y  Coraniaid.  Eglurodd  Llevely8 
hèfyd  mai  dwy  ddraig  yn  ymladd  â'i 
gilỳdd  oedd  yn  achosi'r  ddiasbad;  ac 
mâi  drwy  gloddio  pwll  ynighanol  yr 
ynys,  gosod  cerwyn  yn  y  pwU  a'i  llenwi 
'â  medd,  a  dodi  llen  o  bali  ar  ei  hwyneb, 
y  delid  hwy.  Gwnaed  hynny.  Syrth- 
iodd  y  dreigiau  i'r  gerwyn;  yfafiant  y 
medd*  a  chysgasant;  yna,  rhwymwyd  y 
llen  am  danynt,  a'u  claddu  mewn  cist 
faen  yn  y  íle  cadarnaf  a  wyddid,  sef 
Dinas"  Emrys.  Yna,  caed  heddwch. 
'Am  golli'r  bwydydd  o'r  llys,  dywedodd 
Llevelys  mai  dewin  grymus  oedd  yn  eu 
dwyn,  a  chynghorwyd  Lludd  i  wylio'r 
nos,  a  chaeldwfr  oer  wrth  law  i'w  gadw 
yn  efíro  drwy  fyned  iddo  pan  ddeuai 
gwsg  arno.  Gwnaeth  felly;  daliodd  a 
threchodd  y  dewin,  a  chafwyd  gwared 
o'r  tair  gormes. 

CyfEelyb  y  chwedlau  hyn,  o  ran  natur, 
i  lawer  o  ddeunydd  Siefíre,  ac  y  mae 
6u  bod  ar  gael  yn  awgrymu  mai  o  dra- 
ddodiadau  tebyg  y  Uuniodd  yntau  ei 
"  Hanee,"  ac  nid  o'i  ddychymig  ei  hun. 
Diau  fod  at^f  am  enwogrwydd  Ehu- 
fain,  a'r  cyrchu  a  fyddai  yno  gynt,  ym 
"  Mreuddwyd  Maxen,"  fel  yr  aw- 
grymodd  Mr.  Nutt.  Yn  chwedl  Lludd 
a  Llevelys,  cawn  yr  hud  a'r  lledrith  sydd 
yn  nodẁedd  eilraddol  ar  gymeriadau'r 
"Pedair  Cainc,  ond  nid  oes  ar  y  cymer- 
iadau  yn  y  naill  chwedl  na'r  Uall  un- 
rhyw  gynneddf  yn  eu  cyBylltu  â'r  haen 
chwedlonol. 

(d)  Rhamantau  a  Dylanwad  Flrengig 
Ârnynt. 

Pa  faint  bynnag  o  seiliau'r  rhamant- 
au  ag  ôl  dyìanwad  Ffrengig  amynt  a 
allai  fod  yn  Gymreig,  a'u  cymryd  fel^  y 
maent,  ni  ddaliant  gymhariaeth  a  r 
Pedair  Cainc  a'r  chwedlau  ereill  y  son- 
iwyd  eisoes  am  danynt.  Y  maent  yn 
llawer  tebycach  i'w  gilydd.  Ehydd  y 
crynhodeb  isod  o  gynnwys  yatori  -'  larll- 


ee  y  Ffynnon  "  syniad  am  gynnwys  a 
duÛ  y  tair  chwedl : — 

Egyr    yr    ystori   yng   Nghaerlleon  ar 
Wysg,    lle  y    mae  Arthur,   Owam   fab 
Urien,     Cynôn    fab    Clydno,     Cai    fab 
Cyner,    a*  Gwenhwyfar   gyda'i    gilydd. 
Yn  Ile  adrodd  chwedl  ei  hun,  cais  Owaiu 
gan  Gynon  ddywedyd  ei  hanes  yn  gynt- 
af.     Edrydd  Cynon  yntau  fel  yr  aeth  i 
wledydd  tramor,  ac  y  daeth  i  ddyffryn 
hardd  a  chastell  ynddo.     Cafodd  groeso 
yn  y  Castell  a  ohyfarwyddyd  pa  fodd  i 
gyfái-fod     âg     anturiaethau,    yn    ôl     ei 
awydd.     Aeth  ymaith  drannoeth,  ac  fel 
y   dywedwyd    wrtho,   daeth   at   bren    a 
fíynnon  tano.       Yno,   gwelodd  farchog 
mewn    gwisg   ddu   yn  dyfod  tuag  ato. 
Gorfu  hwnnw  ef  i  ddisgyn  o'r  cyfrwy,  a 
dug     ei    farch    oddiarno.      Dychwelodd 
yntau    yn    ei    gywilydd    i'r   CaBtelI,    a 
chafodd    farch    i   fyned    oddiyno    dran- 
noeth.     Wedi  clywed  yr  hanes  hwn,  di- 
flannodd  Owain  o  Iys  Arthùr  i  chwilio 
am  y  fíynnon.     Cyrhaeddodd  y  dyfíryn, 
a  di^yddodd  yr  un  pethau  iddo  ag  a 
ddaethâi  i  ran  Cynon;  ond  rhoes  Owain 
ergyd  angeuol  i'r  marchog  du.     Gwel- 
odd  gaer  wedi  hynny.     Aeth  i  mewn. 
Caeodd  y  drwe  ar  ei  farch,  nea  ei  dorri'n 
ddèuddâm.     Daeth   morwyn   a'i   henw 
Luned  at  y  drws,  ac  wedi  ymddiddan  âg 
Owain,  ad'dawodd  wneud  ei  goreu  erddo. 
Ehoddee  iddo  fodrwy    a'i    gwnai'n   an- 
weledig.      Drannoeth,    gwelodd    Owain 
angladd    y    marchog    a    glwyfasai,     ac 
larlles   y   Ffvnnon   yn    cerdded    gyda'r 
dorf.     Carodd  hi  pan  welodd  hi  gyntaf. 
Anogodd  Luned  yr  larllee  i  gael  maroh- 
og  i  amddifíyn  y  ffynnon  yn  lle'r  gŵr  a 
Iaddwvd.     Derbyniodd  hithau'r  cyngor 
o'r  diẅedd.     Ni  thalai  neb  at  y  gwaith 
ond  un  o  deulu  Arthur.    Cymerth  Luned 
ami  fyned  i  lye  Arthur  i  chwilio  am  un, 
ond  treuliodd  yr  ameer  gydag  Owain,  ac 
yna  dywedodd  wrth  yr  larlles  fod  gan- 
"ddi  farchog  i  gadw'r  ffynnon.    Priodwyd 
Owain  a  Luned,  a  thrigodd  Owain  yn  j 
llys  dair  blynedd.    Yna,  aeth  Arthur  a  i 
wŷr  i  chwiíio  am  Owain,  ac  wedi  yml«dd 
âg  ef  wrth  y  ffynnon,  adnabu  Gwalch- 
mai  ef.     Wedi  gwledda  dridiau,  oafodd 
Owain  fyned  i  Brydain  am  dri  mis,  ond 
arhosodd   dair   blynedd.      Un   diwrnod, 
daeth  merch  i  Iye  Arthur,  a  chipiodd  y 
fodrwy  oddi  ar  Owain,  gan  ei  alw  yn 
fradwir.    Aeth  yntau  i  grwydro  hyd  eith- 

afoedd  y  byd,  yn  ddrwg  iawn  ei  lun. 


Y  CHWEDLAU  A'R  RHAJIANTAU. 


47 


Gofelir  am  dano  yn  ei  drueni  o'r  diwedd 
yng  nghastell  gwraig  weddw.  Dygaeai 
rhyw  iarll  eíddo  honno  oddi  ai'ni.  Ym- 
laddodd  Owain  âg  ef,  a'i  drechu,  fel  y 
bu  raid  iddo  yntau  adfer  ei  heiddo  i'r 
weddw,  Yua,  aeth  Owain  ymlaeu,  a 
daeth  i  goed,  lle  clywodd  dair  diasbad. 
Gwelodd  yno  sarfE  a  Uew  yu  ymdrechu 
â'i  gilydd.  Lladdodd  y  sarff,  a  chanlyn- 
odd  y  llew  ef.  Cafodd  yntau  mai  Luued 
oedd  yn  llefain  yn  y  coed,  a  darfod  ei 
charcharu,  a'i  bod  i'w  llosgi  ymhen  deu- 
ddydd,  am  amddiffyn  ei  enw  da  ef  yn  ei 
gefn.  Aeth  Owain  i  ryw  gastell  i  letya, 
a  thrwy  gymorth  y  llew,  lladdodd  ryw 
anghenfil  oedd  yn  blino'r  iarll  a  drigai 
yno.  Wedi  hynny,  achubodd  Luned 
rhag  ei  bwrw  i'r  tân,  ac  yn  y  diwedd, 
aeth  â  hi  i  lys  Arthur,  a  phriododd  hi. 

Tebyg  iawn  o  ran  natur  y  digiwydd- 
iadau  yw  cynnwys  chwedlau  Geraint  ac 
Enid  a  Pheredur  fab  Efrawc,  ond  bod  yr 
ymladdau  a'r  marchogion  a'r  cewri,  06 
yr  un,  yn  amlach  ac  anferthach  nag 
yma.  Er  bod  gweithredoedd  y  march- 
ogion  yn  fynych  yn  rhai  amhosibl  i  ddyn- 
ion  eu  gwneuthur,  eto,  ni  pherthynant 
i'r  un  dosbarth  â  gweithredoedd  cymer- 
iadau  chwedlonol  y  Pedair  Gainc,  nag 
ychwaith  i'r  hud  a'r  lledrith  sydd  o 
gwmpas  Arthur  yn  chwedlau  Kulhwch 
a  Ehonabwy.  Nid  yw'r  cewri  Bydd  yn  y 
rhamantau  hyn  yn  cyfranogi  o  natur  yr 
hen  ehwedloneg  ychwaith.  Nid  oes 
iddynt  bersonoliaeth  fel  y  sydd  i  Fran, 
er  engrhaifft;  nid  ydynt  ond  awgrym- 
iadau  anelwig.  Etyb  y  cymeriadau  yn 
hynny  o  beth  i  ddaearyddiaeth  ansior  a 
niwlog  y  rhamantau.  Un  o'r  profion 
sicraf  o  hynafiaeth  y  Pedair  Cainc,  yn 
gystal  â  sylwedd  y  chwedlau  ereill,  yw'r 
gwahaniaeth  hwn  rhyngddynt  â'r  rham- 
antau  Ffrangaidd.  Gwir  nad  yw'r 
rhamantau  hyn  heb  ddisgrifiadau  tlys- 
ion,  megis  hwnnw  o  chwedl  Peredur,  Ue 
disgrifir  yr  olwg  a  welodd  y  marchog 
ryw  fore,  wedi  cysgu'r  nos  yng  nghudd- 
igl  y  meudwy : — 

"  Trannoeth  y  bore,  ef  a  gyfodes  odd- 
yno.  A  phan  ddaeth  alian,  ydoedd 
gawad  o  eiry  gwedi  ry  odi  y  nos  gynt, 
a  gwalch  wyllt  wedi  lladd  hwyad  yn 
nhâl  y  cuddigl.  A  chan  dwrf  y  march, 
ciliaw  o'r  walch,  a  disgyn  brân  ar  gig 
yr  ederyn.  Sef  a  orug  Peredur,  sefyll 
a  chyffelybu  dued  y  frân,  a  gwynder  yr 
wry,  «  choched  y  gwaed,  i  wallt  y  wraig 


fwyaf  a  garai,  a  oedd  cyn  ddued  â'r 
muchudd;  a'i  chnawd,  oedd  cyn  wyn- 
ned  a'r  eiry;  a  chochter  y  gwaed  yn  yr 
eiry  i'r  ddeufan  gochion  oedd  yn  ei 
gruddiau." 

Nid  yw'r  rhamantau  ychwaith  heb 
gymeriadau  syml  a  hoffus,  megis  Luned 
ac  Enid.  Disgrifir  eiddigedd  mab  a  ffydd- 
londeb  merch  yn  effeithiol  yn  chwedl 
Geraint.  Wedi  priodi  Enid,  y  mae  Ger- 
aint  yn  rhoi'r  goreu  i'w  orchestion  mil- 
wrol,  ac  yn  cael  anglod  o'r  herwydd. 
Wrth  weled  hynny,  a  meddwl  mai  o'i 
phlegid  hi  y  collai  ei  g'lod,  wyla  Enid; 
syrth  ei  dagrau  ar  ei  fynwes  g'an  ei 
ddeffro  o'i  gwsg.  Tybia  Geraint  mai  am 
ei  bod  hi  yn  caru  rhywun  arall  yr  oedd 
yn  wylo,  ac  yn  ei  eiddigedd,  cymer  hi 
i'w  ganlyn  ar  daith,  gan  beri  iddi  farch- 
ogaeth  o'i  flaen,  a  pheidio  â  siarad  gair 
âg  ef.  Eilwaith  a  thrachefn  y  mae  hi- 
thau  yn  ei  rybuddio  o'i  berigl.  Un  tro, 
daw  pedwar  marchog  o'r  coed  i'w  cyfar- 
fod,  a  chlyw  Enid  eu  hymddiddan.  Ad- 
roddir  yr  hanes  yn  syml  ac  effeithiol : — 

"  Ac  yn  dyfod  o'r  coed  allan  y  gwel- 
ynt  bedwar  marchog  arfog.  Ac  edrych 
a  orugant  arnynt,  a  dywedyd  a  orug  un 
o  honynt.  '  Llyma  le  da  i  ni,'  eb  ef, 
'  i  gymryd  y  ddeufarch  raco  a'r  arfau  a'r 
wraig  hefyd,  a  hynny  a  gaffwn  yn  segur, 
er  yT  un  marchog  pendrwm,  go-athrist 
raco,  llibin.'  A'r  ymddiddan  hwnnw  a 
gigleu  [a  glywodd]  Enid.  Ac  ni  wydd- 
iad  hithau  beth  a  wnai  rhag  ofn  Geraint, 
ai  dywedyd  hynny  ai  tewi.  *  Dial  Duw 
ai'naf,'  eb  hi,  '  onid  dewisach  gennyf  fy 
angeu  o'i  law  ef  nag  o  law  neb;  a  chyd 
ymladdo  â  mi,  mi  a'i  dywedaf  iddo,  rhag 
gweled  angeu  arno  ef  yn  ddyfryd.'  " 

Felly,  drwy'r  ystori,  disgrifir  tristwch 
a  dioddefaint  Enid  yn  gynnil  a  medrus. 
Y  mae  camp  hefyd  ar  y  cyferbyniad 
rhwng  tymer  afrywiog  Cai  a  mwynder 
bonheddig  Gwalchmai. 

Os  cyfieithadau  yw'r  rhamantau 
Cymraeg,  fel  y  mynnai  rhai,  nid  o  waith 
Chrétien  de  Troyes  y  cyfieithwyd  hwy, 
beth  bynnag;  ac  os  o'i  gerddi  ef  y  cym- 
hwyswyd  hwy,  yna  yr  oedd  y  cymhwyB- 
wyr  yn  llawer  amgenaeh  chwedleuwyr 
nag  ef ,  gan  eu  bod  wedi  gadael  allan  gy- 
maint  o'i  droadau  diangheni*aid,  ei  ang^ 
hysonderau,  a'i  ail-adroddiadau.  Y 
tebyg  yw  fod  Chrétien  a'r  awduron 
Cymreig,  fel  y  credai  Gaston  Paris,  yn 
benthyca  o  waith  chwedleuwyr  AngÌo- 


48 


LLENYDDIAETII   Y  CYMRY. 


Normanaidd,  a  bod  y  Cymry  hefyd  yn 
defnyddio  manylion  o'r  hen  draddodiad- 
au  cartref,  a  laddwyd  yn  y  diwedd  gan 
y  gwaith  newydd.  Pa  wedd  byuuag, 
nid  oes  amheuaeth  gan  bwy  yr  oedd  y 
grefft  oreu. 

(e)  Hanes  Taliesin. 

Nid  oes  ^opi  cynharach  na  diwedd  yr 
unfed  ganrif  ar  bymtheg  ar  gael,  hyd  y 
gwyddis,  o'r  chwedl  hon,  ac  y  mae'r 
rhan  sydd  mewn  iaith  rydd,  o  leiaf,  yn 
dangos  ynddi  ei  hun  ei  bod  yn  llawer 
diweddarach  na'r  chwedlau  a'r  rham- 
antau  ereill.  Cynnwys  yr  "  Hanee  " 
fel  y  mae  yw  bod  Ceridwen  yn  "  berwi 
pair  o  awen  a  gwybodau  "  i'w  mab, 
Afagddu,  er  mwyn  bod  arno  ryw  gamp, 
rhag  hagred  ydoedd.  Dodes  Wion  Bach 
i  edrych  ar  ol  y  pair.  Disgynnodd  tri 
defnyn  rhinweddol  o'r  drwyth  ar  fys 
Gwion,  a  thrwy  iddo  yntau  ddodi  ei  fys 
yn  ei  enau,  troeglwyddwyd  yr  awen  iddo 
ef.  Ymlidiodd  Ceridwen  ar  ei  ôl.  Ym- 
rithiodd  yntau  yn  wahanol  greaduriaid, 
a  hithau  o  hyd  yn  ymrithio  i'w  ganlyn, 
nes  o'r  diwedd  ei  ddal  pan  oedd  ef  yn 
rhith  gronyn  gwenith,  a  hithau  yn  rhith 
iâr.  Wedi  ei  bod  hi  naw  mis  yn  feichiog 
arno,  ac  esgor  o  honi,  ni  allai  hi  ar  ei 
chalon  ei  ladd,  rhag  mor  deg  ydoedd. 
Dododd  ef  mewn  croen  a'i  fwrw  i'r  môr. 
Cafodd  ElfiÊn  ap  Gwyddno  hyd  iddo,  a'i 
feithrin,  a  dug  yntau  gyfoeth  ac  anrhyd- 
edd  i  Elffin  trwy  ymryson  â'r  beirdd  a'u 
trechu  yn  Uye  Maelgwn  Gwynedd. 
Diau  fod  gwreiddyn  y  chwedl  yn  hen, 
canys  y  mae'r  cerddi  a  briodolir  i  Dal- 


iesin  yn  cyíeirio  at  ddigwyddiadau  tebyg 
i'r  rhai  a  edrydd  yr  ystori.  At  hynny, 
ceir  trawsÉfurfiadau  cyöelyb  mewn 
chwedlau  Gwyddelig  a  Llydewig.  Y 
tebyg  yw  fod  rhywun  yn  y  bymthegfed 
neu'r  unfed  ganrif  ar  bymtheg  wedi 
llunio'r  chwedl  hon,  fel  y  mae,  gyda'r 
amcan  o  fawrhau  swydd  y  bardd. 

Ni  ellir  yn  yr  yegrifau  hyn  roddi  mwy 
na  rhyw  grynhodeb  fel  hyn  o  gyrmw^s 
y  chwedlau  a'r  rhamantau,  ac  aw- 
grymu  eu  tarddiad  a'u  twf.  Y  mae  eu 
gwreiddiau  yn  ddiameu  yn  cyrraedd 
ymhell  yn  ol,  i'r  cyfnod  pryd  yr  oedd  y 
bobloedd  GeÌtaidd  yn  un;  a  rhydd  eu 
manylion  ini  beth  o  hanes  hen  dduwiau 
ein  hynafiaid.  Safant  rhwng  byd  cynt- 
efig,  rhyfeddol,  hen  lenyddiaeth  odidog 
y  Gwyddyl  â  byd  mwy  cynefin  caer  a 
chastell  y  rhamantau  Ffrengig.  Collas- 
ant  beth  o  ragoriaeth  cyntefig  y  chwedl- 
au  Gwyddebg;  llaryeiddiẃyd  eu  helfen- 
nau  gerwinaf  gan  foes  CrÌBtionogaeth ; 
ni  cheir  ynddynt  odid  ddim  o  greulon- 
deb  gwaedlyd  y  chwedlau  Gogleddig; 
gwrthodasant  wendidau  celfyddyd  y 
rhamantau  Ffrengig.  Hyny,  yn  ddiau, 
a  barodd  eu  Uwyddiant.  Ni  chynhyrch- 
odd  y  Cymry  ddim  cystal  â  hwy,  ar  bob 
ystyriaeth.  Danghosant  fireinder  moes 
ac  urddae  arferion  bonheddig.  Y  mae 
ôl  diwylliant  ar  eu  hiaith,  a  medr  ar  eu 
celfyddyd.  Blodeuasant  cyn  colli  o'n 
hynafiaid  eu  hanibyniaeth.  Yna  daeth 
y  cwymp  a'r  ormes.  Daeth  dylanwad- 
au  ereiU,  a  mwy  nag  un  gelfyddyd  new- 
ydd.  Ond  collwyd  y  cawg  aur  a  roee 
win  Rhamant  i  wledydd  Cred. 


DAFYDD    AP    GWILYM. 


(a).  Dylanwadau     Allanol. 

Gwelsom,  wrth  sôn  am  y  Rhamant- 
au,  fel  yr  aeth  traddodiadau  Cymru  ar 
led,  ac  fel  y  daeth  dylanwad  estron  i 
mewn  i'w  bywyd  a'i  llenyddiaeth  hith- 
au,  trwy  ddyfod  y  Normaniaid;  ac  wrth 
astudio  gweithiau  Beirdd  y  Tywysogion, 
gwelsom  fel  yr  oedd  geiriau  a  eyniad- 
au'r  chwedlau  yn  dechreu  lliwio  eu 
cerddi  hwythau  erbyn  y  bedwaredd 
ganrif  ar  ddeg.  Pan  ddarfu  am  hen 
wareiddiad  Groeg  a  Rhufain,  o  flaen 
y  barbariaid,  daeth  adeg  ddu  ar  Ewrop. 
Éhoed  diben  ar  hen  ddiwylliant  Groeg, 
ei  barddoniaeth,  ei  hathroniaeth,  a'i 
ohelfyddyd  odidog,  ac  ar  gyfreithiau  a 


gwleidiadaeth  Rhufain  hithau.  Nid 
yw'r  clasuron,  fel  yr  adwaenom  ni,  ond 
darnau  a  ddihangodd  rhag  y  difrod.  Y 
mae  ardderchocach  gweithiau  celfydd- 
yd  yn  Rhufain  nag  y  sydd  mewn  un- 
rhyw  dref  ar  y  ddaear  heddyw.  Oddi- 
eithr  mewn  dyfeisiau  ymarferol,  nid 
ydym  odid  cystal  â  Groeg  eto.  Cyf^ 
reithiau  Rhufain  yw  ein  patrwm  o  hyd. 
Dysgu  Groeg  a  Lladin  yw'r  goreu  o'n 
moddion  addysg  fyth.  Wedi  darfod 
am  yr  hen  ddiwylliant,  bu  raid,  megis, 
ddechreu  yn  y  pen  eilwaith.  Daeth 
Cristionogaeth  yn  Ue'r  hen  grefyddau. 
Parhaodd  yr  ymdrech  rhyngddynt  yn 
hir.  Chwalo'dd  yr  hen  Ymherodraeth 
Rufeinig,    on'd    'daetH    Rhufain    eto   yn 


DAFYDD  AP  GWILYM. 


4» 


ben  diiias  gwleiydd  Cred.  Dechreu- 
odd  ymdrech  y  Pabau;  tyfodd  y  trefi; 
datbíygodd  y  crefftau;  daeth  arian 
treigl  yn  dduU  cyfoeth  yn  Ue  tiroedd  a 
da  byw ;  magwyd  hawliau  pobloedd  a 
dosbarthiadau ;  bu  ymladd  drostynt; 
gosodwyd  seiliau  cymdeithas  fcl  y  mae 
heddyw.  Casglwyd  cyfoeth;  dechreu- 
odd  dyeg.  Trwy  ymdrechion  yr  Egl- 
wys,  eyfodwyd  Prifysgolion  yn  yr  unfed 
ganrif  ar  ddeg  a'r  ddeuddegfed,  yn 
Salerno,  Bologna,  Paris.  Yn  yr  yTSgol- 
ion  hynny,  ceisiwyd  cysoni  BhcBymeg 
âg  athrawiaethau  crefy-dd.  Tarddodd 
Ysgolheigiaeth  —  dechreuad  gwyddor 
ddiweddar.  Aeth  yr  Eglwys  yn  gyf- 
oethog,  ac  yr  oedd  ei  hiau  jn  drom  ar 
ddynion.  Cyfodasai  yr  Urddau  myn- 
achaidd  cyn  y  ddeuddegfed  ganrif,  a 
chawsant  ddylanwad  mawr,  hyd  nes 
eu  myned  hwythau'n  oludog,  a  dyr- 
chafu  o'r  beirdd  yn  eu  herbyn.  Ì)e- 
chreuodd  ymryson  y  bardd  a'r  offeir- 
iad.  Yn  Lladin  yr  oedd  Uenyddiaeth 
yr  Oesau  Canol,  oddigerth  ymhlith  y 
cenhedloedd  "  barbaraidd,"  megis  y 
Gwydd}!,  rhai  o'r  bobloedd  ogleddig, 
a'r  Cymry  i  ryw  feeur.  Yn  y  ddeu- 
ddegfed  ganrif  a'r  drydedd  ar  ddeg,  de- 
chreuodd  yr  ieithoedd  diweddar  dyfu,  a 
throes  y  beirdd  i  ganu  ynddynt  gerddi 
serch  ysgafn  a  thlws.  Caeth,  neu  deg- 
an  dyn  oedd  merch  yn  yr  oeeau  tywyll. 
Collesid  duwiesau  yr  lien  Baganiaeth. 
Rhoed  Mair  yn  eu  lle.  Aeth  Criet, 
dan  ddwylo'r  diwinyddion,  ymheîl  oddi- 
wrth  feibion  dynion,  ond  yr  oedd  Mair 
yn  agos  a  dynol.  Tarddodd  chwedlau, 
fel  y  "  Transitus  Marise,"  emynau  fel 
y  "  Stabat  Mater."  ac  awdlau  i  Fair, 
fel  eiddo  Gruffudd  ap  Maredudd  yn 
Gymraeg — 

Seren  yw  hi, 
Nod  goleuni, 

Nid  gelynol; 
Lloer  engylion 
À  gweryddon, 

'Aig  wareddawl ; 
Mam  tangnefedd 
A  thrugaredd, 

laith  ragorawl; 
Teml  i'r  Mab  Ehaä, 
Neuadd  gariad 

Nawdd  ag  eiriawl." 

Hhyddhawyd  llawer  ar  gyflwr  merch 
trwy  addoli  Mair.     Yr  oedd  ofn  uffem 


ar  bobl — nid  beb  acbos  yn  anil.  Ys- 
griíennwyd  gweledigaethau  acherddiyn 
ei  disgriíio.  Gwelsom  fel  yr  ofnai'r 
hen  feirdd  Cymreig  rhagddi,  tua  di- 
wedd  eu  bywydau  gwylltion,  cynhyrf- 
us  Yn  erbyn  y  syniadau  hyn,  yn 
erbyn  rhyfeloedd  dibaid  y  Pabau  a'r 
brenhinoedd,  cyfododd  ymdrech;  de- 
chreuodd,  cyfraith  dyfu  o'r  anrhefn,  ac 
o  hynny,  daeth  deffroad  llenyddol. 
Dechreuwyd  astudio'r  hen  glasuron; 
cafodd  Plato  ei  le  mewn  íhloeoffi,  dym- 
chwelwyd  athroniaeth  jt  Ysgolheigion, 
ac  o'r  diwedd,  dysgwyd  aetudio  medd- 
wl  dyn  wrth  ddeddfau  naturiol  yn  hyt- 
rach  nag  wrth  synnwyr  bawd.  Ond  hir 
fu'r  dysgu,  ac  nis  gorffennwyd  eto. 
Sonnir  am  flodeuad  y  twf  hwn  fel  "  Y 
Dadeni,"  ac  yn  gyffredin  cyfeirir  ato 
fel  peth  a  ddigwyddodd  yn  bennaf  yn 
yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg.  Ehydd 
ereill  ei  ddechreuad  nodedig  yn  1450, 
pan  feddiannwyd  Cacr  Gystcnnyn  gan 
Mohammed  II.  Ond  yr  òedd  y  dylan- 
wadau  a  barodd  y  Dadeni  ar  waith  cyn 
hynny.  Y  peth  a  wnaeth  goruchafiaêtli 
Mohammed  oedd  gyrru  ysgolheigion 
Groeg  i  Ewrop,  a  deffro  hoffter  at  ddysg 
glasurol  yno,  yn  enwedig  yn  yr  Eidal. 
Mewn  gwirionedd  hedyn  neu  gnewyll- 
un  yr  hen  wareiddiad  Groegaidd  a 
Rhufeinig  oedd  wrth  wraidd  y  Dadeni, 
ac  effaith  Cristionogaeth  ar  hwnnw. 

Yn  y  ddeuddegfed  ganrif  a'r  drydedd 
a'r  ddeg  y  de^hreuodd  beirdd  Provencc 
ganu  gyntaf  yn  iaith  y  wlad — Lladin  y 
bobl  gyffredin,  iaith  lefn  felys.  Dilyiì- 
wyd  hwy  gan  feirdd  Ffrainc  a'r  Eidal. 
Daeth  dylanwad  y  Dwyrain  amynt 
trwy'r  Sarasiniaid,  a  chanent  ramant 
bywyd  a  thlysni  natur,  rhyfeloedd,  an- 
turiaethau,  cariad.  "  Troubadom's  " 
y  gelwid  y  beirdd  Hyn  yn  Provence, 
"  Trovatori  "  yn  yr  Eidal,  a  "  TŸou- 
vères  "  yn  Ffrainc.  Yr  un  peth  oedd 
eu  traddodiad  i  gyd.  Ymledodd  eu  dy- 
lanwad  ymhell,  ac  yn  ei  dro,  daeth  i 
Gymru. 

(b).  Y  Traddodíad  Cyinreîg. 

Fel  y  gwelBom  wrth  astudio  gwaith 
Beirdd  y  Tywysogion  a'r  Rhamantau, 
yr  oedd  yng  Nghymru  draddodiad  llen- 
yddol  eieoes.  Dywed  ysgrifenwjT  claf?- 
urol  fod  beirdd  ymhlith  yr  hen  bobl- 
oedd  Geltaidd,  ac  edrydd  Diodorua  eu 
bod  yn  clodfori  ac  jn  melltithio — dau 


50 


LLENYDDIABTH  Y  CYMRY. 


brif  ganu'r  Cymry  oesau  weUi  bynny, 
betb  bynnag.  Ceir  llawer  am  Bafle  a 
djledswydd  y  beirdd  yng  Nghyfreitbiau 
Hywel  Dda,  ac  yr  oedd  yn  ei  adeg  ef 
íwy  nag  un  dosbarth  o  honynt.  Yn  ol 
"  Dosbarth  Edem  Dafod  Aur,"  a  ys- 
grifennwyd  fel  y  mae  rywbryd  yn  y 
bedwai'edd  ganrif  ar  ddeg,  cawn  fod  tri 
dosbarth  o  feii'dd,  sef  (1)  Beirdd  pen- 
cerddaidd;  (2)  Teuluwyr;  (3)  Clerwyr. 
Canu  mawl  a  marwnad,  a  chofEhau 
gweithredoedd  gorchestol  oedd  dyled  y 
Beirdd  pencerddaidd.  Canai  y  Teulu- 
wjT  gerddi  serch.  Nid  oedd.  wiw  i'r 
Clerwyr  wneuthur  dim  ond  ymeennu  a 
duchanu.  Gwelsom  eisoes  pa  beth 
oedd  torreth  deunydd  cerddi'r  beirdd 
hyd  tua  dechreu'r  bedwaredd  ganrif  ar 
ddeg.  Tylwythol  oedd  y  deunydd 
hwnnw  yn  y  ddau  gyfnod  cyntaf; 
canu  i'r  Brenin,  y  Tywysog,  a'r  Pen- 
naeth  yr  oedd  y  beircld,  a  phynciau  o 
bwys  a  dyddordeb  i'r  genedl  neu'r 
llwyth  oedd  eu  testunau;  llawenydd  a 
galar  y  llwyth  a'r  genedl  oedd  eu  llaw- 
enydd  a'u  galar  hwythau.  Gyda'r 
Rliamantau,  daeth  dylanwadau  new- 
yddion  i  mewn.  Nid  nad  oedd  yr  hen 
'deimlad  tylwythol  yno.  Ef,  yn  wir, 
oedd  y  deunydd  oddi  tan  y  cwbl.  Ond 
ymglymai  syniadau  newyddion  o  gwm- 
pas  hen  enwau,  ac  aenfc  yn  gymysg  â 
hen  draddodiadau.  Tl-a'r  oedd  llenor- 
ion  y  Do  yn  ysgrifennu  chwedlau,  yr 
oedd  beirdd  y  Gogledd  yn  dal  i  ganu  ar 
yr  hen  fesurau,  yn  yr  hen  ddull.  Ond 
yr  oedd  amser  newydd  yn  ngoshau,  ac 
o'r  De,  yn  ôl  pob  tcbyg',  y  daeth  y  gân 
newydd.  Awdur  y  gân  honno  oedd 
Dafydd  ap  Gwilym. 

(c).  Hanes  Dafydd  ap  Gwilyiii. 

Nid  oes  hyd  yma  sicrwydd  ond  am  y 
nesaf  peth  i  ddim  o  hanes  Dafydd  ap 
Gwilym,  er  maint  a  fu  ei  glod  yng 
Nghymru  ar  hyd  yr  oesau.  Dywed 
PugÌie  ("  Barddoniaeth  Dafydd  ap 
Gwilym,"  Lhmdain,  1789),  bod  yn 
debyg  ei  eni  o  leiaf  cyn  gynared  â  1340, 
ac  nad  oes  amheuaeth  na  bu  farw  tua 
1400.  Seiliai  ei  dyb  ar  y  pethau  hyn : 
— Bod  Dafydd  wecîi  cŵnu  awdl  i  Hywel 
ap  Tudur,  deon  Bangor  rhwng  1359  a 
1370;  ei  fod  yn  sôn  mewn  cywydd  arall 
am  Rys  Gwgan,  a  aeth  gydag  Edward 
III.  yn  gapten  ar  driehant  o  Gymry  i 
Pfrainc,   afc   na   allasai  Dafydd   fod  yn 


ddigon  hen  i  ganu'r  cywydd  hwnnw  cyn 
adeg  dechreu'r  olaf  o  ryíeloedd  Edward 
ill.  yn  Jí'frainc,  sef  13(39;  bod  lolo  Goch 
wedi  cauu  marwnad  Dafydd,  yn  ol  pob 
tebyg,  cyn  dechreu  Bbyíel  Üwain  Glyn 
Dwr,  ac  y  buasai  Daiydd  yn  debyg  o 
fod  wedi  canu  i  Owain  pe  buasai  íyw 
adeg  y  rhyfel.  Os  Dafydd  a  ganodd  yr 
awdl  a'r  cywydd  a  nodwyd,  y  mae 
casgliadau  Pugho  yn  debyg  o  fod  yn 
safadwy.  Ar  y  llaw  aralí,  dywed  Dr. 
Dayies  ["  Antiqu8e  LinguoEí  Britan- 
nicíe,  &c."],  a  hen  awduron  ereill,  bod 
Dafydd  yn  blodeuo  tua  1400.  Edrydd 
Pughe  y  traddodiad  bod  Dafydd  yn 
gefnder  i  Ifor  Hael.  Cafodd  Mr,  J. 
II.  Davies,  Cwrt  Mawr,  allan  fod  mam 
Ifor  Hael  yn  ddibriod  yn  1331,  ac  na 
anwyd  Ifor  eyn  1334.  Ond  nid  xm- 
ddengys  fod  dim  i  brofi  fod  Ifor  yn 
ewythr  i  Ddafydd. 

Ganed  Dafydd,  medd  Pughe,  ym 
Mro  Gynin,  ym  mhlwyf  Llanbadarn 
Fawr,  sir  Aberteifi,  a  mab  ydoedd  i 
Wilym  Gam,  disgynnydd  o  Lywarch 
ap  Bran,  un  o  Bymtheg  Llwyth  Gwyn- 
edd.  Ardudful,  chwaer  Llywelyn  ap 
Gwilym  Fychan  o  Emlyn,  oedd  ei  fam. 
Y  mae'n  wir  bod  Dafydd  yn  galw  Lly- 
welyn  ap  Gwilym  yn  ewythr,  ac  yn  eî 
alw  ei  hunan  yn  nai  iddo  yntau,  fel  y 
mae'n  debyg  mai  nid  noddwr  yn  unig 
a  feddyliai  wrth  "  ewythr."  D.-y^wed 
traddodiad  bod  teulu  Ardudful  yn  erbyn 
iddi  briodi  Gwilym  Gam,  ac  mai  ar 
oehr  y  ftordd,  ar  ol  ei  throi  oddi  cartref, 
y  ganed  Dafydd.  Cymodwyd  hwy, 
medd  Pughe,  a  meithrinwyd  Dafydd 
gan  ei  ewythr,  Llywelyn  ap  Gwîlym. 
Dychwelodd  at  ei  rieni  pan  oedd  tua 
phymtheg  oed,  ond  mothodd  â  dygym- 
od  â  hwy,  ac  aeth  at  Ifor  Hael  i  Faes- 
aleg.  Yno,  gwnawd  ef  yn  athro  i  fercb 
Ifor  ac  yn  "  faer  ei  dda,"  sef  yn  oruch- 
wyliwr  iddo.  Aeth  yr  athro  a'r  ferch  i 
ga.ru,  a  danfonwyd  hithau  i  leiandy  ym 
Môn.  Aeth  Dafydd  ar  ei  hol,  ond 
siwmai  seithug  a  fu,  a  dychwelodd 
yntau  i  Ddeheubarth,  lle  cafodd  groeso 
eilwaith  gan  Ifor.  Lladdwyd  eì 
ewythr  Llywelyn  ap  Gwilym,  gan  lof- 
rucid,  a  chanodd  yntau  farwnad  iddo. 
Bu  Ifor  a'i  wraig,  Nest,  hefyd  feirw  o'i 
flaen,  a  chanodd  farwnad  iddynt  hwy- 
thnu.  Ymhlith  ei  gyfeiUion  ereill,  yr 
oedd  leuan  o  Fôn,  leuan  Llwyd  o  Fu- 
allt  a'i  wraîg  Ângharad;  Ehyddercb  al> 


DAFYDD  AP  GẀILYM. 


d 


leuan  Llwyd,  Gogerddan;  Gruffydd  ab 
Adda  ap  Dafydd,  bardd,  a  laddwyd  yn 
Nolgellau,  o  gylch  1390,  meddir;  Ehj's 
ap  Tudur,  telynor;  Madog  Benfras  a 
Gruffydd  Gryg,  beirdd.  Bu  ymryson 
rhyngddo  â  Gruffydd  Gryg,  ond  cymod- 
wyd  hwy  drwy  i  rywun  ddywedyd  wrth 
y  naiU  bod  y  llall  wedi  marw  ac  iddynt 
hwythau  ganu  marwnad  bob  un  i'w  gil- 
ydd.  Canodd  Dafydd  hefyd  farwnad  i 
Fadog  Benfras,  wedi  clywed  "  chwedl 
anwir  "  am  ei  farw,  ond  os  gellir 
credu'r  teitlau,  bu  Madog  a  Gruffydd 
Gryg  fyw  i  alaru  o  ddifrif  am  Ddafydd. 
Crybwyllir  Bhys  Meigen  fel  gelyn  iddo, 
a  dywedir  bod  hwnnw  wedi  syrthio'n 
farw  wrth  glywed  awdl  dduchan  Dafydd. 
Cyfeirir  at  y  traddodiad  hwn,  neu  ryw- 
beth  tebyg,  yn  un  o  gywyddau  ymrys- 
on  Gruffydd  Gryg.  Ar  air  Sion'  Brad- 
ford,  dywedir  mai  yn  Nhal  y  Llychau 
y  claddwyd  Dafydd,  ond  dan  yr  ywen 
"  ger  mur  Ystrad  Fflur  a'i  píilas  "  y 
cwsg  yn  ol  cywydd  Grufíydd  Gryg. 

Anodd  dywedyd  pa  faint  o'r  pethau 
hyn  sydd  yn  wir.  Y  mae  yn  agos  i 
Fro  Gynin  heddyw  graig  a  elwir  "  Cad- 
air  Dafydd  ap  Gwilym,"  ac  y  mae'r 
hen  dŷ  yn  furddyn,  ond  ni  eill  'bod  dim 
o  hono  yn  aros  er  y  bedwaredd  ganrif 
ar  ddeg.  Sonnir  yn  y  cyw^'ddau  a 
briodolir  i  Ddafydd  am  Faesaleg,  a 
chym^rir  bob  amser  mai'r  lle  yn  sir 
í]ynwy  y  sydd  bellach,  yn  unol  âg  iaith 
fâs  y  trigolion,  wedi  ymdaeogi  yn 
"  Base-leg,"  oedd  y  lle.  Darganfûm 
bedair  blynedd  yn  ôl,  sut  bynnag,  bod 
yn  ardal  Bro  Gynin  fírwd'  fechan  a 
elwir  hcddyw  "  Salem,"  oddiwrth  enw 
rhyw  gapcl,  ond  a  elwid  gynt  "  Saleg," 
medd  yr  hen  drigolion"  "  Saleg  " 
hefyd  yw'r  ffurf  ar  fap  Speed.  Yn  ôl 
hen  wraig  o  Benrhyn  Coch,  oedd,  bed- 
air  blynedd  yn  ol  dros  ei  phedwar  ugain 
oed.  yr  oedd  gerllaw'r  pentref  hwnnw 
ddôl  a  elwid  "  Dôl  Maes  Saleg  "  pan 
oedd  hi'n  blentyn.  Canodd  Tudur 
Penllyn  gywydd  i'  Foredydd  ap  Llywel- 
yn  o  Enau'r  Glyn,  a  geilw  ei  dŷ  yn 
"  Scler  Dyffryn  Myealeg."  Dyna 
braw  felly  fod  jt  enw  yno  yn  oes  y 
Tuduriaid.  Y  mae'n  bosibl  Wd  aeth 
Maesaleg  Dafydd  mor  fâs  wedi'r  cwbl ! 
Pa  wedd  bynnag,  enwir  nid  ychydig  o 
leoedd  yn  Sir  Aberteifì  yn  y  eyẁyddau 
a  briodolir  iddo,  ac  nid  anhèbyg  na 
cheir  eto  ragor  o  olcuni  ar  y  mater. 


Ychydig  o  hanes  Dafydd  a  geir  yn 
^i  gywyddau,  os  na  chydnabyddir  bod 
hanes  dyn  fwy  yn  ei  deimlad  a'i  brofiad 
nag  yn  y  ffeithiau  gweithredol  y  galler 
eu  hadrodd  am  dano.  Os  lluniwn  i  ni 
syniad  am  Ddafydd  oddiwrth  ei  gerddi, 
nid  rhaid  i  ni  gwyno  bod  ei  hanes  mor 
brin.  Dysgodd  ei  gelfyddyd  yn  ar- 
dderchog.  Wrth  hynny  gwelwn  y 
rhaid  ei  fod  o  deulu  lled  dda  cyn  y  caw- 
sai'r  cyfle,  neu  ynteu  ddigwydd  ei  noddi 
gan  ryw  bendeíig.  Gesyd  rhai  traddod- 
iadau  ansicr  ei  dad  allan  fel  amaethwr 
Iled  ddi-sut.  Gallai  liynny  fod,  ond  y 
töbyg  yw  mai  drwy  fraint  ei  eni  y  caf- 
odd  Dafydd  ei  dd^'sg,  canys  y  mae  ei 
awdlau  yntau  i  gyd  o'r  un  natur  â 
gwaith  beirdd  y  cyfnod  cynt — ^yr  un 
deunydd,  yr  im  geiriau  cyfansawdd,  a'r 
un  gynghanedd.  Cafodd  ei  ddysg  yn 
ol  yr  hen  draddodiad,  a  hwnnw  yn  deb- 
ycach  i  draddodiad  Gwynedd  nag"  i  dra- 
ddodiad  Morgannwg.  Ond  y  mae  ôl 
dylanwad  y  cyflwr  a  ffynnai  ym  Mor- 
gannwg  a  rhannau  Normanaidd  ereill 
o'r  Deheubarth,  ar  ei  ddatblygiad,  fel 
y  cawn  ddangos  eto.  Y  mae'r  ddeu- 
beth  hyn  yn  ddiau  yn  cefnogi'r  dyb  mai 
o'r  wlad  ganol  rhwng  De  a  Gogledd  yr 
hanoedd. 

Ond  rhaid  bod  Dafydd  wedi  ymwrtH- 
od  yn  lled  gynnar  â'r  hen  gaiiu.  Yn 
yr  ymi^son  rhyngddo  â  Gruffydd  Gryg, 
cawn  Euffydd  yn  ei  gyhuddo  o  ganu 
cerdd  ffug  a  cherdd  newydd,  ac  yntau 
yn  edliw  i  Euffydd  hen  gerdd  Gwyn- 
edd.  A  newydd  oedd  cerdd  Ddafvdd 
o'i  chymharu  â'r  hen,  o  ran  deunydd  a 
dull.  Diflannodd  y  geiriau  cyfansawdd 
o  honi,  a  chymcrth  merch  a  natur  le 
pob  testun  arall.  Ni  ellir  drwy  un- 
rhyw  ddyfais  ddodi  ei  gerddi  yn  nhrefn 
eu  hamser,  fel  y  gwelom  gwrs  eu  twf 
a'u  hanes,  ond  gellir  eu  bras  ddos- 
barthu  yn  ôl  fel  yr  ymglymant  â'i  gil- 
ydd.  Ni  chafwyd  liyd  yma  sicrwvdd 
hanesyddol  am  yr  un  o'r  merched  y 
canodd  Dafydd  iddynt,  ac  os  astudir  ei 
waith  yn  fanwl,  y  casgliad  mwyaf  nat- 
uriol  yw  fod  ei  brofiad  gyda  Iláwer  un 
ac  mewn  Ilawer  Ile  yn  dyfod  i  mewu  i 
ystori  Morfudd  a  Dyddgu. 

(ch).  Y    Fynaches. 

Yn  ôl  yr  yetori,  aeth  mercli  Tfor  Hael 
yn  fynachee,  a  chanlynodd  Dafydd  hi 
i  Fôn,  ond  nid  oes  dim  yn  y  cyẁyddau 


52 


LLENYDDIAETH  Y  CYMKY. 


yri  lu-ofi  hynny,  oddieithr  bod  uu 
cywydd  jn  crybwyll  bod  yn  hyspys  y 
bd  ef  yn  "  was  myneich  "  yrn  Mòn. 
Yn  argrafíiad  Pughe  ac  Owain  Myfyr, 
gelwir  y  seithfed  cywydd  yn  gywydd 
"  I  wallt  merch  Ifor  Hael,"  ond  nid 
oes  ynddo  ei  hun  ddim  i  ddangos  mai 
merch  Ifor  oedd  hi.  Canwyd  amryw 
o'r  cywyddau,  sut  bynnag,  i  fynaches- 
au.  Ehydd  y  bardd  enw  un  o  honynt 
— Gwenonwy, — ac  y  mae'r  testun  yn  cyf- 
iawnhau'r  teitl,  "  na  welsai  [y  bardd] 
ond  ci  liwyneb  gan  ei  chrefyddwisg. " 
Ymhlith  holl  brydferthwch  disgrifiadau 
merched  gan  feirdd  y  cywydd,  byddai 
anodd  gael  dim  tlysach  na'r  llinellau 
hyn :— 

"  Deuliw  nyf  [eira],  nis  dylai  neb 
Duo  hon,  ond  eì  hwyneb; 
A'i  thâl  [talcen],  mi  a'i  dyfalwn 
(Och !     Dduw     tad,     na     chuddiwyd 

hwn!) 
Megis  o  liw — megaÌB  lid — 
Myr,  eiry,  neu  faen  mererid, 
INIwyn  y  gosodes  lesu 
x\.m  eiry  dâl  y  mwrai  du; 
Dwyael  geimion,   delw  gymwys, 
Deuwrym  lân  ar  y  drem  Iwys. 

Mwyalchod  te^g  ym  mylch  ton, 
Mentyll  didywylí  duon 
Dwy  ffynnon  wirion  warae, 
Eu  dwyn  uch  meindrwyn  y  mae ; 
Gwreichion  aur,  grechwen  araul, 
Gwedi  rhoi  mewn  gwydr  a  haul; 
Amrant  du  ar  femrwn  teg, 
Fal  gwennol  ar  fol  gwaneg; 
Diliau  rhos,  dail  o  aur  rhudd, 
A  dorrwyd  ar  ei  deurudd; 
Grannau  cwyr  mev;n   gryniau   calch, 
Grawn  gwingoed  ar  groen  gwyngalch ; 
Ceirioes  aeddfed,   cwrs  addfwyn, 
Cwrel,  lliw  criawol  llwyn ; 
Dwy  sêl  o  liw  grawn  celyn, 
Dagrau  gwaed  ar  deg  eiry  gwyn." 

"  I'r  Lleian  "  hefyd  y  mae'r  naw- 
fed  cywydd,  lle'r  eddyf  y  bardd  mai 
gwir  y  gair  iddo  ei  charu,  ac  mai  nef 
ei  enaid  fuasai  ei  chael.  Yn  y  degfed 
cywydd,  y  mae  ef  yn  ceisio  gan  y  Lleian 
ymwrthod  a'i  chrefydd,  gadael  y  bara 
a'r  dwfr,  y  berwr,  a'r  "  pader  maîn," 
a'i  ganlyn  yntau  yn  hytraeh — 


"  Na  fydd  leian  y  gwanwyn, 
Gwaeth  yw  Ueianaeth  na  llwyn; 
Dyred  i'r  fedw  giadeiriog, 
I  grefydd  y  gwydd  a'r  gogl" 

Yn  yr  imfed  cywydd  ar  ddeg,  denfyn 
latai  "  i  hudo  manaches  i'r  llwyn." 
Oni  ddeuai'r  un  a  fynnai,  cais  gan  y 
llatai  hudo  unrhyw  "  ddyn  deg  i'r 
coed,"  y  glochyddes  o'r  côr,  neu  yr 
abades  ei  hun.  Daw  enw  Moríudd 
hefyd  i  mewn  i'r  cywydd  hwn.  Nid 
088  yn  y  deuddegfed  cywydd,  a  elwir 
yn  y  teitl  yn  gywydd  "  1  ymddiheuro 
(sic)  merch  Ifor  Hael,"  ddim  i  brofi 
mai  merch  Ifor  oedd  y  fenyw,  ond  gel- 
wir  hi  "  Y  ferch  o'r  fynachlog  faen." 
Y  mae'n  debyg  felly  mai  mynaches 
oedd.  O  holl  gywyddau  Dafydd,  hwn 
yw'r  lledneisiaf  ei  deimlad,  ond  odid : — 

"  Pa  wedd,  eithr  o  ryfeddod, 

Y'th  gawn,  loer  eglurwawn  glod, 

Heb  fod  un,  ddyun  ddeall, 

Gar  Uaw  i  garu  y  llaH'? 

Ni  bu,  garu  gywiroed, 

Dy  fin  wrth  fy  min,  ermoed; 

Na'th  anadl  gwan  pêr  annerch, 

Na'th  wyneb   wrth  f'wyneb,   ferch." 

Dengys  y  cywyddau  hyn,  pa  wedd 
bynnag,  pa  beth  oedd  osgo  Dafydd  tuag 
at  arferion  ei  oes,  ac  nad  oedd  ferch 
deg  na  chanai  iddi,  boed  leian  neu 
beidio. 

(d).  Dyddgu. 

Canodd  amryw  gywyddau  i  Ddydd- 
gu,  a  elwir  yn  y  pedwerydd  cywydd  ar 
ddeg  o  argraffiad  Pughe  yn  ferch  leuan 
ap  Gruffudd  ap  Cuhelyn.  Dywed  yr 
awdur  ci  fyned  un  noswaith  i  dŷ  leuan, 
ao  nad  hawdd  iddo  gysgu  byth  wedyn 
oblegid  ei  gariad  at  y  ferch.  Disgi'ifia 
hi  fel  un  wallt-ddu,  a  dwg  i  mewn  i'r 
cywydd  gais  aflwyddiannus  i  fydru  darn 
o  chwedl  Peredur  fab  Efrog,  sef  yr 
olygfa  wrth  dâl  cuddigl  y  meudwy,  a 
ddyfynnwyd  eisoes.  Mewn  cywydd 
arall,  cyfíelyba'r  bardd  ei  hun,  yn  ei 
gariad  at  Ddyddgu,  i  longwr  ar  y  môr. 
Yn  y  nesaf,  denfyn  iwrch  yn  Uatai  ati, 
a  chrybwylla  am  "  Dowyn  dir  "  fel  pe 
bae  ei  chartref  hi  yno.  Nid  ymddengys 
bod  cyflwr  y  bardd  cyn  dosted  ag  y  dy- 
wed,  canys  yn  y  cywydd  nesaf.  enwir 
Dyddgu  yn  un  o  bedair  o'i  garîadau,  nid 
amgen  "  Morfudd  ŵyl,    mawr    feddyl- 


DAFYDD  AP  GWILYM. 


53 


iau,*'  Elen,  -*  Brenhinôs  arglwyddee 
gwlan  Brethyndai  bro  Eithindan," 
Dyddgu  ei  hun,  ac  un  arall  na  roddir 
ei  henw,  ond  y  dywedir  bod  **  hoU 
Wynedd  "  yn  ei  moli.  Yn  y  cywydd 
neeaf  i  Ddyddgu,  sy'n  nodedig  am  ei 
gymeriad  Uythrennol  —  pob  llinell 
ynddo  yn  dechreu  â'r  llythyren  D — dis- 
grifir  y  ferch  fel  "  Didaer  loer  o  Dudur 
Iwyth,"  a  chwyna'r  bardd  fod  ei  gyflwr 
yn  do6t  iawn  oblegid  ei  charu: — 

"  Dy  fardd  mad  yn  anad  neb, 
Digroenee  deigr  ei  wyneb!" 

Yna,  cawn  gywydd  "  Gwahoddiad 
Dyddgu  i'r  Deildy."  Gellid  tybio  mai 
yn  Sir  Aberteifi  yr  oedd  y  deildy,  canys 
dywed  y  cywydd: — 

"  Dy  wahodd,  drych  y  triphlwyf, 
I  Ddol  yr  Aeron  ydd  wyf. " 

Ond  y  mae  Dol  "  yr  "  A^on  yn 
amheus  iawn,  a  cheir  hefyd  ddarllen- 
iadau  ereül  o'r  llinell.  Eto,  y  mae 
hwn  yn  gywydd  da,  a'r  disgrifiad  o'r 
deildy  yn  dlws  iawn  : — 

"  Tra  fom  allan  dan  y  dail, 

Y  cynnes  fedw  a'n  cynnail; 
Lle  cyrch  iyrchod  rywiog  ryw, 
Lle  cân  edn,  lle  cain  ydyw! 
Eos  gefnllwyd  ysgainllef, 

A  broníraith  ddigrifiaith  gref;  . 
Nawpren  teg  eu  hwynepryd, 

Y  sydd  o  goedydd,  i  gyd; 
Lloches  adar  i  chwarae, 

Llwyn  mwyn,  llyna'r  Uun  y  mael 

I  waered  yn  grwm  gwmpas, 

I  fyny,  yn  glochdy  glas; 

0  danyn     [danom?],    eiddun    [eidd- 

om  ?]    addef , 
Meillion  aur,  myn  Myllin  nef  1" 

Sonnlr  eto  am  Ddyddgu  yn  yr  ugeinfed 
cywydd,  fel  "  Hocrell  fain  ddiell,  fwyn, 
dda,"  a  garodd  y  bardd  "  cyn  oedran 
gwra  "  Dywed  ei  bod  hi  yn  "  gyflawn 
o'r  dawn  a'r  dysg  "  ac  yn  "  gariad  di- 
anwa<ial."  Amheus  iawn  yw  darlleniad 
argraflfiad  Pughe  o  gymhares  y 
llinell  olaf — "  Yn  lath  aur,  yn  loyw  ei 
thâl."  Nid  ysgrifenasai  Dafydd  "  yn 
lath  "  yn  Ue  "  yn  llath."  Wedi  can- 
mol  Dyddgn  fel  hyn,  try'r  bardd  i  eôn 
am  Forfudd,  fel  un  wahanol  iawn,  "  yn 
oaru  rhai  a'i  oerydd.'-  Dywed  ei  bod 
hi  hdfjâ 


"  Yn    berchennog,    barch    uniawn, 
Tŷ  a  gŵr,  yn  ddyn  teg  iawn." 

Ymhellach  ymlaen,  sonia  am  ei  gẃr 
yn  curo  ei  ddwylaw  ac  yn  Uefain — 

"  Llef  beunydd  a  rydd  rwyddchwant, 
A  bloedd  am  ddwyn  mam  ei  blant.'- 

Nid  yw,  fodd  bynnag,  ynghorff  y  oy- 
wydd  yn  galw'r  gẃr  yn  "  Eiddig,"  nag 
ychwaith  yn  dodi'r  llysenw  "  Bwa 
Bach  "  arno,  fel  yr  awgrymir  ei  fod  yn 
y  teitl.  I  ddiweddu,  penderfyna'r 
bardd  ddal  at  Ddyddgu— 
"  Dewis  yr  wyf  ar  ungair 
Ddyddgu  i'w  charu,  o  chair." 

Ni  ddigwydd  enw  Dyddgu,  os  nad  o 
ddamwain,  yn  yr  un  o'r  cywyddau 
ereiU. 

(dd)   Morfudd. 

Canodd  Dafydd  liaws  o  gywyddau   i 
Forfudd — saith  a  saith  Ujgaiu,  yn  ôl  teitl 
un  cywydd  yn  argraffiad  1789: — 
"  Saith  gywydd  i  Forfudd  fain, 
Seth  hoGwgorfl',  a  eaith  ugain." 

Prin  y  mae'r  teetun  ei  hun  yn 
gwneuthur  yn  eglur  mai'r  ystyr  yw  ei 
fod  wedi  canu  cynifer  o  gywyddau  i 
Forfudd,  oud  y  mae  yn  y  llyfr  tua  han- 
ner  cant  o  gywyddau  Ue'r  enwir  hi  yn  y 
testun.  Dywedir  yn  y  teitlau  am  oddeu- 
tu  hanner  cant  arall  mai  iddi  hi  y  can- 
wyd  hwy.  Dengys  cynnwys  rhai  o 
honynt  bod  yn  debyg  mai  e,  ond  gallai 
y  rhan  fwyai  o  honynt  er  hynny  fod  wedi 
eu  canu  i  ryw  ferch  neu  ferched  ereill. 
Nodir  mewn  un  cywydd  mai  un  o  Ddy- 
fed  oedd  y  ferch  y  canwyd  ef  iddi,  ond 
ceir  enw  Morfudd  yn  y  teitl  uwch  ei 
ben. 

Geilw'r  bardd  hi  yn  ferch  Madog 
Lawgam,  ond  nid  oes  dim  o  hanes 
hwnnw  yn  hysbye.  Disgrifia  hi  fel  "  Y 
fun  o  Eithinfynydd,"  eithr  ni  wyddis 
am  le  o'r  enw,  a  chofier  fod  Dafydd 
hefyd  yn  galw  un  o'i  gariadau  ereill — 
Elen — yn  "  frenhines  brethyndai  bm 
Eithindan."  Am  Forfudd  dywedir 
mewn  mwy  nag  un  cywydd  mai  "  o 
Wynedd  yr  henyw;"  ond  mewn  ereill, 
danfonir  Llalai  ati  i  Lanbadarn;  dy- 
wedir  fod  y  bardd  yn  ei  cheisio  "  goris 
Llys  Ifor, ' '  ac  wedi  ei  gweled  wrtb  Wern 
y    Talwm.      Awgrymir   mai    ar    "  oror 


54 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


D.yfi  "  yr  oedd  hì  yn  byw  ar  ôl  ei  phriodi 
â'r  "  Bwa  Bach;"  ac  wrth  gwyno'r  hel- 
.ynt  fu  arao  am  ei  dwyn,  dywed  y 
bai'dd — 

"  Ym  Mynyw'r  wyf,  ddyn  hoywfar^ 
iYm  Müu  yr  haeddaist  fy  mâr." 

Gellid  easglu  oddiwrth  un  cyfeiriad  ati 
mai  lleian  oedd  hi.  Yn  un  o  gywyddau 
Dyddgu,  fel  y  gwelsom,  sonnir  am  dani 
eÌBoes  fel  gwraig  briod.  Felly,  digon  an- 
sicr  yw  pob  sôn  am  ei  chartref  a'i  hanes 
yn  ŷ  cywyddau  eu  hunain,  er  mor  ben- 
'dant  yw'r  teitlau  y  gwelwyd  yn  dda  eu 
dodi  üwch  eu  peoinau.  Eto,  gellir  casglu 
ystori  am  Forfudd  o'r  cywyddau.  Peth 
arall  yw  pa  faint  o'r  ystori  sydd  wir,  a 
pha  gyfran  sy  ddychymig,  pa  faint  o 
honi  sydd  waith  Dafydd  ei  hun,  a  pha 
bethau  a  chwanegwyd  ati  gan  gopîwyr. 
Gwnaed  hynny,  yn  ddiameu,  canys  y 
mae'r  copîau  diweddaraf  yn  aml  yn 
llawnach  na'r  rhai  cynaraf.  Hyd  oni 
chaffer  yr  holl  gywyddau,  o  bob  llaw- 
ysgrif  a't  ei  gilydd  a'u  cymharu,  bydd 
y  testun,  o  ran  ffurfiau  gramadegol  ac 
ystyr,  yn  gwbl  ansicr,  a  beimiadaeth 
fanwl  a  saiadwy  ar  yr  iaith  a'r  cyn 
nwys,  fel  gwaith  Dafydd,  yn  amhosibl. 
Yrna,  ni  cheisir  ond  rhoddi  syniad  am 
gynnwys  a  gwerth  y  pethau  a  briodolir 
iddo,  fel  Uenyddiaeth ;  eithr  yn  y  dyfyn- 
ladau,  derbynnir  o'r  llawysgrifau  rai 
darlleniadau  a  ystyrrir  yn  well  na'r 
hyn  a  geir  yn  argraffiad  1789. 

Efallai  nad  oedd  Morfudd  ond  enw  a 
roddai'r  bardd  ar  lawer  merch  a  dynnai 
ei  sylw.  Eto,  fel  y  dywedwyd,  yn  y 
cywyddau  Ue'r  enwir  hi,  ac  mewn  ereill 
nad  yw  ei  henw  ynddynt,  ond  y  eydd 
fel  pe  baent  yn  awgrymu  rhyw  gysyllt- 
iad  â'r  lleill,  ceir  math  ar  ystori  sy'n 
ymglymu  am  ei  henw.    Dilynwn  honno. 

Edrydd  Dafydd,  ynteu,  ei  hanes  yn 
gweled  merch  hardd  yn  Ehosyr,  neu 
Niwbwrch,  ym  Môn,  ar  ddydd  gwyl 
Bedr.  Nid  yw'n  ei  henwi,  ond  y  mae'r 
amgylchiadau  yn  ddechreuad  da  i'r  ys- 
.  tori.  Yr  oedd  y  ferch  honno  yn  myned 
i  ryw  lofffc  yn  y  dref,  a'r  bobl  yn  edrych 
ami  mewn  syndod,  Dafydd  yn  eu  plith. 

"  Ehyfedd  fu  gan  y  lluoedd, 
Ehodd  o  nef,  y  rhyw  ddyn  oedd," 


meddai.  Prynodd  yntau  win,  a  gyrrodd 
yn  rhodd  iddi.  Nr  fynnai  hithau  mo'r 
gwin,  eitlir  tywalltodd  ef  am  ben  y 
gwas.  Yn  nesaf,  gwelodd  hi,  ond  odid, 
"  yn  aur  o'r  pen  bwygilydd," 

"  Yn  gwrando  ar  salm  Balchnoe 
Yng  nghor  Bangor  Ddeiniol,  ddoe." 

Gwnaeth  rhai  "  Falchnoe  "  yn  gerdd- 
or  enwog  ar  bwys  y  cyfeiriad  hwu,  ond 
y  mae'r  darlleniad  yn  amheus  iawn. 
Ceir  "  balch  noe  "  yn  un  o  englynion 
Gruffudd  ap  Maredudd  ap  Dafydd  i 
ddydd  Sul,  ond  ei  ystyr  yno  yw  "  Noe 
(neu  Noah)  falch."  Beth  bynnag  am 
hynny,  cwyna  Dafydd  ei  boen  o  blegid 
y  ferch  a  welodd,  gan  ddywedyd  nad 
oedd  derfyn  ar  ei  hiraeth  am  dani : — 

"  Hwy  trig  na  môr  ar  y  traeth 
Herwr  Gwen  yn  ei  hiraeth." 

Cân  i'w  gwallt  a'i  phenwisg  hi,  neu 
ryw  ferch  arall,  ac  i'w  harddwch  di- 
gyff  elyb :— 

"  Ei  chlaerwin  fin  chwerthinog, 
A'i  grudd  fel  rhosyn  y  grog. " 

Aeth  ei  ddiUad  yn  lleicion  am  dano 
oherwydd  ei  hiraeth,  ac  o'r  diwedd,  den- 
fyn  yr  wylan  yn  llatai  ati.  Y  mae  mwy 
o  gamp  ar  ei  ddisgrifiadau  o'r  wylan  nag 
y  sydd  o  angerdd  yn  ei  gariad.  Meddai 
wrth  yr  aderyn: — 

"  Dilwoh  yw  dy  degwch  di, 
Dam  fel  haul,  dyrnfol  heli; 
Ysgafn  ar  don  eigion  wyd, 
Esgudfalch  edn  bysgodíwyd; 
Yngo'r  aet,  wrth  yr  angor, 
Lawlaw  a  mi,  lili  môr; 
Llithr  unwaith,  llathr  ei  hannwyd, 
Lleian  ym  mrig  Uanw  môr  wyd." 

Yna,  cyffelyba'r  ferch  i'r  tair  rhiain 
odidog  gynt,  Policsena,  Diodema,  a 
Helen,  a  the^ach  byth  yw  hithau : — 

"  Chwaer  yw  hon,  lon  oleuloer, 

Undad  i'r  lleuad  a'r  lloer, 

A  nith  i  des  ysblennydd, 

A'i  mam  oedd  wawr  ddinam  ddydd." 

Sonia  am  "  aredig,  hau,  medi,  a  chy- 
wain  serch,"  a  chwyna  anwadaled  oedd 
y  ferch  a  eilw  "  Fy  nuwies  addfwyn  ieu- 
anc."  O'r  diwedd,  disgrifia  ef  ei  hun  yn 
torri  ei  galon  o  gariad,  ac  yn  marw,  a'r 
modd  y  cleddid  ef: — 


BAFYDD  AP  GWILYM. 


55 


"-  Mùinau  mewn  bedd  a  gleddir 

iYm  mysig'  dail  a  maswgoed  îr; 

Arwjl  o  f edw  irion 

Yfory  a  giaf,  dan  frig  onn; 

Amdo  wenwisg  amdanaf, 

'A  lliain  hoew  feiUion  haf 

Ac  jBgrin  i  geisio  gras 

Im  o'r  irddail  mawr  urddas, 

Ac  elor  o  wyth  gwialen, 

A  blodau  llwynau  yn  líen; 

Y  mae  gwylanod  y  môr 

A  ddon'  fil  i  ddwyn  f'elor." 

0  "  lyfrau  dail  "  y  darllenid  y  gwaB- 
anaeth;  ym  medw  Gwynedd  y  byddai'r 
bedd;  canai'r  gôg  rhag  ei  enaid— 

"  Ar  irgoed  fal  yr  organ, 
Paderau  ac  oriau'n  gall, 
A  llaswyrau,  llais  arali; 
Fferenau  a  phôr  annerch 
A  igaf,  fis  haf,  gofwy  serch; 
Aed  Duw  i  gynnal  oed  dydd 

1  baradwys  â'i  brydydd!" 

A  chymryd  popeth  at  ei  gilydd,  dyma 
un  o'r  rhai  goreu  o'i  gywyddau  serch. 
Er  ei  ysgafned,  cawn  ynddo  rywfaint  o 
lawnder  ac  undod,  gyferbyn  â  chwteu- 
rwydd  digyewllt  cymaint  o  honynt.  Y 
mae'r  un  peth  yn  wir  hyd  fesur  Uai  am 
y  cywydd  sy'n  disgi-ifio  pererindod  y 
ferch  o  Fôn  i  Fyn^^w  i  geisio  maddeu- 
ant  "  am  ladd  ei  gwas  dulae  dig,  Poen- 
ydiwr  cul,  poenedig. "  Mynegir  ba 
ffordd  yr  âi,  ac  erfynnir  ar  bob  afon  a 
groesai  fod  yn  fwyn  wrthi.  Anfynych  y 
daw  Dafydd  mor  agos  i  ledneisrwydd 
oanu  serch  ei  ganrif  ar  ei  oreu,  fel  y 
ceir,  er  engrhaifft,  yn  sonedi  Dante  neu 
Petrarca.  Yn  hytrach  na  dymuno  drwg 
iddi.  fel  y  gwna'n  fynych,  y  mae  yma'n 
barod  i  faddeu: — 

"  Maddeuant  Mair,  neddair  nawdd, 
I'm  ileddf  wylan  a'm  lladdawdd; 
Diau  mae  im  a'i  diaur, 
Mlnnau  a'i  maddau  i'm  haurl" 

Y  cam  neeaf  yn  yr  ystori  yw  fod  Mor- 
fudd — enwir  hi  yn  y  cywydd  hwn — wedi 
ymgredu  â'r  bardd,  a  chawn  fwy  nag 
arfer  o  angerdd  yn  ei  eiriau  wrth  fyn- 
egi  ei  lawenydd.  Teimlai  "  yrddwaew 
o  aeroh,"  a  gwell  ganddo  Iw  Morfudd 
na  phob  rhodd  arall : — 


"  Cred,  Eluned  oleuni, 
A  roes  da  ei  moes  i  mi, 
O  drefn  ei  llaw  fodrwyfaich, 
0  ddyhewyd,  bryd,  a  braich, 
Y  car  fi,  rhi  rhywogaeth, 
0  char  yr  âb  ei  mab  maeth. 

Ys  gwaedwng  yw,  os  gwedir; 
Ys  gwyn  fy  myd  yw,  oe  gwirl 
Ni  feddais  fudd  o  gwbl-fodd, 
Erioed,  er  pan  rhoed  y  rhodd, 
Cyetal  ei  gael  gan  hael,  hwn, 
Od  ydyw  yn  rhodd  didwn; 
Nid  gem  ofered  gymwyll, 
Nid  bedw  glyn,  nid  dillyn  twyll 
Eurychwaith;  Mab  Mair  uchaf, 
A'i  Ìaw  wnaeth,  drwy  olew  Naf, 
Sel,  a  Duw  a'i  hinseiliawdd, 
Yn  grair,  o'i  neddair  a'i  nawdd; 
Llw  i  Dduw  o'i  Uaw  ddeau, 
Llyna  od  gwn  llw  nid  gau ! " 

Yna,  yn  rhediad  yr  ystori,  gellid 
gosod  nifer  o  gywyddau  yn  adrodd  hanes 
cariad  y  ddau.  Y  maent  yn  llawn 
prydferthwch  o  bob  math,  ac  o  gynefìn- 
dra  rhyfeddol  à  natur  wyllt.  Yr  oedd 
gwallt  y  ferch — ni  cheir  enw  Morfüdd 
yn  y  cywydd — fel 


"  Aur  melyn  am  ewyn  môr, 
Tresi  mân  tros  ei  mynwor; 
Bargod  haul  goruwch  brig  ton, 
Llurig  euraid,  lliw'r  goron." 


Disgrifir  Morfudd  yn  "  chware  cnau  '•'• 
i'w  law,  ac  yn  plethu  torch  fedw  neu 
dalaith  o  blu  paim  iddo'n  anrheg.  Mell- 
tithia'r  niwl  a'i  liuddiodd  rhag  dyfod  i'w 
gyfarfod,  gydag  afradlon  ffanei  a  medr — 
y  niwl  yn  cuddio'r  wlad  fel  "  ennaint 
gwrachîod  annwn,"  ac  yntau'n  ym- 
Iwybro  trwyddo, 

"  Lle'r  ydoedd  ymhob  gobant 
EUyllon  mingeimion  gant!" 

Ymbilia,  brj'd  arall,  â'r  don  na  ludd- 
iai  ef  at  ei  gariad,  a  ohawn  ganddo  gys- 
tal  dam  o  farddoniaeth  y  môr  sng  a  gan- 
wyd  nemor  dro.    Dywed  am  y  don : — 

"  Ni  bu  organ  na  thelyn, 
Na  thafawd  difeiwawd  dyn, 
Duwiealiw,  nad  gwell  d'oelef, 
Fordwy  glas,  a'th  fawrdeg  lef !"- 


16 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


Yna,  duchana'r  daran  a  ddychrynodd 
y  ferch.  Geilw  hi  yn  bob  enw.  Cawn 
yma  bob  arwydd  o  barhad  y  canu  mell- 
tith,  o'r  melltithio,  y  dyfyd  Diodorue 
am  dano  ymhlith  y  Galiaid  gynt,  hyd 
felltithion  y  beirdd  Gwyddelig  a  duch- 
anu  ac  ymsennu'r  glêr  Gymreig: — 

"  Twrf  a  glyw  pob  tyrfa  glau, 
Tarw  cryg  yn  torri  oreigiau ; 
Gwiddon  goch  yn  gweiddi'n  gau, 
Gwrach  hagr,  dan  giiro'i  chawgiau; 
Rhegain  garm  rhyw  gŵn  gormes, 
Ehugl  groen  yn  rhoi  glaw  a  gwree; 
Nid  gwaeth  wrth  fyned  o'i  gwâl 
Er  bremain  o'r  wybr  wamal, 
Oni  bai  faint,  mewn  brarnt  braw, 
Ofn  deuddyn  a  fai'n  dyddiaw ! — 
Arw  fleiddia&t,  oerfel  iddi 
Am  ysgar  meinwar  a  mi!" 

Eto,  ynghanol  yr  holl  felltithio  i  gyd, 
ni  fedrai'r  bardd  beidio  âg  edmygu 
mawredd  y  daran.  Nid  o  fregedd  y 
canwyd  lünellau  nerfus  fel  hyn: — 

"  Taro  a  wnaeth,  terwyn  oedd, 
Trwet  taran  tros  y  tiroedd, 
A  ffrydiaw  croewlaw  creulawn, 
A  phoeri  mellt  yn  ffrom  iawn  1 
Taran  a  ddug  trinoedd  yn, 
Trwst  arfau  wybr,  tros  derfyn; 
Tân  aml  a  dẃr  tew'n  ymladd, 
Tân  o  lid,  dwr  tew'n  ei  ladd; 
Clywais  fry,  ciliais  o  fraw, 
Cawrlais  utgorn  y  ourlaw ; 
Canu  trwmp  o'r  wybr  gwmpafi, 
Curo  glew  ar  bob  craig  las ; 
Creglef  yn  dryllio  creiglawr, 
Crechwen  o'r  ffurfafen  fawr!" 

Odid  fawr  gael  erioed  mewn  geiriau 
gymaint  o  sŵn  ac  yebryd  y  Daran. 
Cymharer  eto'r  cywydd  i  yrru'r  Gwynt 
yn  llatai.  Y  mae  hwnnw  yn  llawn  o'r 
iin  afiaith  ysblennydd,  gwaith  gŵr  a 
wyddai  gydymdeimlo  â  phob  cynneddf 
ar  Natur: — 

"  Yr  wybrwynt,  helynt  hylaw, 
Agwrdd  drwst,  a  gerdda  draw, 
Gwr  oerias  wyd,  garw  ei  sain, 
Drud  byd,  heb  droed,  heb  adain; 
Uthr  wyd,  mor  aruthr  y'th  roed, 
O  bantri  wybr,  heb  untroed, 
A  buaned  yr  hedy 
Yr  awron  dros  y  fron  fry  I 
Noethud  twyn,  cyd  nithud  dail, 


Ni'th  dditia  neb,  ni'fch  atail 
Na  llu  rhugl,  na  Uaw  rhaglaw, 
Na  Uafn  glae,  na  ílif,  na  glaw ! 
Ni'th  wyì  drem  i'th  wâl  dramawr, 
E'th  glyw  mil,  nyth  y  glaw  mawr; 
Rhad  Duw  wyd  ar  hyd  daear, 
Rhuad  blin  doriad  blaen  dâr!" 

A  mawredd  diameu  pethau  fel  hyn, 
oymharer  yegafn  dlysineb  ei  ddisgrifìad- 
au  o  goed  a  blodau  ac  adar.  Y  mae'r 
llwyn  fel  plas — 

"  Tyfiad  heb  naddiad  neddyf, 

Tŷ  ar  un  piler  y  tyf." 

Gwêl  y  llwyn  banadl  dan  ei  flodau 
goludog — "  Barrug  haf  ydyw  brig 
hwn!"  meddai.  Nid  oedd  "fodd  nad 
angel  a'i  igwnaeth — 

"  Angel  mwyn,  yng  ngwely  Mai, 

0  baradwyB  a'i  brodiai!" 

Weithiau,  byddai'r  ysgyfamog  neu'r 
bugail  yn  dychrynu'r  ferch,  a'r  bardd 
yn  eu  melltithio  â'i  hoU  egni,  Bryd 
arall,  danfonai  yntau  ei  lateion,  y  Cy- 
%log»  yr  Eog,  unrhyw  greadur  gwyllt. 
Disgrifia  hwy  gyda  ffansi  doreithiog; 
rhydd  iddynt  negesau  mewn  geiriau  na 
wëwyd  erioed  eu  cywreiniach — 
"  Gofyn  oedd  gyfiawn  iddi, 
Ddyn  fain  deg,  ddwyn  f'enaid  i!" 

Byddai  ar  brydiau  yn  curo  wrth  ddrws 
tŷ  ei  gariad  yn  yr  ia  a'r  oerfel,  dro 
arall  yn  edliw  ei  hanwadialrwydd  mewn 
llinellau  digyffelyb.  Ymha  iaith  o'r  byd 
y  dywedid  hyn  cystal  âg  yn  Gymraeg? — 

"  Gweniaith  brydferth,  a  ohwerthin, 

Erioed  a  fu  ar  dy  fin !" 

Cynghorai'r  Brawd  Llwyd  ef  ym- 
wrthod  â'i  garu  a'i  ganu,  er  mwyn  ei 
enaid.  Meddai  hwnnw,  o'i  ofal  am 
dano : — 

"  Ymogel  drawB  magl  draserch, 
Ymogel  mwy  maglau  merch!" 

Ond  ni  fedrai'r  bardd  ymryddhau,  pe 
mynasai.  Pa  fodd  y  byddwn  rydd  o'r 
fagl,  meddai,  "  A  minnau  ....  ynddi 
yn  gweiddi  yn  gaeth?" 

O'r  diwedd,  daeth  y  Gôg  â'r  newydd 
iddo  briodi  Morfudd  âg  arall.  Ni  chred- 
ai  yntau  hynny.  Oni  phriodwyd  Mor- 
fudd  âg  ef  yn  y  coed  gan  Fadog  Bea- 
fraa?— 


DAFYDD  AP  GWILYSI. 


S7 


"  Taw  a'm  gwaiwor  am  forwyn — 
Y  llais  ni  chredaf  i'm  Uwynl 
E'm  rhoddes  liw  tes  Iw  teg 
Na  chawn  gan  unferch  ohwaneg; 
Llw  a  chred,  myn  y  bedydd, 
I  mi  dan  ganghenni  gwŷdd, 
A  rhwjmŵw  llaw,  yn  y  llwyn, 
Yn  ddiddig  â'i  bardd  addwyn, 
Myn  Mair!  a  bu  ofiEeiriad 
Madog  Benfras,  mydrwas  mad!" 

Ond  ymddengys  mai'r  Gôg  oedd  yn 
iawn.  Priodwyd  Morfudd  â  Chynfrig 
Cynin,  "  Y  Bwa  Bach."  Eto,  ar  dro 
yn  unig  y  ceir  dim  tebyg  i  leferydd  BÌora 
drist  yng  nghanu  Dafydd,  er  maint  ei 
gwyno.  Cawn  ryw  iae  o  hynny  yn  y 
neges  a  rydd  i'r  Cyffylog  i'w  dwyn  at 
Forfudd : — 

"  Mynag,  ednan  o'r  mynydd, 
Fy  mraw  caeth,  fy  mriwiau  cudd. 
Nid  llai  y  oerid  ei  llun 
A'i  glwysfryd  ar  y  glasfryn, 
Mwy  na  phan  fu  gu  ei  gwedd 
Yn  forwyn  deg,  dan  fawredd." 

Ymbilia  hyd  yn  oed  ar  Ddwynwen — 
hen  dduwies  Serch  a  aeth  yn  Santes, 
feallai — ei  gynorthwyo.  Ceir  un  cy- 
wydd  yn  disgrifio  pa  fodd  y  dug  For- 
fudd  oddi  ar  ei  gẃr,  pan  oedd  y  tylwyth 
wedi  meddwi,  ond  y  mae'n  ddigon  eicr 
na  chanodd  Dafydd  y  oywydd  hwnnw, 
o  leiaf  yn  y  Uun  sydd  amo  yn  y  copi  ar- 
graSedig.  Eto,  ei  dwyn  a  wnaeth,  yn 
ól  cywyddau  ereill,  ac  y  mae  gorfoledd 
gvvr  wedi  gwneuthur  camp  felly  yn  y 
llinellau  hyn : — 

"  Fy  myd  wen !  mi  yw  dy  ŵr, 
A'th  was  i'th  burlas  barlwr; 
Dy  wely  yw'r  llawr  deiliog, 
Dy  organ  a  fydd  cân  côg; 
Dy  loches  cynnes  yw'r  coed, 
Tegan  wyt  ti  mewn  tewgoed  1 
A'th  drwe,  ail  Fenws  feinir, 
Feddal  wieg  o'r  hafddail  ir; 
Glwysbryd  wisg  o  ddail  glasbren 
A  fu  wisg  i  Efa  wen, 
Cei  dithau,  wên  heulwen  ha, 
Olofaidd  wisg,  ail  Efa; 
Efa  wyd,  y  ddyn  wiw  fau, 
Adda,  f'annwyl,  'ddwyf  finnau  1" 

Ond  nid  hir  y  pery  pethau  fel  hyn  _yn 
V  bvd  drwg.  Rhoed  cyfraith  ar  Dda- 
fydd,  medd  y  teitlau  yn  y  llyfr.  Y  mae 
petb  sail  i'r  casgliad  hwnnw,  feallai,  yn 


y  cywydd  ei  hun,  ond  y  mae  Dafydd, 
erbyn  hyn,  ymhell  oddiwrth  ledneis- 
rwydd  yr  adeg  yr  ymgredodd  Morfudd 
âg  ef.  Y  mae  bellach  yn  addef  mai  ffol 
oedd  iddo  ei  dwyn,  ac  yn  dechreu  ofni 
am  ei  groen: — 

■"  Yb  diriaid  nad  ystyriais, 
O'th  gael  y  bu  annoeth  gais; 
Ni  bu  anrheg  na  neges, 
Eithr  fy  Uadd,  waeth  ar  fy  llesl" 

Dymia    igodwm      gwaethaf      Dafydd. 
Ond  hwyrach  mai  dyna'r  praw  fod  yr 
ystori'n  wir!    Eto,  ni  fedr  ymwrthod  â 
Morfudd  ychwaith,  canys  goîyn: — 
"  Oes  i'm  obaith  fyth  weithion 
O'th  weled  ti,  wytiiliw  ton?" 

Gorfu  iddo,  medd  yr  hanee,  ei  hedfryd 
i'r  Bwa  Bach,  ac  ymddengye  bod  un 
eywydd  yn  cadarnhau  hynny.  Yu 
hwnnw,  y  mae  yntau  beth  yn  nes  i'r 
jstad  briodol  ar  feddwl  carwr  mor  gywir 
âg  y  mynnai  ef  ei  fod,  canys  dywed  fel 
hyn :— 

"  Dos,  fau  enaid,  yn  gwbliaoh, 
A  Duw'n  borth  it,  y  dyn  bach; 
Dos  yn  iach,  gadarnach  ged, 
Dengwaith  gwae  fi  o'r  dynged!" 

Y  mae  cywydd  arall  yn  dangos  mai'r 
gyfraith  a  ymyrrodd  yn  y  mater,  ac  y 
bu  raid  i'r  bai"dd  dalu  iawn  am  ei  weith- 
redoedd,  onid  oedd  "  Heb  ddyn,  heb 
dda,  'n  gla  mewn  glyn."  Yn  ol  y  teitl- 
au,  talodd  gwŷr  Morgaimwg  y  ddirwy 
drosto,  a  chanodd  yntau  gywydd  yn 
danfon  yr  haul  i  Forgannwg  i'w  ben- 
dithio  am  eu  caredigrwydd.  Rhydd  glod 
uchel  i  Forgannwg,  y  mae'n  wir,  ond 
nid  yw'n  crybwyll  dira  am  y  ddirwy  yn 
y  cywydd.  Cawn  rai  cywyddau  i  For- 
fudd  wedi'r  ddryglam  uchod.  Y'^n  un  o 
honynt,  sydd  dra  amheuH,  ceir  y  llinell- 
au  hyn,  a  ddodir  yng  ngenau  Mor- 
f udd :— 

"  Mwy  carwn  ôl,  mewn  dolgoed, 
Dibrudd  drin,  dy  ebrwydd  droed, 
Na'm  godlawd  ŵr  priawd  prudd 
Ne  a  ddeiryd  i'w  ddeurudd; 
Fo  yw'r  briddell  ddichellddu, 
Dithau'm  henaid  cannaid  cu!" 

Yn  y  dam  a  eilw'r  Uyfr  yn  "  gywydd 
olaf  i  Forfudd,"  y  mae  ef  yn  adolygu'.'r 
helynt,  ac  yn  gofyn  i  Dduw  ac  lesu 
faddeu  iddo: — 


58 


LLENYDDIAEra  Y  CYMRY. 


"  Y  Drindod,  cyn  cydfod  cwjd, 
Mawr.ferw,  a  Mab  Mair  Forwyn, 
A  faddeuo  'ngliam  dramwy, 
Amen,  ac  ni  chanaf  mwy!" 

Ceir  yn  yr  "  Ychwanegiad  "  ar  ddi- 
wedd  y  llyfr  arnryw  gywyddau  ereiil  i 
Forfudd,  ond,  a  chaniatau  mai  Dafydi 
a'u  gwnaeth,  ni  chwanegant  ddim  at  ein 
gwybodaeth  am  y  ferch  y  canodd  gy 
maiut  iddi. 

(e)   Cywyddau    EreiU. 

Ceir  yn  y  llyfr  nifer  o  gywyddau  i 
ferched  ereill,  ond  nid  oes  fodd  olrhaia 
hanes  un  o  honynt.  Enwa  rai  beh'dd  y 
gwyddis  rywbeth  am  danynt,  megis 
Mab  y  Cyriog,  a  chyfeiria  at  liaws  o 
enwau  o'r  Ehamantau  a  bucheddau'r 
Saint,  CaÌB  fydru  rhai  damau  o'r 
Bhamantau,  megis  hanes  Peredur  a'r 
frâu,  a  hanes  troi  Blodeuwedd  yn  dyllu- 
an ;  ond  ni  ddeil  ei  waith  i'w  gymnaru 
am  funud  â  symledd  iaith  rydd  y 
chwedlau.  Cwta  a  charpiog  yw,  a  Uawn 
geiriau  llanw  sy'n  andwyo'r  ystori.  Cy- 
feiria  at  ddefodau'r  Eglwys  yn  fynych, 
a  chawn  gySes  ei  fíydd,  gyda  golwg  ar 
fywyd,  yn  ei  ddadl  â'r  Brawd  Llwyd. 
Cynghorodd  y  Brawd  ef  i  beidio  â  chai'u 
merch.     Meddai  wrtho: — 

"  Llaesa  boen  y  dydd  a  ddaw, 
Lles  yw  i'th  enaid  beidiaw; 
A  thewi  â'th  gywyddau, 
Ac  arfer  o'th  baderau; 
Nid  er  cywydd  nag  englyn 
Y  prynodd  Duw  enaid  dyn." 

Nid  felly  y  tybiai  Ddafydd.  Credai 
nad  oedd  Duw  mor  greulon  a  cholli 
enaid  gŵr  mwyn  am  garu  merch,  ac  mai 
dywedyd  celwydd  yr  oedd  yr  offeiriaid, 
gan  "  ddarllain  ben  grwyn  defaid." 
Fel  hyn  yr  amddiffynnai'r  bardd  ef  ei 
hun : — 

"  Tri  pheth  a  gerir  drwy'r  byd, 
Gwraig,  a  hinon,  ac  iechyd; 
Merch  fydd  decaf  blodeuyn 
Yn  y  nef ,  ond  Duw  ei  hun ! 
O'r  nef  cad  pob  digrifwch, 
Ac  o  uffern  bob  tristwch. 
Cyh  rheitied  i  mi  brydu 
Ag'  i  tithau  bregethu. 
Pan  fo  cystal  gan  bob  dyn 
Glywed  pader  âg  englyn, 
A  chan  forwynion  Gwynedd 


Gly wed  cy wydd  o  faswedd, 
Mi  a  ganaf,  rayn  fý  llaw, 
Y  paider  fyth  heb  peidiaw; 
Hyd  hynny,  mefl  i  Ddafydd 
0  chân  bader  ond  cywydd!" 

Ychydig  o'r  canu  a  briodolir  iddo  sydd 
yn  y  mesur  hwn,  a  elwir  yn  "  draethod- 
yn,"  ac  a  arferid  yn  ddiau  gan  y  Glêr, 
ond  y  mae'n  nodedig  mai  ar  y  mesur 
hwn  y  mae  rhai  o'r  pethau  tebycaf  a 
geir  yn  ei  waith  i  gerdd  hanes.  Eto,  y 
mae'n  anaheus  ai  ef  a'u  oanodd  i  gyd. 
Sonnir  yn  un  o  honynt  ("  Y  Ceiliog 
Rhedyn  a'r  Grugionyn  "),  am  Foel 
Eilio,  Eryri,  a  Pharc  y  Glyn,  sef  parc 
Glyn  Llifon,  yn  ddiau,  a  elwir  felly  hyd 
heddyw.. 

Cân,  fel  y  dywedwyd,  i  adar  ac  ani- 
feiliaid  f^yiltion  lawer;  yn  wir,  bywyd 
yr  awyr  agored  a  g«ir  yn  ei  weithiau. 
Nid  yw  ei  foes  mor  firain  â  moes  y 
Rhamantau,  ac  nid  yw'n  disgrifio 
gwisgoedd  mor  fanwl  â  hwy.  Ei  ddis- 
grifiadau  o'i  brofiad  mewn  lletyau  oy- 
ffredin  yw'r  unig  bethau  sy'n  manylu 
rhywfaint  ar  arferion  bywyd  tan  do,  a, 
pherthyn  sylwedd  y  cerddi  hynny  i  rai 
o'r  chwedlau  bras  a  adroddes  Boccímîcìo 
a  Chaucer.  Crybwylla  rai  o  chwareuon 
ei  oes,  megis  "  chware  dragwn," 
"  chware  cnau,"  a'r  ddawns  haf  yn 
Llanidloes.  Duchana'r  "  delyn  ledr  " 
hefyd,  fel  peth  newydd,  anheilwng  i'w 
gymharu  â'r  delyn  rawn,  oedd  glod- 
fawr  yng  "  Nghymru  ddigi'if  gynt." 
Bardd  ieuenctid,  harddwch,  Uawenydd. 
a  chariad  ydoedd,  a  phennaf  dristw-ch 
henaint  ac  angau  iddo  ef  ydoedd  eu 
bod  yn  dwyn  y  pethau  hynny  oddiarno. 

Ni  ellir  yn  awT,  a  dichon  na  ellir  byth, 
fod  yn  berffaith  sicr  ai  ef  a  ganodd 
bopeth  a  briodolir  iddo.  Y  mae  Ilawer 
peth,  yn  enwedig  profion  iaith,  a  di- 
weddarwch  y  copîau,  yn  awgrymu  nad 
ef  oedd  awdur  rhai  o'r  darnau  tlysaf 
sydd  tan  ei  enw.  Er  hynny,  dengv8  v 
glod  a  gafodd  drwy'r  oesau  faint  ei  ddy- 
lanwad.  Ni  ddichon  mai  ef  a  luniodd 
ac  a  berffeithiodd  y  cywydd,  er  na  cheir 
engrhaifft  ddiameu  o'r  mesur  hwnnw 
cyn  ei  amser  ef.  Eto,  y  mae'r  ymr^'son 
â  Gruffydd  Gryg,  yn  gystal  â  chyfeiriad 
Dr.  Gruffydd  Roberts  at  y  gosod  a  fu 
amo  ef  ac  ereill,  am  dorri  ar  draws  yr 


y  CYWÍDDWYR  CYNARAF. 


69 


lien  draddodiadau,  yn  profi  na  bu  iddo 
glod  bob  amser  ym  mysg  y  beirdd,  ac  yn 
dangos  ei  fod  yn  awdur  pethau  newydd- 
ion.  Y  tebyg  y^v  fod  llawer  o  lenydd- 
iaeth  cyfnod  y  newid,  rhwng  cwymp 
Llywelyn  ap  Gruffudd  a  chyfodiad 
Dafydd  ap  Gwilym,  wedi  colli,  a  bod  yn 
y  cyfnod  hwnnw  symudiad  graddol  oddi- 
wrth  yr  hen  safonau,  o  ran  deunydd  a 
mesur.  Awigrymir  hynny  gan  nodwedd 
yr  engrheifEtiau  o'r  mesurau  a  roddir  yn 
y  gramadeg  a'r  rheolau  a  elwir  ar  enw 
Edem  Dafod  Aur.  Er  bod  yng  ngweith- 
iau  Dafydd  amn  w  bethau  tebyg  i  ddull- 
iau'r  Trofaduriaid,  prin  y  gellir  dywed- 
yd  ei  fod  wedi  benthyca  yn  ddigyfrwng 
oddi  arnynt,  ac  nid  effeithiodd  eu  me^ur- 
au  hwy  ar  farddoniaeth  Gymraeg  o 
gwbl,  gan  na  ddaeth  yr  acen  wastad  i 
mewn  hyd  oni  chynefìnodd  y  Cymry  â 
phrydyddiaeth  Saesneg.  Dengys  bal- 
edi'r  imfed  ganrif  ar  bymtheg  eu  bod 
yu  methu  meietroli'r  acen  reolaidd. 

Nodwedd  lenyddol  amlycaf  Dafydd 
yw'r  fíansi  doreithiog  a'r  ddawn  a 
ddaeth  i'r  golwg  yn  llenyddiaeth  Lloegr 
yn  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg,  yng 
ngweithiau'r  rhai  y  gellid  eu  galw  yn 
Ysgol  Gynu-eig — Donne,  oedd  o  deulu 
Cymreig;  Herbert  a  Vaughan,  a  aned 
yng  Nghymru,  ac  a  fedrai  Gymraeg;  a 
Traheme,  ynta,u,  yn  ol  pob  tebyg,  yn 
Gynu'o.  Nid  yw  Dafydd,  y  mae'n  wir, 
mor  ddifrif  â  hwy;  ond  yn  eu  hawydd  i 
fynegi  syniad  trwy  wrthrych,  ac  yn 
nawn  eu  llinellau  diarhebol,  tebygant  i 
Ddafydd  a'i  ddisgyblion  yn  enwedig. 
Sonia  vsgrifennvdd  yn  y  "  Cítmbridge 
Modem  History  "  (Cyf.  IV.  t.d.  770), 
am  osgo  Vaughan  tuag  at  natur.  Dy- 
wed  mai  addurn  i  fywyd  dyn  oedd  natur 
gan  íeirdd  Seisnig  oes  Elizabeth,  ond 
ei  bod  yn  Uawer  mwy  i  Vaughan. 

"  Vaughan,"  meddai,  "  never  con- 
Bciously  expresses  such  a  do^trine  of  the 
independence  of  nature  as  later  poets 


have  expres8ed.  iYet  hie  poetry  is 
filled  with  unconscious  e^pressions  of 
that  independence.  He  can  write  thus 
for  instance  of  a  fallen  tree : 


"  Sure  thou  didst  flourish  once;  and 

many  springs, 
Many    bright    mornings,  much  dew, 

many  showers 
Passed    o'er    thy   head;    many    light 

hearts  and  wingB, 
Which  now  are  dead,  lodged  in  thy 

lÌYÌng  bowere.."- 

True,  the  poem  goes  on  to  trace  a 
fanciful  connection  between  the  tree  and 
a  murdered  man ;  yet  its  real  inspiratioû 
comes  from  Vaughan's  sense  of  the 
tree  as  something  to  be  loved  and 
pitied,  like  a  human  being." 

Cymharer  cywydd  Dafydd  i'r  Fedwen 
a  dorrwyd  i  fod  yu  bawl  haí  yn  Llanid- 
loes  â'r  dyfyniad  uchod: — 

"  Llety  i  mi  a'm  Uatai 

Oedd  dy  glos  ym  mernos  Mai, 

Pan  oedd  wrth  gyngor  morwyn 

D'annedd  er  llynedd  yn  Uwyn! 

Ni  chwsg  aderyn,  ni  chân 

Meinlef  ar  dy  frig  mwynlan. 

Ni  cheli  rin  cyfrinach 

I'th  wasgod  is  bargod  bach. 

Ni  ddaw  oof  it  ymofyn 

Ai  dy  glych  adar  y  glynî" 

Ceir  yr  un  peth  yn  y  cywydd  i'r 
Murddyn,  heb  sôn  am  yr  holl  gywydd- 
au  lle  y  mae  Dafydd  yn  siarad  â  chread- 
uriaid  a  gwrthrychau  naturiol  fel  pe 
baent  bereonau  megis  yntau.  Pan  or- 
fíenno  beirniadaeth  â'i  waith,  hwyrach 
y  bydd  raid  i  ni  newid  peth  ar  ein  medd- 
wl  am  Ddafydd  ap  Gwilym.  Eto,  nid 
am  ddim  y  cafodd  y  glod  a  roee  yr  oea- 
au  iddo.  Yn  oi  law  ef  y  gorfu'r  gelfydd- 
yd  newydd  ar  yr  hen. 


Y  CYWYDDWYR  CYNARAF. 


Fel  y  gwelsom,  nid  oes  engrhaiSt  ddi- 
ameu  o'r  Cywydd  i'w  chael  cyn  amser 
Dafydd  ap  Gwilym,  ac  eto,  yn  y  mesur 
hwnnw  y  mae  torreth  y  gwaith  a  briod- 
olir  i  Ddafydd.  Anodd  credu  mai  ef  a'i 
dyfeisiodd  ac   a'i  perffeithiodd.      iYn   y 


gramadeg  a'r  rheolau  cerdd  a  geir  ytì 
Llyfr  Coch  Hcrgest,  sonnir  am  dri  math 
ar  Gywydd.  Y  traddodiad  yw  mai 
Edera  Dafod  Aur  a  ysgrifennodd  y 
gramadeg  a'r  rheolau  hynny,  tua'r 
flwyddyn    1270.      Yn   y   Llyfr  Coch  y 


60 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


mae'r  oopi  cynaraf  y  gwyddis  am  dauo. 
YagTÌfennwyd  j  Llyfr  Coch,  yn  ol  barn 
Dr.    Gwenogyryn   Evan6,   tua   chwarter 
olaf  y   bedwaredd  ganrif  ar  ddeg,   neu 
ddechreu'r  bymthe^fed,  ond  nid  oes  yn- 
ddo  sôn  am  enw  Edern  o  gwbl,  a  phrin 
y  gall  y  gwaith  fod  cyn  hyned  a  1270. 
y   tebyg  yw   mai   tyb   ddiweddar   oedd 
ei  briodoli  i  Edem.       Y  mae  agos  bob 
gramadeg  a   rheolau   cerdd   a  ysgrifen- 
nwyd  ar  ei  ôl  yn  ddyledus  iddo,   ond 
bod  Uawer  wedi  ei  chwanegu  at  ei  gyn- 
nwys  ynddynt,  megis  yn  nawfed  Llaw- 
ysgrif  Coleg  yr  leeu,  a  gyhoeddwyd  yn 
1856  gan  Ab  Ithel  tan  yr  enw  "  Dos- 
barth    Edeyrn    Dafod    Aur."      Un    o'r 
ychwanegiadau  hynny,  y  mae  yn  debyg, 
oedd  ei  alw    yn    "  ddosbarth    Edern. " 
Pan   Boniom   am  reolau'r   Llyfr  Coch, 
ynteu,  sôn  y  byddwn  am  beth  a  gopî- 
wyd  gan  ryw  ysgrifennydd  anhysbye  o'r 
bedwaredd    ganrif    ar    ddeg.       Dengys 
cynnwys  ac   arddull   yr    enigrheifftiau  a 
rydd  o'r  gwahanol  fesurau  eu  bod  yn 
perthyn  i'r  cyfnod  rhwnjg  hynny  a  di- 
wedd  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg. 

Yn  y  Llyfr  Coch,  fel  y  dywedwyd, 
sonnir  am  dri  math  ar  Gywydd,  Bef 
Cywydd  Deuair,  Hirion  a  Byrion,  Cy- 
wydd  LloBgyrnog,  ao  Awdl  Gywydd. 
Â'r  Cywydd  Deuair  Hirion  y  mae  a 
wnelom  yn  awr.  Ehydd  y  Llyfr  Coch 
engrhaifft  o  hwnnw,  a  honno  yw'r  eng- 
rhaifft  gynaraf  y  gwyddis  am  dani. 
Wele  hi:— 

"  March  ffyrf  archgrwn  byrr  ei  flew, 
Llyfn,  llygadrwth,  pedreindew." 

Mewn  ysgrifau  diweddarach,  ac  yn 
argraífiad  Ab  Ithel,  ychwanegwyd  at  y 
ddeufraich  hyn  bedair  Uinell  arall,  digon 
tebyg  iddynt  o  ran  arddull.  Sylwer 
nad  oes  gynghanedd  o  gwbl  yn  yr  eng- 
rhaifft  uohod,  er  y  ceir  yn  gyffredin  yn 
enghreifftiau  ereill  y  Llyfr  Coch  gyng- 
hanedd  o'r  un  natur  ag  y  eydd  yng 
ngweithiau  Beirdd  y  Tywysogion,  Yn 
y  cerddi  a  argraffwyd  yn  y  "  Myyyrian 
ArchsBology,"  ni  cheir  yr  un  engrhaifft 
ddiameu  o'r  Cywydd  Deuair  Hirion. 
Ceir  yma  ac  acw,  yn  y  gweithiau  a  bri- 
odolir  i  Daliesin,  rai  llinellau  sydd  yn 
ateb  i  reolau'r  Cywydd,  o  ran  hyd  ac 
odl,  ond  rhan  o  fesurau  ereill  unodl 
ydynt.  Y  mae  deufraich  olaf  Englyn 
Müwr,  hefyd,    yn    fynych    yn    ateb  i'r 


rheol,  ond  nid  eiU  bod  pwys  ar  hynny 
gan  hyned  yw'r  mesur  hwnnw.  Yn 
"  Englynion  y  Misoedd,"  y  mae'r  ddwy 
linell  olaf  yn  debyg  i  ddeufraich  Cy- 
wydd,  ond  yn  ddigymghanedd.  Ceir 
hefyd  linellau  tebyg  i'r  Cywydd  yng 
nghanu  Meilyr  Brydydd,  Cynddelyy 
Brydydd  Mawr,  Owain  Cyfeiliog,  Pryd- 
ydd  y  Moch,  Dafydd  Benfras,  Einion 
Wann,  Elidir  Sais,  Llywelyn  Fardd, 
Bleddyn  Fardd,  y  Prydydd  Bach,  y 
Brawd  Fadawg,  Casnodyn,  ao  ereili, 
ond  ar  ddiwedd  Englynion  Unodl  Un- 
ion,  neu  mewn  Awdl  Gywydd  y  maent 
i  gyd.  Sylwe-r  hefyd  fod  gan  y  beirdd 
a  enwyd  yn  fynych  englyn  yn  diweddu 
â  dwy  linell  wyth  sillaf  bob  un,  a'r  naiU 
a'r  llall  yn  gorffen  gyda  siUaf  ddiacen. 
Felly,  gwelwn  nad  oes  ar  gael  un  eng- 
rhaifft  Bicr  o'r  Cywydd  Deuair  Hirion 
cyn  oes  Dafydd  ap  Gwilym.  Wedi 
hynny,  dyma'r  mesur  oedd  hoffaf  gan  y 
beirdd.  Y  mae'n  hawdd  deaU  pa  ham. 
Dyma'r  melysaf  a'r  goreu  o  fesurau'r 
beirdd  Cymreig. 

YmhHth  y  beirdd  eynaraf  y  ceir  cy- 
wyddau  wrth  eu  henwau,  heblaw 
Dafydd  ap  Gwilym  ei  him,  y  mae  Gru- 
ffudd  Gryg,  Llywelyn  Goch  ap  Meurig 
Hen,  ac  lolo  Goch,  ac  ynglyn  â  Dafydd 
a  hwythau,  y  mae  dau  beth  yn  nodedig, 
sef  bod  y  cywyddau  a  briodoUr  iddynt, 
a'u  cymryd  drwodd  a  thro,  yn  dra 
thebyg  i'w  gUydd,  a  bod  ar  gael  beth  o 
waith  pob  un  ohonynt  sydd  yn  hŷn  ei 
dduU  na'r  cywyddau. 

Danghoswyd  eisoee  bod  awdlau  Daf- 
ydd  ap  Gwilym  yn  perthyn,  o  ran  sylw- 
edd  ao  ardduU,  i'r  hen  draddodiad. 
Ceir  yn  y  Llyîr  Coch  ac  yn  y  Myvyrian 
Archaeology  un  awdl  a  briodolir  i 
Ruffudd  Gryg,  sydd  yn  perthyn,  o  ran 
geiriad,  i'r  un  traddodiaid,  ond  bod  ei 
chynghanedd  yn  fwy  rheolaidd.  Per- 
thỳn  Awdlau  lolo  Goch  i'r  hen  dra- 
ddodiad  o  ran  geiriad  a  ohyngfhanedd. 
Ceir  yn  y  Llyfr  Coch  a'r  Myvyrian 
Archaeology  chwe  awdl  gan  Lywelyn 
Goch  ap  Meurig  Hen,  ac  y  mae  eu  geir- 
iad  a'u  cynghanedd  hwythau  yn  cytuno 
â'r  hen  draddodiad, 

Gwelwn  oddiwrth  y  pethau  hyn  bod 
Gruffudd  Gryg,  Llywelyn  Goch  ap 
Meurig  Hen,  ac  lolo  Goch,  yn  perthyn 
i'r  un  cyfnod  â  Dafydd  ap  Gwilym,    At 


y  CYWfDDWYR  CYNARAÎ*. 


ií 


hyrmy,  fe  gofir  j  bu  ymryson  rhwng 
Grufíudd  a  Dafydd,  a  bod  Grufíudd  ac 
lolo  wedi  canu  marwnadau  iddo.  Un 
arall  a  enwir  gan  Dafydd  yw  Madog 
Benfras,  ac  .y  mae  peth  o'i  waith  yntau 
ar  gael.  Cymerwn  y  rhai  hyn,  ynteu, 
fel  y  Cywyddwyr  cynaraf. 

MADOG  BENFEAS. 
Ni  wyddom  odid  ddim  o  hanes  Madog. 
Dywed  yr  hanes  a  ysgrifennwyd  ym 
Morgannwg  am  y  "  Tair  Eisteddfod 
Dadeni,"  ei  fod  yn  un  o  "  dri  brodyr 
Marchwiail,"  ac  iddo  ennill  "  cadair  a 
chae  bedw  am  rieingerdd  "  yn  eistedd- 
fod  Maelor  ym  Mhowye.  Nid  oes  gofion 
am  yr  Eisteddfodau  honedig  hyn  ond  yn 
yr  lolo  MöS.,  ac  ysgrifennwyd  yr  hanes 
hwnnw  o  leiaf  ar  ol  dyfeisio  Gorsedd  y 
Beirdd.  Nid  yw'n  anhebyg  y  byddai 
beirdd  y  cyfnod  hwn  yn  cyfarfod  â'i 
gilydd  i  ymryeon  canu,  ac  y  mae 
Dafydd  ap  Gwilym,  ac  hyd  yn  oed 
Ddafydd  Nanmor,  yn  sôn  am  "  anrheg 
o  gae  bedw  " — dealler  mai  ystyr 
"  cae  "  oedd  torch  neu  bleth — fel  nad 
oes  dim  amhosibl  yn  y  dywediad  bod 
Madog  wedi  ennill  gwobr  felly  mewn 
rhyw  ymryson  neu  gilydd.  Ond  pa 
faint  bynnag  o  sail  a  allai  fod  i'r 
"  hanes  "  hwn,  fe'i  gwnaed  yn  ddi- 
weaiih  gan  y  dychmygiou  a  wthiwyd 
i  mewn  iddo  gan  ei  ysgrifenwyr.  Y 
cwbl  a  wyddom  am  Fadog  Benfras  yw, 
fod  Dafydd  ap  Gwilym  yn  sôn  am  dano 
fel  y  sawl  a'i  priododd  ef  a  Morfudd  yn 
y  Uwyn,  ac  wedi  canu  cywydd  i'r  "  Cae 
bedw  a  modrwy  a  gawsai  Madog  Ben- 
frae  gan  ei  gariad ; ' '  bod  ar  gael  gy wydd 
"  a  ganodd  Dafydd  ap  'rwilym  pan 
glywodd  chwedl  anwir  am  farw  o'i  gy- 
faill  Madog  Benfras  y  bardd;"  bod 
hefyd  ar  gael  farwnad  a  ganodd  Madog 
ar  ôl  Dafydd  ap  Gwilym  ei  hun,  a  bod 
mewn  llawysgrifau  rai  cywyddau  âg 
enw  Madog  wrthynt.  Pa  un  bynnag  a 
fu  Madog  ai  peidio  yn  chware  priodi 
Dafydd  a  Morfudd  yn  y  Uwyn,  nid  yw'r 
awgrymiad  yn  groes  i  ysbryd  nwyfus  yr 
oes  honno,  ac  arferion  ei  beirdd.  Yr 
oedd  canu  marwnad  i  ddyn  cyn  ei  farw 
yn  ddigrifwch  a  barhaodd  hyd  y  ddeu- 
nawfed  ganrif,  o  leiaf,  fel  y  dengys 
"  Cywydd  Marwnad  Dafydd  ap  Wiliam 
ag  ynte  yn  fyw,"  gan  'Sion  Prys  o'r 
Gaerddinen.  Am  weithiau  Madog 
Benfras,  y  mae  o  leiaf,  ryw  bed- 
war    peth    a     briodolir      iddô      mewn 


Uawysgriíau  a  welais  i.  Yn  Llaw- 
ysgrifau  Peniarth  49,  81,  a  97, 
ceir  y  cywydd  marwnad  i  Ddafydd 
ap  Gwilym,  a  argrafiwyd  gan  üwain 
Myfyr  ("  Barddoniaeth  Daiydd  ap 
Gwilym,''  1789,  t.d.  xxxvii).  Yn  llaw- 
ysgrifau  Peniarth  51,  54,  a  57,  ceir  cy- 
wydd  merch  tan  ei  enw.  Y  mae  Pen- 
iarth  54  yn  dodi  ei  enw  wrth  ddarn  o'r 
"  Cywydd  i  un  o'r  Brodyr  Llwydion," 
sydd  yn  dechreu  â'r  geh*iau,  "  Cosbwr 
y  marwol  bechod,"  ac  a  briodolir  yn  ar- 
grafíìad  1789  i  Ddafydd  ap  Gwilym 
(gwel  t.  d.  432).  Nid  yw'r  cywydd 
yn  y  llawysgrif  ond  tua  hanner 
y  maint  sydd  iddo  yn  y  Uyfr  print.  Y 
mae  Peniarth  112  hefyd  yn  dodi  ei  enw 
dan  gywydd  arall,  a  briodolir  yn  ogys- 
tal  i  Ddafydd  Nanmor,  eef  hwnnw  sydd 
yn  dechreu — 

"  Os  heddyw  i'm  diswyddir, 
Y  dydd  oyntaf  o'r  haf  hir." 
Ehoir  rhyw  ddau  gywydd  arall  iddc 
mewn  ysgrifau  diweddarach.  O'r  peth- 
au  a  nodwyd  uchod,  nid  oes  ond  ei  farw- 
nad  i  Ddafydd  ap  Gwilym,  a'i  gywydd 
i  Fyfanwy  heb  enwau  ereill  wrthynt. 
Cywydd  serch  yw'r  olaf,  ac  o  ran  ar- 
ddull,  y  mae'n  ddigon  tebyg  i'r  cywydd- 
au  a  briodolir  i  Ddafydd  ap  Gwilym.  I 
ddechreu,  y  mae'r  bardd  yn  canmol 
tegwch  Myfanwy,  gan  ei  clayfEelybu  i 
wynder  yr  eira,  i  ewyn  y  don  friw,  ac  i'r 
trochion  ar  flaen  rhaeadr.  Y  mae  ei 
eiriau  cyfansawdd,  megis  "lliwod," 
"  rhaeadrflaen,"  a  "  syndalwe,"  vn 
debyg  iawn  i  rai  Dafydd,  ond  ceir  adlais 
termau  yr  hen  feirdd  yn  ei  gyfeiriad  at 
y  ferch  ar  ei  "  bylchtwr  maen  ": — 
Bylchdon  bryd,  ryd  raeadrflaen, 
Balchder  merch  o'i  bylchdwr  maen." 

Yna,  disgrifia  hi  yn  galw  am  y  drych 
i  edrych  ynddo,  ac  i  orffen,  try  i  ddu- 
chanu'r  drych  ei  hun.  Perthyn  i  ddos- 
barth  y  cywyddau  "  dyfalu,"  neu  ddis- 
grifio,  y  mae'r  cywydd,  ac  felly,  rhydd 
Fadog  ymhlith  y  Teuluwyr,  fel  Dafydd 
ap  Gwilym  yntau.  Tebyg  yw'r  ddau 
gywydd  serch  arall  a  briodolir  iddo. 

GEUFFUDD  GEYG. 

Ychydig  iawn  eto  a  wyddom  am 
Euffudd  Gryg,  a  hynny  yn  bennaf  o'r 
cywyddau  ymryson  rhyngddo  a  Dafydd 
ap  Gwilym.  Casglwn  oddi  wrthynt  mai 
un  o  Fôn  oedd  Gruffudd,  a  bod  rhyw 
ddrwg  ar  ei  leferydd,  fel  y  gelwid  ef  yn 


62 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRT. 


Grjg.  Canodd  lolo  Goch  gywydJ 
duclian  i  Ruffudd  Gryg.  Teitl  hwnnw 
yn  V  copi  sydd  vn  y  British  Muiäeum 
(Addit.  MSS.,  14964),  yw  "  Cywydd 
Duchan  Gwyddjelyn,"  ac  ar  ddiwedd  y 
cywydd  ceir  y  geiriau,  "Gwyddelyn  ocdd 
Grufíydd  Gryg,  *  Gwyddelyn  march 
cregyn  cryg,'  medd  lolo,  Marwnad 
Ithel  Ddu."  Dywedir  niai  merch  i  ryw 
Ithel  Ddu  o  Leyn  oedd  mam  Gruffudd, 
ond  Ithel  Ddu  o  Fôn  y  gelwir  y  gvvr  y 
canodd  lolo  ei  farwnad.  Y  mae'r  cy- 
feiriadau  hyn,  sut  bynnag,  yn  cadarn- 
bau'r  dyb  mai  un  o  Fôn  oedd  Gruffudd, 
fel  y  mae  ei  weithiau  ef  ei  hun.  Dywed 
Dafydd,  yn  ei  gywydd  ymryson  cynt- 
af,  mai  Cynfrig  oedd  enw  ei  dad,  a  dis- 
grifia  ef  fel  un  o  Wynedd — 

"  Gruffudd,   ddigudd  ymddygiad, 
Ab  Cynfrig,  Wyndodig  dad." 

Wrth  ei  ateb,  y  mae  Grufíudd  yn 
edliw  iddo  yntau  ei  gampau  ym  Mangor 
ac  yng  Ngwynedd,  a  Dafydd  drachefn 
yn  sòu  am  Eufíudd  fel  un  o  Fôn.  Yn 
yr  olaf  o'i  gywyddau  ymryson,  dywed 
Grufíudd  fod  iddo  saith  o  gyfeillion  am 
bob  un  i  Ddafydd,  yn  Aberfíraw,  ym 
Môn.  Ni  ddywed  traddodiad  pa  fodd  y 
dechreuodd  yr  ymryeon  rhwng  y  ddau, 
ond  edrydd  sub  y  cymodwyd  hwy. 
Wedi  i'r  ddadl  barhau  am  gryn  ameer. 
dywedodd  rhyw  ẃr  a  elwid  Bola  Baiol 
ÿ  medrai  ef  eu  cymodi.  Aeth  i  Wyn- 
edd,  a  thaenodd  y  chwedl  bod  Dafydd 
ap  Gwilym  wedi  raarw.  Clywodd 
Grufíudd  Gryg,  aughofiodd  y  ddadl,  a 
chanodd  farwnad  ardderchog  i  Ddafydd. 
Trefnasai  Bohi  Baiol  i  daenu'r  chwedl 
yn  y  De  fod  Grufíudd  Gryg  yntau  hefyd 
wedi  marw.  Clybu  Dafydd  honno  yn 
ei  dro,  a  chanodd  yntau  farwnad  Gru- 
fíudd.  Enwir  Bola  Baiol  gan  rai  o'r 
beirdd  ar  ôl  hyn,  fel  y  mae'n  rhaid  fod 
y  chwedl  hon  neu  ryw  chwedlau  ereill 
am  dano  yn  hysbys,  a  dengys  y  marw- 
nadau  naill  ai  bod  y  peth  wedi  digwydd, 
neu  ynteu  fod  rhywun  wedi  dyfeisio'r 
ystori,  a  chanu'r  cywyddau  i  ateb  iddi. 
Dywed  un  traddodiad  mai  ym  Mòn  y 
bu  Dafydd  farw,  a  bod  Gruffudd  wedi 
dwyn  ei  gorff  i  Ystrad  Fflur  i'w 
gladdü. 

Y  mae  amryw  gywyddau  a  briodolir 
î  Rufíudd  Gry'g,  heblaw'r  cywyddau 
ymryson,  ar  gael.  Yn  Llawysgrifau 
Peniarth  77,  97,  a  99,  ceir  tan  ei  enw 


Gywydd  Marwnad  Rhys  ap  Tudur  o 
Fòn."  Yn  un  o'r  ysgrifau,  gelwir  ef 
"  Rhys  ap  Tudm:  ap  Gronw,  ewythr 
frawd  i  dad  i  Owcn  Tudur."  Rhydd 
hyn  i  ni  ryw  syniad  am  amser  Gruffudd. 
Ceir  cywydd  mawl  arall  o'i  waith  yn 
ysgrifau  Peniarth  81,  a  90,  i  feibion 
lerwerth  ap  Gruffudd  o  Fôn.  Enwa 
saith  o  honynt — lerwerth,  Gruffudd, 
Cynfrig,  Llywelyn,  Rhys,  Hywel,  a 
Meredydd.  Yn  ysgrifau  Peniarth  72  a 
112,  priodolir  iddo  gywydd  i  Dduw,  lie 
ceir  y  llinellau  tlysion  hyn  i  Griet: — 

"  Dwyn  gofal  ynial,  ennyd, 

Cyn  'i  loes  dros  bumoes  byd ; 

Rhoi  am    y    tâl    [talcenj,    rhwymiad 

dic 
Yn  gwmpas,  drain  yn  ganpig, 
A  gwaedu  pob  pigoden, 
A  briwo  iâd  mab  Mair  wen; 
A'i  gorff  oll  yn  archoUion, 
Gyda'i  friw,  a  gwaedu'i  fron; 
Am  Grist  yno  bu'r  tristedd, 
Pan  roed  heb  oed  yn  y  bedd, 
Ag  eilwaitli,  pedwar  gelyn 
Oedd  yno'n  gwylio  Duw  gwyn. 

Llawen  a  fu  lu  i  wlad 
0  Fair,  cadarn  fu'r  codiad, 
A  ninnau  oU  yn  unod, 
Llawen  fyth  y  gallwn  íod." 

Yn  ei  gywydd  moliant  i  ferch,  Llaw- 
ysgiif  Peniarth  112,  ceir  llawer  o  linell- 
au  prydferth  iawn,  megis  y  rhai  isod, 
yn  disgritìo  tlysineb  y  ferch  a'i  "  deu- 
naw  haf  " — 

"  Mae  ar  y  tâl  mawr,  araul, 
MeiUion,  calch,  hoelion  cylch  haul; 
Edef  sidangorn  ydiw 
Dwy  ael  Gwen  ar  dâl  gwiw; 
Dwyn  hefyd  deunaw  hafoedd 
Golygon  dduon  ydd  oedd, 
Muchudd  o  liw,  gj'fliw  ged, 
Moreiddfyw  mwyar  addíed." 

Ond  i  natur  y  canai  Gruffudd  oreu. 
Ceir  cywydd  i'r  Lleuad  ganddo  yn  Ys- 
grifau  Peniárth  51  a  64,  ac  un  arall  i'r 
Don  yn  Ysgrifau  54  a  78.  Lleuad 
Ebrill  oedd  y  Ueuad  y  canodd  iddi,  a 
than  bonno,  bu  agos  ei  foddi  ef  a'i  was 
yn  y  môr.  Duchana  leuad  Ebrill,  gyda 
holí  afìaith  duchanau  Dafydd  ap  Gwil- 
ym:— 


T  CYWYDDWYR  CYNARAír. 


63 


"  Symudaw  Iliw  Bomedig 

A  wnei  bob  dydd,  wyneb  dig; 

Cochi  cyn  gwynt,   bjnt  byntiaw, 

Llwyd  a  glas,  a  llidio  glaw;, 

Cron  drymlaw,  crawen  dremlwyd, 

Criaw  'dd  wyf,  ai  caru  'dd  wyd? 

Clwt  awyr,  clod  it  dewi, 

Ai  daf  wyt,  fursen,  clyw  fi ! 

Pwy  o'th  genedl,  rwystrchwedl  restr, 

A  ffoUaist,  fílwring  galleötr? 

Nid  oes  dydd,  un  dromydd  drych, 

0  ruddiau  ia  na  roddych, 
Awch  nidr,  o  ucheneidiau, 
Ai  mil  ai  teirmil,  o'r  tau; 
Pob  uchenaid  rynnaid  ran, 
A  dorrai  graig  yn  deiran!" 

Yna  trydd  i  erfyn  am  leuad  Mai,  ac 
i  ganmol  honno  a'i  mis  gyda  chymaint 
o  afiaith  ag  a  ddengys  wrth  ladd  ar  y 
Uall:-  ^ 

"  Deuruddloyw  fis  dewisaf, 
Dyred  a'r  haul,   daradr  haf, 
Dwg  unllong  i  deg  iawnllwybr 

1  bill  yr  Ebrill  oer  wybr, 
A  Mai  hudgai  ehedgoed, 

Er  mwyn  fy  ngherdd  it  ermoed; 
Dwg  fi,  uniowníîordd,  deg  fis, 
Dwg  elw  Sain  Siam  dy  Galis; 
Llonydd  heb  Ebrill  anardd, 
Lleuad  Fai,  llywia  dy  fardd!" 

Yn  ei  gywydd  i'r  Don  cawn  hefyd 
linellau  rhagorol,  Ile  disgi'ifia  wylltin- 
eb  y  môr  gyda  mwy  o  graô'ter  a  phrofiad 
nag  a  ddanghosodd  odid  neb  o'r  beirdd 
Cymreig : — 

"  Ei  mwTGg  a  fwrw  am  angor 
Ym  mynydd  mcrwerydd  môr; 
Y  mae,  neidr,  a  mi'n  edrych, 
Llid,  oer  ei  gwrid,  ar  ei  gwrych; 
Yna  daeth  onaid  y  don 
A  dyíroedd  am  ei  dwyfron, 
I'm  cyrchu'n  uthr,  dalluthr  dwyll, 
Megys   sarff ,   ymgais   orfíwyll ; 
Ehestr  o  boer,  rhwystr  aberoedd, 
Ehoes  hwrdd  i'm    Uong,    rhoes    fîong 
floedd." 

Ond  wedi'r  cwbl,  cawn  mai  cennad 
ato  oddi  wrth  ei  gariad  oedd  y  don  an- 
ferth  honno !  Yna  cawn  ddarn  eydd  yn 
llawn  o'r  cyferbyniad  mwyaf  â  ffymig- 
rwydd  y  don.  Dengys  yn  arbennig  fod 
llawer  o  hyfrydwch  prydyddu  i  feirdd 
Cymru  yn  y  cyfnod  hwn  yn  hyirydwch 
celfyddyd  cyferbyniadau  eydyn,  • »  dwyn  , 


y  rhai  hynny  i  mewn  i  swn  a  synnwyr 
y  geiriau.  Ac  ar  y  gelfyddyd  honno, 
ymddengys  fod  Gruííudd  Gryg  yn 
feistr. 

LLYWELYN   GOCH  AP   MEUIUG 
HEN. 

Dengys  arddull  y  gweithiau  a  briodol- 
ir  i  Lywelyn  Goch  ap  Meurig  Hen  ei  íod 
yntau'n  perthyn  i  ddosbartn  y  Cywydd- 
wyr   cynaraf,       Canodd    lolo    Gccii    ei 
farwnad,  a  dywed  ynddi  eu  bod  ill  dau 
.yû  gyfeillgar  iawn  u'i  gilydd.     Gau  fod 
lolo  yn  ei  ddisgrifio  ei  hun  fel  "  cleir- 
iach  "  yn  ei  gywydd  i  Sycharth,  ac  nad 
oes    sòn    am     Owain     Giyn     Dwr    yng 
ngweithiau  Llywelyn  Goch,  y  tebyg  yw 
ei  fod  ef  yn  hŷn  nag  lolo,  ac  felly  yn 
ddolen    gynarach    yng    nghysylltiad    yr 
hen  do  a'r  newydd.    Ceir  chwe  awdl  tan 
ei  enw  yn  y  "  Myvyrian,"  yn.  bennaî  ar 
fesurau  Toddaid  a  Phroest  Cyínewidiog. 
Moliant  i  w.ŷr  mawr  yw  pump  o  honynt, 
a'r  llall  yn  awdl  i  Dduw.     O  ran  geir- 
iau,  cystrawen,  a  chynghanedd,  cytun- 
ant  â  gwaith  beirdd  rhan  olaf  cyfnod  y 
Tywysogion.     Ond  y  mae  hefyd  ar  gael 
ryw   hanner  dwsin   o  gywyddau  y   dy- 
wedir  mai  ef  a'u  canodd,  a'r  rhai  hynny 
yn  yr  un  ardduU  â  chywyddau  Dafydd 
ap  Gwilym.     Priodolir  un  o'r  cywydd- 
au  hyn  ("  Cywydd  y  Llafurwr  ")  hefyd 
i  lolo  Goch,  ac  o  herwydd  pwysigrwydd 
y  Ilafurwr  yn  yr  amgylchiadau  y  canui 
lolo  yuddynt,   fel  y  cawn  ddangos  eto, 
y  mae'n  debycach  mai  ef  a'i  gwnaeth. 
O'r    Ueill,    y     mae    un    yn    "  Gywydd 
Gofyn  Milgi  "  (Llawysgrif  Peniarth  93), 
un  yn  "  Dyfalu'r  Eira  "  (Pen.  78  a  97), 
un  yn  Gywydd  Mawl  (Pen.  57),  un  yn 
Gywydd   Serch   (Peu.   57),   a'r  Ilall  yn 
Gywydd    Marwnad    ("  Y     Flodeugerdd 
Newydd,"  W.  J.  Grufíydd).     Y  goreu  o 
ddigon  o'r  rhai  hyn  yw'r  olaf,  a  elwir 
"  Cywydd    Marwnad    Lleucu     Llwyd." 
Y  traddodiad  yw  fod  Llywelyn  Goch  yn 
byw  yn  Nannau,  ger  Dolgellau,  a'i  fod 
vn  caru  Lleucu,  merch  o  Bennal,  ar  lan 
Dyfi.    Ni  fynnai  ei  theulu  iddi  ei  briodi, 
a  thra'r  oedd  yntau  yn  y  De,  dywedwyd 
wrthi  ei  briodi   âg    un    arall.      Torrodd 
Lleucu  ei  chalon  a  bu  farw.     Y  mae'n 
amheus  ai  gwir  yr  yBtori.    Yn  ei  "  Awdl 
i  Dduw  "  '(Myv.  Arch.,  t.d.   532),  cyf- 
eddyf  y  bardd  ei  bechodau,  ae  y  mae'n 
enwi  canu  cywydd  Lleucu  yn  eu  plith. 


6i 


LtENYDDIAËTH   Y   CYMRY. 


C,yn  belled  âg'  y  gellir  bod  yn  sicr  am 
ystyr  y  geiriau,  yr  awgrj'm  yw  mai  áy- 
chymig  oedd  y  gerdd.  Nid  oes  amheu- 
aeth  ychwaith  nad  aeth  canu  "  Marw- 
nad  Merch,"  neu  "  Farwnad  Cariad," 
yn  draddodiad,  fel  canu  Cywydd  Gofyn 
neu  Fawl.  Pa  un  bynnag,  y  mae'r 
cywydd  ei  hun  yn  un  o'r  rhai  goreu  yn 
yr  iaith,  ac  yn  ein  hargyhoeddi  o  gywir- 
deb  teimlad  ei  awdur.  Y  mae'n  anodd 
dyfynnu  o  hono,  gan  ei  ragored  trwy- 
ddo.  Dywed  y  bardd  fod  yr  haf  a'r  byd 
yn  llwm  iddo  bellach ;  nid  oedd  yng 
Ngwynedd  "  na  lloer,  na  llewyeh,  na 
Iliw,"  er  pan  roed  y  ferch  oedd  cyn 
deced  â'r  lloer  yn  ei  bedd.  Yna,  trydd 
i  siarad,  megis,  â  Lleucu  ei  hun,  a  geilw 
hi  "  Y  íerch  wen  o'r  dderw  brennol." 
Argraffwyd  y  ddau  air  olaf  fwy  nag  un- 
waith  fei  pe  baent  enw  lle — Y  Dderw 
Brennol,  ond  ystyr  "  prennol  "  hyd 
heddyw  mewn  rhai  lleoedd  yn  y  De  yw 
"cisi),"  neu  "  flwch,"  felly,  "  arch 
dderw  "  yw  meddwl  y  geiriau.  Medd- 
ai'r  bardd  wrthi: — 

"  Y  ferch  wen  o'r  dderw  brennol, 
Arfaeth  ddig  yw'r  fau,  o'th  ôl; 
F'enaid,  cyfod  i  fyny, 
Agor  y  ddaearddor  ddu, 
Gwrthod  wely  tywod  hir, 
A  gwrtheb  f'wyneb,  feinir." 

Disgrifia  ef  ei  hun  uwch  ben  ei  bedd, 
yn  "  wr  llwm  ei  wyneb  "  hebddi,  ac 
yn  amddifad  tra  byddai,  ar  ei  hôl,  a 
hithau'n  "  dawedog,  ddwysog,  ddi- 
serch  "  yn  y  ddaear.  Dywed  ei  bod  hi 
wedi  addo  ei  aros  o'r  Deheudir,  eithr  ei 
bod  wedi  torri'r  amod.  Ond  eddyf  yn 
ebrwydd  mai  fel  arall  yr  oedd — mai  hi 
oedd  "  ar  y  gwir,"  ac  yntau  "  ar  gel- 
wydd  tragywydd  trist."  Ni  wyddai 
beth  a  wnai : — 

"  Mi  af  0  Wyuedd  heddiw — 
Ni  wn  i  ble,  loywle  liw; 
Fy  nyn  fonlieddig  ddigawn, 
Duw'n  fach  [h.y.,  yn  f eichiau] ,  petud 
iach,   nid  awnl" 

"  Dyred,  fiìon  oi  deurudd, 
I  fyny  o'r  pridd-dy  prudd." 

(Ffion — bysedd  cochion,  bysedd  y 
cwn,  "  Ffion  i  deurudd,'  un  a'i  grudd- 
iau  0  liw'r  blodau  hynny).  Dywed  fel 
y  rhodiai  o  gwmpas  ei  bedd — 


"  Yn  bwhwman  rhag  annwyd 
Ynghylch  dy  dŷ,  Lleucu  Llwyd." 

"  Lleucu  dlos,  Uiw  oawod  luwclj," 
meddai  aSrîâni.  Wylo337Tàeddai,  nes 
bod  ei  ddagrau  "  ar  hyd  ei  wyneb  yn 
rliaff. "    A  dyma  fel  y  mae'n  diweddu : — 

"  Tithau,  harddlun  y  fun  fud, 

O'r  tewbwll  ni'm  hatebud; 

Pridd  a  main    [meini]     glain    [gemj 

galarchwerw, 
A  gudd  ei  deurudd,  a  derw, 
A    gwrymdir     [gwrym — tir]     ag    oer 

amdo, 
A  plirudd  grys,  a  phridd,  a  gro; 
Gwae  fl  füd  arch  i'th  warchae, 
A  tho  main,  rhof  [rhyngof]  â  thi  mae; 
Gwae  fi,  ferch  wen  o  Bennal, 
Breuddwyd  oer    briddo   dy   dâl    [tal- 

cen]'." 
"  Clo  du  derw,  galarchwerw  gael, 
A  daear,  deg  ei  dwyael, 
A  thromgoed  ddor,  a  thrymgae, 
A  tho    maen,    rhof    [rhyngof]    à  thi 

mae, 
A  chlyd  fur,  a  chlo  dur  du, 
A  chlicied — yn  iach,  Leucu!" 

O'r  cywyddau  "Marwnad  Cariad," 
dyma'r  goreu.  Y  mae  hefyd  lawer  o 
fîansi  yn  nisgrifiadau  Llywelyn  Goch  o'r 
Milgi  a'r  Eira.  Ni  allai  ond  heliwr 
ganu'r  llinellau  hyn: — 

"  Nodwn  lle  mynnwn  fy  mod, 

Anheddwn  yn  nhai  hyddod; 

Gwanwyn,  â  chorn  i  ganu, 

lechyd  i  ẃr  â  chi  du ! 

Y  ci  dunos,  cedennog, 

A'g  osai  rudd,  gwas  yr  ôg  .  .  . 

Medd-dawd  danheddgnawd,  hyddgnoi, 

Mellten  trum,  amwyllt,  yu  troi.  .  .  . 

Ei  ddaint  fel  y  nodwydd  ddur, 

A'i  ên  ydoedd    wnîadur; 

Ni  mynn  i'r  gwyllt,  mwy  na'r  gwâr, 

Ddianc,  o  cerdd  y  ddaearl" 

Eto,  nid  oes  ball  ar  ei  fíansi  wrth  ddy- 
falu'r  Eira  yn  toi'r  ddaear: — 

"  Oer  y  caid  Ilonaid  pob  Hwyn, 
Cnwd  mawr,  megis  cnawd  morwyu, 
Er  pan  dynnwyd,  wynllwyd  wedd, 
Yr  hoel  o  fol  yr  heledd 
1  halltu  âg  eiry  hylltaith 
Ijawr  daear  fawr,  larder  faith  I 
Pell  o'm  bodd  im'  ei  ddioddef, 
Peilliaid  blawd  hynafiaid  nef; 


Y  CYWYDDWYR  CYNARAF. 


65 


Nytbod  ì'r  cribod,  a'r  crwybr, 
Nithlen  ni  âd  un  noethlwybr; 


Argoôl  dig  ar  gae  brig  brwj^n, 

Oer  grwybr  ar  greiglwybr  gruglwyu  I" 


CYFNOD    OWAIN    GLYN    DWR. 


Wedi  cwymp  Llywelyn  ap  Gruíîudd, 
fel  y  gwelsom,  daeth  cyfnod  newydd,  a 
blodeuodd  y  farddoniaeth  natur  a'r 
brydyddiaeth  serch,  na  chynyddasai  ne- 
mor  ddim  yn  ystod  cyfnod  Beirdd  y  Ty- 
wysogion.  Erbyn  dechreu'r  bymtheg- 
fed  ganrif ,  yr  oedd  rhyfel  arall  wedi  dar- 
llaw,  a  thebyg  fod  a  wnelai'r  beirdd 
gryn  lawer  â  chadw  yr  ysbryd  anibynnol 
yn  fyw.  Cyfododd  üwain  Glyn  Dwr  yn 
1402,  ac  am  rai  blynyddoedd  bu'r  Cym- 
ry  yn  byw  yn  angherddol  a  pheryglus. 
Yr  oedd  gan  Owain  amcanion  eang  ac 
uchel,  ac  nid  rhyfedd  gael  y  beirdd  o'i 
gwmpas  yn  ei  gefnogi  âg  awen  ac  eirf. 
XJn  o'r  blaenaf  o  feirdd  Owain  ydoedd 

lOLO    GOCH. 

Mewn  rhai  hanesion,  disgrifir  ef  fel 
"  Arglwydd  Llechryd,"  a  dywedir  ei  fod 
yn  byw  yng  Nghoed  Pantwn,  Llanneí- 
ydd.  Enw  ei  dad  oedd  Ithel  Goch  ap 
Cynfrig.  Dywed  Grufîudd  Hiraethog 
mai  larlles  Lincoln  oedd  ei  fam.  Oe 
felly,  tebyg  mai  mab  ordderch  ydoedd. 
Cafodd  addysg,  meddir,  a  chymerth 
radd  yn  un  o'r  Prifysgolion.  A  rhoi  ei 
fod  yn  ddeg  ar  hugain  oed  pan  ganodd 
farwnad  Tudur  ap  Gronw  yn  1367,  gall- 
asai  fod  yn  fab  i  Alicia,  gwraig  Thomas, 
larll  Lancaster,  a  ddaeth  trwyddi  hi  yn 
larll  Lincoln  ac  Arglwydd  Dinbych,  ac 
a  ddihenyddwyd  yn  1321 ;  ac  ni  buasai 
ond  deunaw  mlwydd  a  thrigain  oed  yn 
1415,  pan  gollwyd  Owain  Glyn  Dwr, — 
peth  haws  i'w  gredu  na'i  fod,  fel  y  tyb- 
iai  Ashton,  wedi  ei  eni  "  yn  nes  i  1310 
na  1335."  Gwelwn  ddiwedd  yr  hen  gyf- 
nod,  fel  yr  awgrymwyd,  a  dyfodiad  y 
newydd,  yng  ngwerthiau  lolo.  Perthyu 
ei  awdlau,  o  ran  goiriau,  cj'strawen,  a 
cliynghauedd,  i'r  hen  gyfnod,  megie 
awdlau  Dafydd  ap  Gwilym,  Grufîudd 
Gryg,  a  Lly welyn  Goch  ap  Meurig  Hen ; 
ond  y  mae  torreth  ei  waith  yn  y  mesur 
cywydd.  Ceir  yn  Llyfr  Coch  Hergest 
gywydd  serch  a  briodolir  iddo.  O  ran 
geiriau  a  chystrawen,  y  mae  hwnnw'n 
tebygu  i  waith  Beirdd  y  Tywysogion, 
ond  y  mae  ei  gynghanedd  yn  rheolaidd, 
a'i  gynnwyg  yn  cytuno  â'r  crwyddau  i 
serch  diweddarach.     Disgrifiodd  ini  sut 


yr  oedd  pethau  yng  Nghymru  cyn  rhyfel 
Owain  Giyn  Dwr.     Meddai,  yn  ei  gy- 
wydd  i  Rys  Gethin: — 
"  Byd  caeth  ar  waedoliaeth  da  í 
A  droes  aml  o  drais  yma;  j  1 

Lle  bu'r  Brython,  Saeson  sydd,  j ! 
A'r  boen  ar  Gymry  beunydd."     i| 

Ehoetì  ini  hefyd  ddisgrifiad  o  Sych- 
arth.  cartref  Owain,  fel  yr  oedd  cyn  y 
rhyfel.  Safai  ar  ei  dir  a  chylch  o  ddwfr 
o'i  gwmpas.  Yr  oedd  pont  tros  y  dwfr, 
a  phorth  eang  i  fyned  i'r  llyB.  Gor- 
ffwysai'r  plas  a'i  gyplau  caboledig,  ei 
glochdy  Ffrengig,  a'i  gangell,  ar  bedwar 
piler  mawr.  Yr  oedd  ynddo  naw  neu- 
add,  gyda  Uofftydd  lawer,  wedi  eu  toi  â 
theils.  Ceid  yno  hefyd  eglwys  a  chapel. 
Gerllaw,  yr  oedd  melin,  a  cholomendy 
âg  arno  dŵr  main  gloew;  pysgodlya 
llawn  gwyniaid  a  phenhwyaid,  a  pheun- 
od  a  chryhyrod  o'i  gwmpas;  parc  yn 
Ilawn  cwnhingod  a  meirch.  Byddai  yno 
ddigon  o  weision  yn  dwyn  pob  rheidiau 
i  bawb,  "  blacndrwyth  cwrw  Amwyth- 
ig,"  gwirodau,  bragodau,  pob  Uyn,  bara 
gwyn  a  gwin.  Ni  byddai  yno  byth  ball 
am  unpeth : — 


"  Anfynych  iawn  fu  yno 
Weled  na  chlicied  na  chlo.  .  .  . 
Na  gwall,  na  newyn,  na  gwarth, 
Na  syched  fyth  yn  Sycharth." 


Yno  y  trigai  Owain  Glyn  Dwr,  dyn 
mawr  a  da,  a  chanodd  lolo  iddo,  gan 
ddangos  sut  un  ydoedd.  Disgynnaì  o 
hen  linach  urddasol,  ac  ni  bu  ei  ddewr- 
ach  erioed: — 

"  Barwn,  mi  a  wn  ei  âch, 

Ni  bu  barwn  bybyrach." 

"  Gair  mawr  am  fwrw  y  gẃr  march 

A  gafas,  pan  fu  gyfarch; 

A  gwympodd  ef  yn  gampus, 

I  lawr  âi  'i  aesawr  [tarian]  yn  us." 

Eto,  gẃr  mwyn,  caredig  ydôodd,  na 
wnaethai  niwed  i  neb: — 

"  Ni  ddug  degan  o'i  anfodd 

Gan  fab,  onid  gan  ei  fodd ; 

Ni  pheris,  drwy  gis  fergyd]  neu  gtrr^ 

Iddaw  â'i  ddwylaw  ddolur.'- 


66 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


Gwelsoch  ddyn  yn  cymryd  arno 
ddw.yn  tegan  plentyn,  Dyma  lun  da  o 
Owain,  y  gŵr  a  garai  blant  bach  fel  na 
fynnai  eu  tarfu,  heb  sôn  am  beri  dolur 
iddynt;  a  dyma  yn  sirr  beth  a  welodd 
yr  hen  fardd  â'i  lygaid  ei  hun.  Gadaw- 
odd  ini  hefyd  air  am  arglwyddes  Syeh- 
arth,  a'r  plant : — 

"  A  gwraig  oreu  o'r  gwragedd, 
Gwyn  fy  myd  o'i  gwin  a'i  medd !  .  .  . 
A'i  blant,  a  ddeuant,  bob  ddau, 
Nythaid  teg  o  benaethau." 

Y  rnae'r  craffter  a'r  manyldeb  hwn 
yn  arbenigrwydd  ar  lolo.  Yn  Ue  mawl 
traddodiadol  beirdd  y  Tywysogion,  wedi 
ei  nyddu  o  "  eiriau  addum  "  wrth  reol, 
cawn  ganddo  olwg  ar  ei  arwr  ei  hun, 
drwy  rai  o'r  pethau  bychain  hynny  a 
ddengys  ddyn  fel  y  bo — pethau  na  all  yr 
un  rheol  ddysgu  bardd  i'w  gweled  na'u 
disgrifio. 

Ond  nid  hir  y  parhâi  tawelwch  y 
bywyd  hyfryd  hwnnw  yn  Sycharth.  Yr 
oedd  y  dymeetl  yn  ymyl.  Buasai  lolo, 
a  Uawer  Cymro  arall,  yn  breuddwydio 
ac  yn  brudio  am  fyd  gwell.  Nid  hawdd 
penderfynu  pa  beth  fu  dechreu'r  Cy- 
wyddau  Brud.  Yn  hen  wlad  Gâl,  y 
mae'n  debyg,  ac  yn  Iwerddon  yn  ddi- 
ameu,  cyfrifid  bod  dawn  brofíwydo  gan 
y  beirdd.  Ceir  yn  Gymraeg  liaws  o 
gerddi  brud,  na  cheisiwyd  eu  dehongli 
eto,  yn  pwi-pasu  dywedyd  pa  beth  a 
ddigwyddai  yn  y  dyfodol.  Y  mae  yn 
ddiau  gysylltiad  rhyngddynfc  â  chwedl- 
au  SieSre  o  Fynwy  am  broffwydoliaeth- 
au  Myrddin.  Ceir  hefyd  yn  Saesneg 
gerddi  brud  yn  dangos  ôl  yr  un  dylan- 
wad,  ac  y  mae  yn  un  o  gywyddau  lolo 
Goch  brawf  ei  fod  ef  yn  gwybod  am  dan- 
ynt.  Ond  ni  ellir  ob-hain  hanes  y 
cerddi  Brud  yma.  Digoned  dywedyd 
bod  lolo,  fel  ereill,  yn  breuddwydio  am 
fyd  gwell,  am  adfer  anibyniaeth  Cym- 
ru: — 

"  Cael  arglwydd  Uawn  arwydd  llain 
0  honom  ni  eia  hunain." 

Pwy  onid  Owain  fyddai  hwnnw?  Yr 
oedd  yr  Arglwydd  Grey  yn  gormesu  ar 
ei  diroedd,  ac  yntau'n  anesmwytho. 
Daeth  seren  wib  i'r  golwg  yn  1402,  a 
manteÌBÌodd  lolo  ar  y  digwyddiad  i  ddy- 


lanwadu  ar  ei  gydwladwyr.  Canodd  i'r 
Seren — Seren  Owain.  Gwelwyd  un, 
meddai,  pan  aned  Crist;  un  arall  yn 
amser  Uthr.     Dyma'r  drydedd — 

"  Yn   gannaid  ruddel  felen, 
Yn  gadr  ei  phaladr  a'i  phen." 

Holai  pobl  pa  beth  oedd  ystyr  y  eeren. 
Yr  hen  fardd  a  wyddai: — 

"  Myfi  a  ŵyr,  Iwyr  loewryw, 
DeaÌl  hyn  oU,  dillyn  yw; 
Dur  yw  ei  phaladr,  neu  dân, 
A  draig  i'r  gvVr  darogan.     .... 
Brenin  hael  am  win  a  medd, 
Dewr,  a  gawn  o  dir  Gwynedd." 

Arwydd  oedd  hi,  meddai  lolo,  fod  y 
Cymro  a  ddisgwylid — y  "  gŵr  darog- 
an  " — ar  ddyíod.  Gwyddai  Shakes- 
peare  am  yr  yetori  hon,  fel  y  dengys  y 
geiriau  a  ddodes  yng  ngenau  Owain. 
Cyfododd  Owain  yntau.  Tyrrodd  Cym- 
ry  ato  o  bob  cyfeiriad.  Y  mae  gorfol- 
edd  yng  ngeiriau  lolo  bellach : — 

"  Llyma  fyd,  rhag  sythfryd    [traws- 

ter]   Sais, 
Mynych  iawn  y  dymunais.' 

Ac  yna,  y  mae'n  annog  Owain  i  ddial 
cam  ei  wlad.  Gelwir  un  o'i  gywyddau 
yn  "  Freuddwyd  am  Owain  Glyn  Dwr. " 
Ar  fíurf  ymddiddan  y  mae,  rhwng  y 
corff  a'r  enaid,  cynllun  a  ddaeth  i  fri 
ymysg  y  beirdd  trwy  ddylanwad  chwedl 
"  Gwidio  a'r  ysbryd,"  a  rhai  tebyg,  a 
drowyd  i'r  Gymraeg  rywbryd  yn  y  ganrif 
cynt,  y  mae'n  debyg.  Yn  wir,  ceir  yn 
yr  Additional  MS.  15,034,  yn  y  Gyw- 
reinfa  Brydeinig,  "  Ymryson  yr  Enaid 
a'r  Corff,"  a  drowyd  o'r  Lladin  i'r 
Gymraeg  gan  lolo  Goch  ei  hun,  meddir. 
Pan  oedd  Owatn  fwyaf  ei  rwysg,  gweddî- 
ai  lolo  droeto: — 

"  Pedr  i'w  borth,  pa  dir  y  bo, 
Pwy  mwy'i  swydd?  pumoes  iddo!" 

Önd  aeth  seren  Owain  tan  gwmwl. 
Collwyd  golwg  arno.  Ni  wyddid  pa  le  yr 
oedd.  Canodd  lolo  iddo  eto,  gan  ei  an- 
nerch  a'i  alw  yn  ôl.  Ni  ysgrifennwyd 
erioed  eiriau  mwy  angherddol  na'r  alw- 
ad  honno:-^ 


CYFNOD  OWAIN  GLYN  DWR. 


67 


II 


'  í  gwr  hir  ni'tb  gâr  Harri, 
Adfjd  aeth !  a  wyd  fyw,  di? 
Apf,  od  wyt,  â  gwaew  o  dân, 
Dyred,  dangos  dy  darian  I 
Deigr  Cadwaladr  Fendigaid, 
Dyred,  a  dwg  dir  dy  daid; 
Dyga  ran  dy  garennydd, 
Dwg  ni  o'n  rhwym  dygn  yn  rhydd!" 

Y  mae  egni  a  rhuthr  ysblennydd  yng 
Dgeiriau'r  cywydd  hwn: — 

"  Dyred,   ẃr  a  draeturwyd, 

0  Fanaw  dir,  f'enaid  wyd! 
Goreu  arwydd  gan  Wyddyl, 
Melyn  a  choch  ym  mlaen  chwyl; 
Urdda  bensel  Llywelyn, 
Arddel  hwy  a'r  ddeuliw  hyn; 

Galw     ger     bron — gwae     Loegr     o'i 

brad ! — 
Lu    Brytaen     [Llydaw],     a'i    Iwybr 

atad ! 
Dere  i'n  gwlad,  dur  iawn  gledd, 
Deyrnaswr  drwy  ynysedd; 
Cynneu  dân,  cyn  oed  unawr, 

1  oror  Môn,  eryr  mawr! 
Cûr  gestyll,  caerau  gystudd, 
Cwncweria  wlâu  cwn  Caer  Ludd!" 

Felly  y  llafuriai'r  hen  fardd  i  gadw 
yebryd  ei  gydwladwyr  yn  eiddgar.  Ond 
o'r  diwedd,  aeth  tynged  yn  erbyn 
Owain.  Diflannodd  fel  drychiolaeth,  na 
wybu  neb  byth  i  ba  le.  A  adawyd  yr 
hen  fardd  i  edrych  yn  ôl  ar  y  blynydd- 
oedd  cynhyrfus,  ac  i  ganu  ei  ofid,  ni 
wyddys.  Mewn  ysgrif  sydd  yn  Llyfr- 
geH  Caerdydd,  ceir  ei  enw  wrth  gywydd 
a  elwir  yn  "  fsurwnad  Owain  Glyndwr." 
Mewn  ysgrifau  cynarach,  fodd  bynnag, 
enw  Gruftudd  Llwyd  ap  Dafydd  ab  Ein- 
ion  sydd  wrth  y  cywydd  hwnnw,  a  chy- 
wydd  mawl  yw  yn  hytrach  na  marw- 
nad. 

Soniwyd  eisoes  am  gywydd  y  Llaf- 
urwr.  Yn  hwnnw,  clywir  nodyn  new- 
ydd  mewn  barddoniaeth  Gymraeg.  Y 
rheswm  am  hynny  ydoodd  ddyfod  y 
Llafurwr  yn  ddyn  pwysicach  na  chynt 
yng'  Nghymru.  Dan  yr  hen  gyfraith 
Gymreig,  yr  ocdd  y  taeogîon  yn  agored 
i  orchymyn  eu  harglwyddi.  Wedi  dy- 
fod  yr  ormes  Seisnîg,  o'u  gwîrfodd  yr 
ymladdent  tros  Owain.  Gwelodd  lolo 
eu  pfwerth,  a  ohanodd  eu  clod.  Un- 
waîth  eto,  rhydd  i  ni  lun  cywir  »  man- 
ylion  craff  am  ddynîon  a  welodd.     Gŵr 


tawel  oedd  Llafurwr  oes  lolo;  talai  ei 
ddegwm  i  Dduw  yn  ddirwgnach,  medd 
y  bardd;  rhoddai  gardod  trwy  gywir- 
deb,  ac  ni  nacâi  lety  i  neb.  Ni  buasai 
lun  ar  y  byd  hebddo  ef  a'i  lafur : — 

"  Ni  chair,  eithr  o'i  weithred, 
Aberth  Crist  [bara]   i  borthi  cred, 
Na  bywyd — pam  y  beiwn? — 
Pab  nag  ymherawdr  heb  hwn.'- 

Cawn  olwg  ar  ei  arferion  hefyd  yn  y 
cywydd  hwn — peth  prm  gan  y  beirdd 
Cymreig : — 

"  Ni    rydd    farn    eithr    ar    arnawdd 

[rhan  o  aradr], 
Ni  ehair  ar  ei  gyf air  gawdd  [llid] .... 
Aml  draw  y  canai  emyn, 
Dilid  [canlyn]  y  fondid  a  fyn.  .  .  . 
Gŵr    a'i  anfodd   ar  grynfaen    [maen 

crwn] , 
Gwas  a  fling  y  gẃys  o'i  flaen; 
E  fyn  ei  gyllell  a'i  fwyd, 
A'i  fwrdd  ar  fôn  ei  forddwyd.  .  .  . 
\  Llaw    Dduw    cun    [arglwydd] ,  goreu 

un  gYÎ'r, 
Llaw  Fair  dros  bob  llafurwr'!" 

Canodd  lolo  lawer  o  gywyddau  mawl 
a  marwnad,  yn  eu  plith  rai  i  Dudur 
Fychan,  o  Benmynydd,  Môn,  a  fu  farw 
yn  1367,  ac  i'w  feibion;  i  Ithel  ap  Ro- 
bert,  Dafydd  ap  Gwilym,  a  Llywelyn 
Goch.  Nid  oes  lawer  o  gamp  ar  ei  gyw- 
yddau  serch,  a  bras  iawn  yw  ei  gywydd- 
gu  duchan.  Nid  oes  lawer  o  deilyngdod 
yn  ei  gerddi  ar  destunau  amrywiol, 
mepTÌs  "Y  Farf,"  "Y  Llong,"  "I 
yrru'r  Bronrhuddyn  yn  llatai,"  ac  y 
mae'n  amheua  ai  efe  bioedd  y  cwbl  o'r 
darnau  crefyddol  a  briodolwyd  iddo.  Y 
mae  yn  im  o'r  darnau  hyn  linellau  urdd- 
asol  i  Dduw : — 


"  Arglwydd  dad  mad  mawr, 
Eurgio  nef  a  Uawr, 
Ergiyw  fi,  bob  awr, 
Gwawr  í^irionedd." 


Tebygai  lolo  o  ran  meddwl  i  Sion 
Cent — yr  oedd  yn  ddwysach  na  beirdd 
Cymreig  y  cyfnod  cynt.  Yn  ei  gyw- 
vdd  i'r  Byd,  dywed: — 

"  Y  marw  nî  ŵyr  ymorol 

Am  a  wnasth — y  mae  yu  ôl ; 

Nid  edwyn  yn  nodedig 

Na  phlaid  trwra,  na  phls  y  trîg.'' 


S8 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


I 


Yr  oedd  y  byd  yn  ddyryswch  iddo 
hefyd.  "  I)im  ar  y  ddaear  yw  dyn," 
meddai,  a  gofynnodd  oni  buaeai  well  pe 
nas  ganesid : — 

"  Myfyr  'rwy  yn  ymofyn, 

0  Dduw,  beth  oreu  i  ddyn, 

Ai  'i  eni,  er  llenwi  llid 

Naws  gwywnoeth,  ai  nas  genid?" 

Bardd  bywyd  a  brwydr  oedd  lolo,  a'j 
ragoriaeth  arbennig  yw  ei  grafEter  a'i 
gydymdeimlad.  Sylwodd  ar  arferion 
plant.  Cydnabu  fod  y  llafurwr  yn 
ddyn. 

GEUFFUDD   LLWYD   'AP  DAFYDD 
AB    EINION    LYGLIW. 

Canodd  Grufîudd  Llwyd  ap  Dafydd 
ab  Einion  Lygliw  yntau  amryw  gyw- 
yddau  i  Owain.  Yn  un  o  honynt  (Llaw- 
ysgrif  Peniarth,  55),  disgrifia  druan 
gyflwr  ei  gydwladwyr  dan  ormes  y 
Saeson : — 

"  Cymry,  rhag  maint  eu  camrwysg 
Cenedl  druain,  fal  brain  brwysg.  .  .  . 
A  fu  isaf  ei  foesau, 
Uchaf  yw,  mawr  yw'r  och  fau; 
A'r  uchaf,  cyn  awr  echwydd, 
Isaf  ac  ufuddaf  fydd.'- 

Disgrifia  eu  rhwysg  a'u  llwyddiant 
cyut,  a  gofyn  pwy  oedd  eu  tywyeog  bell- 
ach.  Etyb  mai  Owain  Glyn  Dwr,  a 
rhydd  glod  i'w  achau,  ei  gyfoeth,  a'i 
haelioni. 

"  Os  iach  a  rhydd  fydd  efô, 
Ef  a  eonill  pan  fynno," 

meddai.  Mewn  cywydd  arall,  edrydd 
fel  V  bu'n  fawr  ei  roeso  yn  llys  Owain, 
ac  fel  yr  hiraethai  ar  ei  ôl  pan  aetb 
ymaith : — 

"  Agos  i  hiraeth,  gaeth  gad, 
Am  dwyn  hyd  farw  am  danad; 
Nid  aeth  dy  gof  drosof  draw, 
Aur  baladr,  awr  heb  wylaw." 

Yna  daeth  newydd  iddo  o  rywle  ara 
orchestion  Owain,  a  gwnaeth  hynny  cî 
yn  llawen  drachefn : — 

"  Pan  oedd  wannaf  fy  ngafael 
Am  danad,  fab  y  tad  hael, 


Cefais,  0  ben  rhyw  gennad, 

(Cof  o  ras  Duw,  cyfryw  stad  I) 

Gael     yn     yr     aer     [brwydr],    galon 

rwydd, 
0  honod  fowrglod,  f'arglwydd.     .     . 
Gwelas  pawb  draw,  i'th  law  lân, 
Gwir  fowldaith  gwaew  rhyfeldan; 
DryUiaiet,  deliaist,  ar  dalwrn, 
Dy  ddart  hyd  ymron  dy  ddwrn; 
0  nerth  ag  arial  calon, 
A  braich,  ag  j'sgwydd,  a  bron, 
Peraist,  fy  naf,  o'th  lafur, 
Byst  mellt  rhwng  y  dellt  a'r  dur.'' 

Mewn  trydydd  cywydd,  cawn  gan 
Rufíudd  Llwyd  ddisgrifiad  o  Gymru  pan 
oedd  Owain  ar  goll.  Y  mae'n  amlwg 
bod  y  cywydd  hwn  ar  lun  ymddiddan 
rhwng  dau.  Gofynnir  i'r  bardd  gan  y 
UaU:— 

"  Mae  dy  ganuau,  gau  gân? 
Mae'r  ddraig,  mae'r  mawr  ddarogan? 
Mae'r  Uongau,  mawr  oUyngiad? 
Mae'r  gwr  darogan,  mae'r  gad?" 

Etyb  yntau  y  deuai  Owain  yn  ôl,  fel 
y  deuai'r  Uanw  a'r  Uoer: — 

"  Addas  yw  i'r  môr  glas,  glân, 
Treio  agos  i'r  traean, 
Trosodd  drachefn  y  treisia, 
Tros  fan  y  ddwylan  ydd  á; 
Yr  haul  degach  na'r  hoewloer 
A  gudd  ei  deurudd,  a  dioer, 
Yr  ail  awr,  eurwawr  wryd, 
I'r  lan  droe  bedwar  ban  byd." 

SION    CENT. 

Ceir  traddodiad  hefyd  yn  cysyUtu 
Sion  Cent  âg  Owain  Glyn  Dwr,  ac  un 
hyd  yn  oed  yn  dywedyd  mai  Owain  ei 
hun  ydoedd  Sion.  Y  mae'n  debyg. 
mai  achos  hynny  fu  fod  Sion  yn  gy- 
meriad  â  rhyw  ddirgelwch  o'i  gwmpaa, 
a  bod  a  wnelai  â  theulu  Scudamore,  o 
Kentchurch,  pentref  ar  ffiniau  Mynwy 
a  Henffordd.  Priododd  un  o  deulu 
Scudamore  ferch  Owain  Glyn  Dwr,  a 
fchybir  mai  yn  Rentchurch  y  bu  farw 
Owain  ao  y  claddwyd  ef.  Dichon  mai 
oddiwrth  Kentchurch  y  cymerth  Sion 
ei  enw.  Dywed  traddodiad  ei  fod  wedi 
ei  addysgu  yn  Rhydychen;  mai  athro 
diwinyddiaeth  oedd;  bod  unwaitb  gan 
deulu  Scudamorô  gopi  o'r  Bibl  yn  .ei 


CYFNOÍ)     OWAIN      ÜLYN      DWR 


ii 


law;  ei  fod  yn  fynach  a  choriBuriwr. 
Ceid  gynt  hefyd  chwedlau  ei  fod  wedi 
ei  werthu  ei  hun  i'r  eythraul.  Ehan 
o'r  cytundeb,  medd  yr  hanes,  oedd  bod 
ei  gorff  i  fynd  i'r  cythraul  os  cleddid 
ef  y  tu  mewn  i'r  eglwys  neu  oddi  allan 
iddi.  Mynnodd  yntau  ei  gladdu  tan 
fur  yr  eglwys,  a  thwyllo'r  cythraul 
felly  yn  y  diwedd,  Adroddid  ei  fod, 
pan  oedd  unwaith  yn  cadw'r  brain  o 
gae  ŷd  yn  Grosmont,  ger  Kentchurch, 
wedi  cynnull  yr  adar  i  gyd  a'u  cau 
mewn  ysgubor;  ac  mai'r  cythraul,  ar 
ei  gais  cf,  a  gododd  bont  tros  afon  yn 
yr  ardal.  Danghosid  gynt  yn  Kent- 
church  y  eeler  Ue  cadwai  ei  feirch 
awyr,  gyda'r  rhai  y  gallai  fynd  i'r  fan 
a  fynnai.  Dywedir  ei  fod  wedi  ysgrif- 
ennu  llawer  o  draethodau  Lladin  ar 
ddiwinyddiaeth  a  gwybodau  ereiU,  ond 
nid  oes  dim  o'r  gwaith  hwnnw  yn  hys- 
bys.  Y  tebygrwydd  yw  mai  mynach 
ydoedd,  a  wyddai  lawer  o  bethau  nas 
gwyddai  pobl  yn  gyffredin,  ac  mai  am 
hynny  y  dywedid  ei  fod  wedi  ei  werthu 
ei  hun  i'r  cythraul,  fel  y  dywedid  am 
Faustus.  Ceir  chwedlau  cyfîelyb  yng 
Nghymni  am  Eobin  Ddu  Ddewin  a 
Dafydd  Ddu  Hiraddug. 

Y  cywydd  a  allai  fod  yn  cys 
ylltu  Sion  Cent  âg  Owain  Glyn  Dwr 
yw  hwnnw  a  elwir  "  Gobeithio  'r 
Goreu  i'r  Cymry."  Y  mae'n  gywydd 
da,  a'i  wabanol  raniadau  yn  gorffen 
â'r  llinell  "  Gobeithiaw  a  ddaw  ydd 
wyf."  Gallai  fod  wedi  ei  ysgrifennu 
pan  oedd  obaith  i  Owain  Iwyddo.  Y 
mae'r  awdwr  yn  sôn  am  fri  a 
llwydd  y  Cymry  g^nt,  gan  dderbyn 
Hanes  Sieffre  ara  danynt,  yna'n  cry- 
bwyll  eu  codwm.  ac  yn  gobeithio  y  deu- 
ai  dyddiau  gwell  gyda  "  geni'r  Daro- 
ganwr:" — 

"  Pennaf  naeiwn,  gwn,  gwmpa«, 
Erioed  fuom  ni,  o  raa.     .     .     . 
A  heddyw  y'ch  dyhuddir, 
Ar  drai,  heb  na  thai  na  thir!     .     .     . 
Awr  ba  awr    [o  awr  i  awr]    Gymru 

fawT  fu, 
D^orwYl  yr  ŷm.  a  dysgu; 
Dydd  bwy  gilydd  y  gwelwyf, 
Gobeithiaw  a  ddaw  ydd  wyf!" 

Ond  o'r  deg  ar  hugain  i  ddeugain  o  gy- 
wyddau  Sion  Cent  gydd  ar  gael  mewn 
Uawysgrifau,   [amryw  o  houynt  wedi  eu 


cyhoeddi  yng  "  Ngheinion  Llenydd- 
iaeth  Gymreig,"  y  "  Cefn  Coch  MSS," 
"  Y  Flodeugerdd  Newydd,"  a  rhai  o'r 
hen  igylchgronau] ,  ar  destunau  fíìloö- 
offaidd  a  chrefyddol  y  mae'r  rhan  fwyaf. 
Os  mynach  oedd  Sion,  gwrthryfelodd 
yn  erbyn  yr  offeiriadaeth  ac  ofergoel. 
Nid  yw  hynny  ynddo  ei  hun  yn  ddigon  i 
brofi  ei  fod  wedi  gwadu  ei  Gatholig- 
aeth.  Ceir  dyhewyd  goreu  yr  Eglwys 
Gatholig  yn  amry w   o'i  gywyddau : — • 

"  Duw  draw  a'n  gwnel  yn  llawen, 
Gyda  Mair,  i  gyd,  Amen." 

'  Meddylio   am   addoli 

I  Dduw  a'i  fam  ydd  wyf  fi." 

"  Od  ai  i  nef,  rhaid,  yn  wir, 
Ffinio  [talu  dirwy]  dros  y  corff  anwir, 
A  thalu'r  fíìn  Gatholig 
Yn  y  tân  o'r  enaid  dig." 

Byddai  anodd  hefyd  gael  cywirach 
cyffee  nag  a  ddyry  o'i  bechodau  ei  hun 
gynt:— 

"  Balchter,  ymysig  niferoedd, 
Butra  gwaith,  bywyd  drwg  oedd; 
Gyda  balchter,  f'arfer  fu 
Gwag  weuiaith,  a  goganu; 
Cynfigen  a  fu'n  llenwi, 
Anghywir  fíydd,  fy  nghorff  i, 
Llesgedd  hyd  fedd,   ehud  fum, 
Diogi,  mi  a'i  dugum, 
A  boddi  mewn  cybyddiaeth, 
Ni   chaent,    0    Dduw,    chwant    oedd 
waeth." 

Ond,  fel  y  gallesid  disgwyl,  hwyr- 
ach,  gan  ddyn  a'i  beirniadai  ei  hun  mnr 
llym,  beirniadai  ereill  hefyd.  Dyweci 
un  o'r  cywyddau  a  briodolir  iddo: — 

"  Llyma'r  dallter  arferwyd, 
Delwau  oedd  M'ell  na  Duw  Iwyd, 
Rhoi  addoliad,   ar  ddeulin, 
A  ddyly  Grist,  i  ddelw  grin." 

Pe  cymerem  y  Brawd  Llwyd  y  dadl- 
euai  Dafydd  ap  Gwilym  âg  ef  fel  eng- 
rhaifft  o'r  hen  gyfnod  cynt;  Dafydd  ei 
hun  fel  un  a  eafai  dros  ei  gyfnod 
yntau,  a  Sion  Cent  dros  duedd  araJl, 
a  aeddfedodd  wedi  hynny  yn  Buritan- 
iaeth,  caem  ddeunvdd  astudiaeth  a 
chymhariaeth  ddyddorol  dros  ben 
Gŵr  trist  iawn  ei  fryd  oedd  y  Brawd 
Llwyd — tebycaf  gŵr  "^yn   wir  i'r  Purit- 


ŶO 


LLRNYDPIAETÄ   Y  C!YMKY. 


an,  oedd  mor  anhebyg  iddo  höfyd.  Ni 
fynnai  ef  i  Ddafydd  brydyddu  na  chan- 
mol  harddwch  Natur  na  glendid  merch. 
Ar  y  llaw  arall,  chwareuai  Dafydd  â 
hoU  ddefodau'r  Eglwys  yn  ei  gerddi. 
Aeth  y  wedd  honno  o  edrych  ar  íywyd 
ar  led  ymhell.  Ond  daeth  dylanwad- 
au'r  Wiciiffiaid  a'r  Lolardiaid  o  Loegr, 
ac  yng  nghywyddau  Sion  Cent  cawn 
beth  tebyg  iawn  i'w  hadlais.  Os  oedd 
ef  yn  drist,  yr  oedd  hefyd  yn  Uawer 
dyfnach  na  Dafydd  a'i  ddisgyblion. 
Fel  hyn  y  canai  Sion  Cent  i  Henaint: — 

"  Di-eiddil  a  da  oeddwn, 

A  chryf  a  gorwyllt,  a  chrwn, 

A  hefyd,  esgud,  ysgawn, 

I  ben  yr  allt  buan  yr  awn; 

Trin  y  bêl,  a  phob  helynt, 

A  rhedeg  fal  gwaneg  gwynt. 

Heddiw,  08  i'r  rhiw  yr  âf, 

0  arfeddyd   [bwriad] ,  hir  fyddaf ; 

Lle  bo'r  gamfa  ferra  fach, 

Llymsi  fyddaf  yn  llamsach; 

Ni  chredir,  nychu'r  ydwyf, 

Y  rhodir  mwy,  rhydrwm  wyf; 
Un  llun  yw  hun  a  henaint, 
Yn  ful  gan  ofal  ag  baint; 
Ysgeiriau  yn  ysgyrion 

Y  sydd  i'm  ffydd,  a  dwy  ffon; 
Ysgwyddau    anosgeiddig, 

\  A  chorff  heb  na  lliw  na  chig; 
Gleiniau  fy  nghefn  a  drefnwyd 
Yn  garreg  craig,  neu  gorc  rhwydl 
Ehyfedd  yw'r  ais,  a'u  rhifo, 
Fal  cronglwyd  lle  tynnwyd  to!" 

Gwelai  ddulliau'r  byd  bron  yn  union 
fel  y  gwelai'r  Brawd  Llwyd  hwy. 
Magl  oedd  harddwch  a  chariad.  Hyd 
yn  oed  pan  feddyliai  Dafydd  ap  Gwil- 
ym  o  ddifrif  am  farw,  cai  gysur  wrth 
gofio  yr  ai  drwy'r  Purdan  i  Baradwys. 
Nid  oes  ing  yn  ei  sôn  am  angau,  ond 
hiraeth  trist — am  yr  harddwch  a'r  ieu- 
enctid  a  gollodd,  ac  y  mae'r  atgof 
hwnnw  yn  rhoi  rhyw  wawr  hudolus  ar 
y  tristwch  ei  hun.  Colli  ei  ieuenctid 
oedd  yn  gwneud  henaint  yn  drist  i 
Ddafydd.  Anhebyg  iawn  oedd  Sion 
Cent.  Iddo  ef,  nid  oedd  y  pethau  a 
gollwyd  o  nemor  werth.  Yn  lle  cofio'r 
pethau  a  fu,  meddwl  yr  oedd  ef  am  y 
tristwch  a   ddeuai: — 

*'  Afraid  i  ddyn,  derfyn  'dig, 
Ei  rwyf  na'i  ormod  rhyfig; 


I  Ni  ẃyr  Cristion  aflonydd 

I  Ba  hyd  yn  y  byd  y  bydd; 

I  Heddiw  yn  arglwydd,   rwydd  ran, 

;  Heno,  mewn  bedd  ei  hunan; 

Gwae  ydyw  i  bwynt  gwedi  bo 

Unawr  dan  y  pridd,  yno; 

Ni  wisg  sidan  am  dano, 

Yn  y  Uan,  ond  graean  a  gro; 

Ni  wêl  serch,  ac  ni  pherchir, 

Ni  phryn  un  tyddyn  o'r  tir; 

Nid  â'n  ôl,  ni  chaie  olud, 

Na  gwin  mwy'n  y  genau  mud."  : 

Gwylio  bywyd  yr  oedd  Dafydd ; 
edrych  amo;  chwerthin  am  ben  ei  dro- 
ion  trwstan,  a  mwynhau  ei  lawenydd 
ysgafn.  Ei  feirniadu  yr  oedd  Sion 
Cent;  gweled  yr  ochr  ddu  iddo;  y  gvvr 
mawr  yn  "  dwyn  tyddyn  y  dyn  dall, 
Ag  un  erw  y  gwan  arall;"  ac  yna, 
gweled  hwnnw  yntau  yn  gorfod  gadael 
y  cwbl,  a  mynd 

"  I'r  tŷ  o  glai  a'r  to  glas, 

A  gwely  o  hyd  gwialen, 

A  chau  i  borth  uwch  i  ben." 

Weithiau,  dwg  ar  gof  ini  Horae — 
"  Linquenda  tellus,  et  domus,  et 
placens  uxor,"  medd  hwnnw,  ac  ebr 
Sion  yntau,  gvda  mwy  o  chwerwder 
fyth:- 

"  A  llwybr  gwag  lle  bu'r  gwin, 
Ä'i  gog  yn  gado'i  gegin, 
A'i  gŵn,  yn  ei  neuadd  gau, 
A'i  emys  [meirch]  yn  ei  amau; 
A'i  wraig  o'i  winllan  adail, 
Gywir  iawn,  yn  gwra'r  ail." 

Bryd  arall,  pair  i  ni  gofio  Milton, 
megis  yn  ei  ddisgrifiad  o  Lueiöer  yn  ei 
ogoniant  a'i  gwymp: — 

"  Uchaf  angel,   heb   gelu, 
EuraJd  ei  fodd,  erioed,  fu, 
A  meistr  oedd  ym  mwstwr  lôn, 
Yngolwg   yr   angylion, 
Tecach  na'r  haul;   gythraul  gi, 
O'r  diwedd  bu  oer  dewi; 
Cwympodd  y  cythraul  campus, 
Ef  a'i  lu  aeth  rhannu  rhus." 

Yn  ei  gywydd  i'r  "  Farn,'  ceir  rhai 
llinellau  tebyg  iawn  i  rai  Goronwy 
Owain  ar  yr  un  testun. 

Bu  ymryeon  rhwng  Sion  Cent  a 
Bhys  Goch  Eryri.  Yr  oedd  Ehys  wedi 
dyfod  0  hyd  i  syniadau'r  Cabalistiaid, 


CTtNOD  OWAIN  GliYN  DWR. 


71 


a*u  dodi  jn  ei  gerddi,  ac  am  hyimy  jr 
jmosododd  Sioû  arno.  Nid  jw  cy- 
wyddau  ymryBon  Ehys  nemor  gwell 
na'i  dduchan  i'r  llwynog — pentwr  o 
enwau  drwg  wedi  eu  clymu  yn  ddigon 
cywrain. 

EHYS  GOCH  ERYEI. 

Honnir  yn  gyffredin  bod  Rhys  Goch 
Eryri  wedi  canu  i  Owain  Glyn  Dwr, 
ond  y  mae  aniscrwydd  am  flynyddoedd 
ei  eiuioes  ef.  Yn  ôl  rhai  cyfrifon,  rhaid 
ei  fod  wedi  byw  gan  mlyuedd,  os  nad 
rhagor.  Y  tebyg  yw  ddarfod  priodoli 
iddo  waith  rhai  o'r  beirdd  Cochion 
ereill.  Trigai  yn  yr  Hafod  Garegog. 
plwyf  Beddgelert,  a  dywed  traddodiad 
bod  Owain  Glyn  Dwr  unwaith  wedi 
ymguddio  yno  rhag  ei  elynion,  a  diane 
ihagddynt  trwy  ddringo  craig  serth. 
Ceir  enw  Rhys  Goch  wrth  gywydd  a 
alwyd  yn  gywydd  marwnad  i  Owain, 
ond  nid  enwir  Owain  unwaith  ynddo. 
Yn  hwnnw,  dywed  Rhys: — 

"  Heddiw  mae  argae  oergwm, 
Hil  Hedd  mawr  ar  y  Uawr  Uwm; 
A  oes  obaith  i'n  iaith  ni, 
Faith  gof  awdl,  fyth  gyfodi? 
Oes,  oes,  cwynwn  anfoes  caith, 
Bo  iawn  gwbl,  byw  yw'n  gobaith." 

Gallai  fod  "Hil  Hedd  mawr "  yn 
cyfeirio  at  Owain.  Yna,  â  ymlaen  i 
broffwydo  pa  bryd  y  deuai  cyfle  eto. 
Os  cymerir  hyn  ynglŷn  â'i  gywyddau 
brud  ereill,  y  mae'n  lled  debyg  ei  fod 
wedi  byw  hyd  ddechreu  cyffro'r  Tudur- 
iaid,  canys  tebycach  bod  y  cywyddau 
hynny  yn  cyfeirio  atynfc  hwy  nag  at 
Owain  Glyn  Dwr.  Eto,  igallai  fod  sail 
i'r  traddodiad  am  ei  gysylltiad  âg 
Owain,  a  chan  y  bu  ymryson  rhyngddo 
â  Sion  Cent,  sylwn  amo  yma,  heb 
geisio  penderfynu  cyfnod  y  naill  na'r 
llall  yn  fanwl.  Ychydig  farddoniaetli 
sydd  yng  nghywyddau  brud  Rhys 
Goch,  er  bod  peth  o  fawredd  Eryri  daîi 
eira  i'w  gael  yn  yr  "  Ymddiddan  rhwng 
Rhys  Goch  â  Chamedd  Llywelyn:"— 

"  Coronog,   oediog  ydwyfe, 

Cwynfan  oer,  cynefin  wyfe; 

Llys  y  gwynt,  Ìluosog  wedd, 

A  lluwch  ym  mol  y  llechwedd;     .     . 

Cais  i'th  ymgaie  o'th  amgylch, 

Cawod  ag  ôd  yn  dy  ^lch ; 


Cerwyn   drom,   coron  dramawr, 
Cyfrwy  raal  pibonwy  rrawr; 
Cynnal  goreugwal  grugwellt, 
Clochdy  maith,  esgobdy  mellt; 
Och  rhag  cyrn  addurn  eiddew, 
Uchel  wyd,  bicyn  rhwyd  rhew;  , 
Ffau'r    blaidd,    heb    na    gwraidd    na 

gwrysg, 
Ffrwyth  dau  canllwyth  do  cenllysg." 

BEIRDD  EREILL   Y  CYFNOD. 

Enwir  beirdd  ereill  oedd  yn  byw  yng 
nghyfnod  Glyn  Dwr  gan  Gruffudd 
Llwyd  ap  Dafydd  ab  Einion  yng 
"  Nghywydd  y  Cwest  ar  Forgan  Hael." 
Ymddengys  bod  "  Morgan  Hael,"  neu 
Forgan  Dafydd  Llywelyn  ap  Phylip 
Trahaearn,  o  Ryd  Odyn  yng  Nghaeo, 
sir  Gaerfyrddin,  wedi  Uadd  rhyw  ustuB 
ar  y  fainc  yng  Nghaerfyrddin.  Rhoed 
cyfraith  arno  am  hynny,  Y  barnwr 
oedd  i'w  brofii  oedd  Syr  Dafydd  Han- 
mer,  tad  ynghyfraith  Owain  Glyu 
Dwr.  Penodwyd  ef  yn  farnwr  yn  1388. 
Sonnir  yn  y  cywydd  am  y  brenin  Ris- 
iart.  Bu  ef  farw  yn  1399.  Felly, 
digwyddodd  y  trychineb  y  can- 
w,yd  y  cywydd  o'i  blegid  rhwng  1388  a 
1399.  Cyflwynir  y  cywydd  i  Syr  Daf- 
ydd  Hanmer.  Canmolir  ef  am  ei  wy- 
bodacth  o'r  gyfraith,  a  gofynnir  iddo 
ddyfod  i  Gaerfyrddin  dros  y  brenin 
Rhisiart,  a  rhoddi  prawf  teg  ar  Forgan 
Hael.  Enwir  deuddeg  bardd  i  fod  ar  y 
cwest.  Ni  thyngent  anudon,  meddai 
Gruffudd  Llwyd,  ac  felly  rhoent  farn 
deg.     Wele'r  enwau: — 

Gruffudd  Llwyd  ei  hun:  Gruffudd 
ap  Rhys,  o  Wynionydd;  Llywelyn  Goch 
ap  Meurig  Hen,  Rhys,  Rhys  fab  Daf- 
^dd  ab  lerwerth,  Owain  ap  Dafydd,  Is 
Coed,  sir  Aberteifi;  fLlywelyn]  Moel 
y  Pantri;  y  Crach,  y  Cyw,  y  JPosned, 
a  Sypyn  [Cyfeiliog?]  Gwelir  nad 
euwir  uchod  ond  un  ar  ddeg.  Yn  vr 
Tolo  MSS,  ceir  "  Rhys  a  Dafydd  fab 
Dafydd  ab  lorwerth""  ac  feliy  cawn 
ddeuddeg.  Sylwasom  eisoes  ar  weith- 
iau  Gruffudd  Llwyd  a  Llywelyn  Goch. 
Ceir  ychydig  o  weithiau  rhai  "o'r  Ileill. 
megis  y  Posned  a  Sypyn  CyfeiIIiog  yn  y 
Ilawysgrifau.  sYn  awdl  Sypyn  CỳfeiÌ- 
iog  i  Ddafydd  an  Cadwaladr,  o  Fach- 
elltref,  ceü:  y  llinellau,  a  briodolwyd 
hefyd  i  ereill: — 


H 


LLENYDDÍAETH  Ÿ  CYMRY. 


"Dyre^    pan    fynnych,    croeso    pan 

ddelych, 
Ag  wedi  delych,  tra  fynnych  trig." 

Bywedir  yn  Llawysgrif  Peniarth  81, 
mai  yr  un  'un  oedd  Sypyn  Cyfeiliog, 
Bleddyn  Ddu  Was  y  Cwd,  a  Dafydd 
!Amhadog  Wladaidd.  O  ran  ardduU, 
perthyn  y  rhan  fwyaf  o'i  weithiau,  a 
welais  i,  i  gampau  igeiriau  diwedd  cyf- 
nod  beirdd  y  Tywysogion.  Nid  oes 
dim  barddoniaeth  ynddynt. 

Digwydd  enw  "  Llywelyn  ap  y 
Moel""hefyd  yn  fynych  yn  y  Uawys- 
grifau,  ond  gan  y  canwyd  ei  farwnad 
ef  gan  Guto'r  Glyn,  rhaid  ei  fod  yn  ddi- 
weddarach,  Tebyg  mai  mab  ydoedd 
ef  i'r  Llywelyn  Moel  o'r  Pantri  a  gan- 
odd  y  Cywydd  i'r  Fedwen,  a  geir  yn 
'•  Llỳfr  Yicer  Woldng  "  (Llyfrgell 
Eydd  Caerdydd).  Y  mae  cynnwys  y 
cywydd  hwnnw  hefyd  yn  ei  gysylltu 
braidd  â  chyfnod  y  cywyddwyr  cynaraf. 
Ceir  ynddo  linellau  tlysion : — 

"Glwys  dy  dwf,  glas  yw  dy  do, 
Gwastad  tanad  yw'r  tyno; 
Siderog  nen  hwylbrenni, 
Syllty  teg  is  allt  wyt  ti ;     .     .     * 
Gosodiad,  nid  trwsiad  drain, 
Gwewyr  goreuwyr  Owain." 


Dichon  mai  Owain  Glyn  Dwr  oedd  yr 
"  Owain  "  y  cyfeirir  ato  yn  y  cywydd 
hwn.  Dywedir  hefyd  bod  Ehys  Goch 
wedi  canu  marwnad  Llywelyn  Moel,  a 
thebyg  mai  ef  oedd  y  Llywelyn  a  gyf- 
archai  Ehys  yn  y  cywydd  Cabalistaidd 
liwnnw,  lle  rhydd  hanes  tarddiad  yr 
awen : — 

"  O'r  tair  Uythyren  air  teg, 

Byw  fur  unrhyw  fu'r  anrheg; 

Drwy  imrhyw  lythyr  dro  iawnrhodd, 

O'n  balch  gelfyddyd  a'n  bodd, 

Yr  ysgrifennir  wir  wen, 

Daw  pyrth  Duw,  deuparth  d'awen." 

Bydd  rhai  yn  dywedyd  bod  leuan  ap 
Ehydderch  ab  leuan  Llwyd  a  Gwilym 
ab  leuan  Hen  wedi  canu  i  Owain  Glyn 
Dwr,  ond  yr  oedd  y  blaenaf  yn  aelod 
o'r  comisiwn  a  benododd  Edward  IV. 
yn  1461,  i  chwilio  achau  William  Her- 
bert,  pan  wnaed  ef  yn  larll  Penfro;  a 
tbebycach  mai  i'r  gomed  a  ymddang 
hosodd  yn  1456  y  canodd  ef,  ac  nid  i 
Seren  1402.  Dywed  y  Dr.  John  Dafis 
hefyd  mai  tua  1400  yr  oedd  Gwilym  ab 
leuan  Hen  yn  ei  flodau. 

Yn  lolo  Goch  a  Sion  Cent,  o  leiaf, 
cynhyrchodd  cj'fnod  Owain  Glyn  Dwr 
ddau  fardd  rhagorol. 


BEIRDD  YMDRECH  Y  TUDÜBIAID. 


Gwelsom  fel  y  bu'r  beirdd  yn  annog 
ac  yn  cefnogi  Owain  Glyn  Dwr,  ac  yn 
galaru  ar  ei  ôl  pan  goUwyd  ef.  Pan 
ddiflannodd  Owain,  gadawyd  Cymru 
wedi  ei  deifio  gan  ryfel,  a  chanlyniad 
yr  ormes  anesgor.  Gwnaetb  y  Saeson 
gyfreithiau  yn  gwahardd  i'r  Cymry 
brynu  tiroedd  yn  agos  i'r  trefi  caerog. 
Ni  chaent  fod  yn  fwrdeisiaid  o  unrhyw 
dref,  na  dal  unrhyw  swydd,  na  dwyn 
arfau.  Ni  chai  Gymro  brentisio  ei  fab 
i  unrhyw  grefft,  na'i  ddodi  i  ddysgu 
Uenyddiaeth.  Gwaharddwyd  y  Cym- 
horthau,  a  chyfrifid  y  beirdd  yn  dros- 
eddwyr.  Dyma  ddiwedd  yr  ymdrech 
f aitb ;  un  rhes  o  symudiadau,  y  naiU  ar 
ôl  y  llall  wedi  addo  rhyw  Iwyddiant  o 
dro  i  dro,  dan  Euffudd  an  Cynan, 
Owain  Gwynedd,  Ijlywelyn  Fawr,  Lly- 
welyn  ap  Gruffudd,  ac  Owain  Glyn 
Dwr;  a'r  cwbl  eto  wedi  metliu,  a'r  un 
ormes  wedi  eu  dilyn.  Toresid  ar  draws 
twf  yr  elfen  ramantus  a  flagurodd  yn 
oes  Dafydd  ap  Gwilym;  darfu  eto  am 


yr  elfen  gymdeithasol  a  welwyd  yng 
ngweithiau  lolo  a  Sion  Cent.  Gallesid 
meddwl  bod  popeth  ar  ben  ar  Gymru 
bellach,  na  ehlywid  fyth  mwy  ddim  o 
ddigymar  fivisig  yr  iaith  Gyniraeg;  na 
byddai  eto  gan  fardd  ddigon  o  obaitb 
i  ddychmygu  iddo  fyd  gwerth  ymladd 
trosto.  Eto,  ofer  a  fu  hyn  oll.  Os  na 
chai'r  beirdd  gyfarfod  yn  y  Cymhorth- 
au,  fel  cynt,  daliasant  ati  i  ganu,  ac  yn 
1451,  cafodd  Llowdden,  trwy  ei  berth- 
ynas,  Gruffudd  ap  Niclas,  «íennad  y 
brenin,  Harri  IV.,  i  gynnal  Eisteddfod 
yng  Nghaerfyrddin  i  ddiwygio  rheolau 
barddoniaetli  ac  i  drefnu  arferion  y 
beirdd.  Yn  yr  Eisteddfod  lionno,  en- 
illodd  Dafydd  ab  Edmwnd  y  wobr  am 
drefnu'r  Pedwar  !Mesur  ar  Hugaín.  Y 
mae  felly  yn  lled  debyg  mai  gwabardd 
y  Cymhorthau  fu  achos  cychwj-niad  yr 
Éisteddfod.  Nid  oes  sail  hanesyddol 
safadwy  i'r  traddodiad  am  eisteddfodau 
cynaraclî  nag  un  Caerfyrddin;  ond  yr 
oedd  y  beirdd,  pa  wedd  bynnag,  erbyn 


BEIRDD   YMDRECH  Y  TÜDURIAID. 


73 


1451 .  ẁedi  adennill  eu  rhyddid,  a  daeth 
t;encdl  fach  yn  bwysig  drachefn  cyn  bo 
hir,  canys  nid  didramgwydd  oedd 
llwybr  Lloegr  hithau.  Yn  1449,  coll- 
asai  ei  hawdurdod  yn  Ffrainc.  Yn 
1455,  dechreuodd  Ehj^feloedd  y  Ehos- 
ynnau.  Yr  oedd  gwaed  y  Tuduriaid  o 
Benmynydd  yn  nheulu  Lancaster.  De- 
chrenodd  y  beirdd  Cymreig  freuddwyd- 
io  a  brudio  eto.  Yr  oedd  yr  "  Haf  ' 
yn  y  dyfodol  o  hyd.  "  Gaeaf  "  oedd  y 
byd  fel  yr  oedd,  a  "  Haf  "  fyddai'r 
bj'd  a  ddeuai.  O  deulu  Tudur,  bell- 
ach,  yr  oedd  dîsgwyl  "  y  gŵr  darog- 
an."  Er  darfod  "  Hanes  Cymru  "  i'r 
"  hanesyddion  "  yn  1284,  ni  bu  Cymru 
erioed  yn  fwy  byw;  ni  bu  ei  hanes 
erioed  yn  fwy  dyddorol;  ni  bu  ei  llen- 
yddiaeth  erioed  yn  fwy  egniol.  Cym- 
erwn  olwg  ferr  ar  rai  o  brif  feirdd  cyf- 
nod  ymdrech  y  Tuduriaid,  i  gwblhau'r 
astudiaeth  hon. 

MEEEDYDD  AP  EHYS. 

Dywedir  mai  clerigwr  oedd  Mered- 
ydd  ap  Ehys,  yn  byw  yn  Ehiwabon,  ac 
mai  ef  oedd  athro  Dafydd  ab  Edmw^nd. 
Adweinir  ef  oreu  fel  awdur  "  Cywydd 
i  ofyn  rhwyd  bysgota,"  yn  yr  hwn  y 
buwyd  yn  tybio  ei  fod  yn  sôn  am  ddar- 
p[anfod  America  gan  Fadog  ab  Owain 
Gwynedd.  Wele'r  IHnellau  y  soiliwyd 
y  dybiaeth  honno  arnynt : — 

Madog  wyf,  mwyedig  wedd, 
Iav/n   genau   Owain   Gwynedd, 
Ni  fynnai  dir,   f'enaid  ordd, 
Na  da  mawr,  ond  y  moroedd." 

Pa  beth  bynnag  a  allai  fod  yr  ystyr, 
nid  oes  yma  unrhyw  sôu  am  America, 
>r  gwyddis  bellach  ddarfod  cyhuddo 
Llywarch  ap  Llywelyn  o  ladd  Madog 
yn  1170.  Dichon  bod  Madog  yn 
gfipt-^n  llynges  i'w  dad,  ac  mai  rhyw- 
heth  fellv  oedd  ystyr  cyfeiriad  Mered- 
ydfl  ap  Ehys  ato.  Nid  oes  lawer  o 
farddoniaeth  yng  nghywydd  y  rhwyd 
1\ví5rrota,  ond  y  mae'n  ddyddorôl  fel  dis- 
fl^rîriad  o  arferion — a  "  phrofìad — hen 
bysgotwr : — 

Hely'r  wj'f  hoewal  yr  afon, 
Ar  hyd  dŵr  a  dryll  rhwyd  don ; 
Gwoled  pysgod  brig  AÌun, 
Gwylio'r  wyf,  heb  gael  yr  un!.     .     . 


Efô'i  praw,  gwcll  gan  fab  Eliys 
Eitha'r  dŵr  na  thir  dyrys; 
Esgud    yr  af  i'r  afon, 
A  chael  haf  i  chwilio  hon."- 

Dengys  y  cywydd  liwn  iui  mai  gŵr 
yr  awyr  agored  oedd  Meredydd,  ond  yn 
ei  gywydd  i'r  "  Gwynt  "  y  cawn  ef  ar 
ei  oreu.  Dwg  hwnuw  ar  gof  ini  gerdd 
Taliesin  a  chywyddau  Dafydd  ap  Gwil- 
ym  ar  yr  un  testun.  Dyma  fel  y  mae 
Meredydd  yn  cyfarch  y  Gwynt : — 

"  Tydi'r  Gwynt,  tad  eira  ag  od, 
Traws,  cefn-hir,  tros  y  cyfnod; 
Anadl  oer,  anwadal  wyd, 
A'th  wjmeb  a  wnaeth  annwyd; 
Dianr'.  yr  wyd  o'r  deau 
I  berfedd  y  gogledd  gau; 
Oer  yw  d'aros  o'r  dwyrain — 
Er  Duw,  cyrch  i'r  deau  cahi!" 
"  Yn  wan,  yn  gryf,  yn  iownoed, 
Yn  ddrwg,  ag  yn  dda  erioed; 
Un  Iled  â'r  byd,  enbyd  wyd. 
Ag  un   hyd  y'th   ganhiadwyd ; 
Troed  nid  oes,  nid  rhaid,  na  dwrn, 
Nag  osgedd  corff,  nag  asgwrn; 
Ni'th  aned  o'r  tudded  tau, 
Ni'th  ludd  ing,  ni'th  ladd  angau." 

Ar  ei  oreu  hefyd,  cyfyd  uwchlaw 
ffansi  droiog  y  beirdd  Cymreig,  a  rhydd 
ini  linellau  liawn  grym  a  pheth  dy- 
chymig : — 

"  Piliwr  adail,  ple'r  ydwyd? 
Planed  wyllt,  pa  le  nid  wyd?     .     .     . 
Ystent  flin,  estynnyt  floedd, 
Ysturmant  yr  ystormoedd; 
Un  dón  yw'r  erddigan  dau 
Ag  anadl  y  meginau; 
Berw  a  dyrr  craig,  bwrdiwr  liraff. 
Blaidd  wybr  yn  rhoi  bloedd  obraff; 
Treisiaist  goed  am  eu  trysor, 
T;^'mestl  a  mawrwestl  y  môr.     .     . 
Cân  brofiad  dylmddiad  hwyr   , 
Cria  ar  hyd  cwrr  awyr!" 

Yr  oedd  y  bardd  hwn  yn  un  o  frud- 
wyr  cyfnod  ymdrech  y  Tuduriaid.  Ceir 
un  cywydd  trud  o'i  waith  ar  ddelw  ym- 
ddiddan  rhwng  y  bardd  a'r  gigfran. 
Yn  hwnnw,  crybwyllir  Edward : — 

"  Tarw  ag  aur  tew  ar  î  gyrn 
Sy'n  cadw  Ynys  y  Cedyrn, 
0  daw'r  gwyr  yn  dair  gwart, 


74 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


A  cliadarn  yw  braicli  Edwart; 

Dwrn  y  brenin  cadarnaf 

A  geidw  yr  hedd  gwedi'r  haf." 

Gellid  casglu  oddiwrth  y  cywydd 
hwn  mai  cefnogwr  i  deulu  lorc  oedd 
Meredydd,  a  bod  y  cywydd  wedi  ei 
ganu  cyn  dyfod  Edward  IV  i'r  or- 
sedd.  Mewn  cywydd  arall  a  briodohr 
iddo,  cawn  ei  farn  am  y  Llyfr  Brud. 
Ymddengys  ei  fod  unwaith  yn  ei  gredu, 
ao  yn  gwerthu  ei  eiddo  i  brynu  arfau 
ar  gyfer  yr  ymdrech  a  ddisgwyliai,  yn 
ôl  y  daroganau.  Ond  nid  oedd  y  peth- 
au  a  ddaroganwyd  yn  digwydd,  a  dyma 
fel  y  dyfyd  y  bardd  ei  feddwl  am  y 
Llyfr  Brud: — 

"  Y  brat  llwyd  ymysg  brot  llaid, 
Brut  hen  lyfr  y  Brytaniaid; 
Brwydr  ar  dir  Camber  ydw.^d, 
Brychliw  dwrch,   brycheulyd  wyd. 
Beth  a  dál  ym  d'obeithiaw? 
Yn  boeth  y  bych,  hen  beth  baw  I     . 

Y  gẃr  âg  ysgrifen  gau 

A  lanwodd  dy  ddalennau, 

Am  roi  yTjfydjíerdd  Merddin 

Yn  llowdr  crwth  hen  lledr  crin, 

A'r  Tarw  Moel,  lìyma  goel  gwan, 

T'n  twyllo  o'n  tai  allan; 

Ffol  yw  dy  siarad,  brad  breg, 

Ffol  o  eiriau  ffiloreg; 

Addaw  i'r  bobl  a  wyddyn 

Fyd  da,  ag  heb  ddyfod  hyn ; 

Cred  fi  na  rown  welltyn  crin 

Er  myrdd  o  eiriau  Merddin." 

Densrys  y  geiriau  hyn  fod  Meredydd 
ap  Rhys  o  leiaf,  yn  ansicr  am  gywir- 
deb  y  daroganau,  a  cheir  cywyddau 
tebyg  gan  rai  beirdd  ereill.  Eto,  nid 
oes  amheuaeth  na  ddefnyddiwyd  y 
bmdiau  yn  helaeth  at  amcanion  gwleid- 
yddol,  yn  nrbennig  at  godi'r  Cymry 
ymhlaid  y  Tuduriaid.  Anodd  pender- 
fynii  faint  oedd  crfd  y  beirdd  ar  y  daro- 
o^anau,^  yn  enwedig  yn  eu  manylion, 
ond  nid  oes  amheuaeth  na  chredai'r 
rhan  fwvaf  o  honvnt,  beth  bynnag,  y 
fradfíodiad  yr  adenîUai'r  Cymry  goroii 
Lundain. 

DAFYDD    NANMOR. 

Y  mae  traddodiadau  yn  cysvlltu  Daf- 
ydd  Nanmor  â  Rhvs  Goch  Ervrî.  Yn 
61  un  ystori  mab  ordderch  î  Rys  yd- 
oedd,  ac  wedî  gweled  bod  dawn  ynddo, 


cymerth  Rhys  ef  ato,  a  dysgu  rheolau 
barddoniaeth  iddo.  Yn  ôl  ystori  arall, 
cafodd  Rhys  hyd  iddo  yn  cregina  ar  y 
Traeth  Mawr,  a  dywedodd  wrtho, 
"  Oer  yw'r  hin  i  gregina."  Atebodd  y 
bachgen  yn  ebrwydd:  "  Yr  un  yw'r 
haul  rwan  â'r  ha. "  Am  hynny,  mab- 
wysiadodd  Rhys  ef.  Dywedir  hefyd 
bod  Dàfydd  yn  eisteddfod  CaerfyrddÌn, 
yn  1451,  a'i  fod  yno  wedi  dangos  mwy 
o  orchest  ar  gerdd  dafod,  a  mwy  o  wy- 
bodaeth  am  ddefodau  Uysoedd  Tywys- 
ogion  Cymru,  na  neb  arall.  Y  mae'n 
debyg  oddiwrth  ei  enw  mai  brodor  o'r 
Eryri  ydoedd,  ond  fel  y  dengys  ei  weith- 
iau,  daeth  i  gysylltiad  â  rhai  o  deulu- 
oodd  pendefìo:aidd  Ceredigion.  Gellir 
rhannu'r  cerddi  a  briodolir  iddo  yn  dri 
dosbarth,  sef  Cywyddau  Brud,  Cerddi 
mawl  a  Marwnad,  a  Chywyddau  Serch. 
Mewn  rhai  ysgrifau,  priodolir  i  Ddat- 
ydd  Llwyd  rai  pethau  a  geir  tan  ei  enw 
cf  mewn  ereiU.  Ymddengys,  sut  byn- 
nag,  ei  fod  yntau  yn  un  o  gefnogwyr  y 
Tuduriaid,  a'i  fod  wedi  canu  cywydd- 
au  brud  o'u  plaid.  Mewn  un  awdl  a 
geir  vn  "  Llyfr  Elis  Gruffudd  "  a 
"  Llyfr  Yicer  Woliing  "  (Llyfrgell 
Caerdydd),  sonia  am  arwyddion  yr  haul 
a'r  sêr,  a  ddanghosai  fod  rhyw  ddisr- 
wyddiadau  mawrion  yn  agos.  Canodd 
hefyd  awdl  i  Harri'r  Seithfed,  yn  erfyn 
nawdd  holl  saint  yr  ynys  arno,  ac  yn 
nyddu  eu  henwau  yn  beniUion  cynfr- 
haneddol  gyda  medr  a  chywreindeb 
mawr,  fel  y  dengys  y  Uinellau  hyn : — 

"  Henaint  o  ran  saint  yr  ynys  hon 
I  Harri  a'i  adel  yn  hir  oediog; 
Mair,  Gabriel,  Sariel,  Tomas,  Iriel, 
Mihangel,  Iriniel  a  fo  rannog; 
Nawdd   Bened,    Barned,    yn  y   lle   î 

barno, 
Brothen  a  Sulien  a  saîn  Silîn, 
Buan,  Celynin,  Beuno,  Celynog 
Cynin  a'i  weîsion,  Cynan,  Asa." 

Canodd  gerddi  mawl  î  Rvs  o'r  Ty- 
wyn ;  Tomas,  Arglwydd  y  Tywyn ;  Daf- 
ydd  ap  Rhydderch  ab  leuan  L1wvd  o 
Ogerddan;  Dafydd  ab  leuan  ab  Einîon ; 
Dafydd  LÌwyd  ap  Dafydd  ap  Rhydd- 
erch  o  Ogerddan;  Willîam  Northylon. 
o  Uwch  Aeron,  ac  ereill.  Byddai  raid 
ohwilîo  llawer  îawn  î  ephiro  ei  holî  gyf- 
eiriadau  hanesyddol  a  chwedlonol  yn  y 
cerddi  hyn,  ac  yn  y  cywyddau  brud. 
Dynion  hael  ac  ymladdgar,  ac  o  aobau 


BEIRDD   YMDRECH  Y  TUDÜRIAID. 


75 


da,  oedd  ei  arwyr  i  gyd;  ac  y  mae  enw- 
uu  a  gorchestion  hen  frenhinoedd  a 
phenaethiaid  Gwynedd,  Powys  a  De- 
heubarth  at  ei  law,  i  gymharu  ei  arwyr 
â  hwynt,  yn  gystal  âg  enwau  march- 
ogion  y  rhamantau  Arthuraidd,  ac 
enwau'r  saint  trwy'r  oesoedd.  Ehydd 
ei  ddisgrifiadau  oleuni  dyddorol  ar  fyw- 
yd  ac  arferion  yr  hen  deuluoedd  pende- 
íìgaidd.  Yr  oeddynt  yn  ddewr  a  di- 
bris,  yn  falch  o'u  hachau,  ac  yn  hael 
o'u  bwyd  a'u  diod.  Prin  y  cawn  yn  ei 
waith  ddim  o'r  manylion  personol  a 
gawn  gan  lolo  Goch,  ond  y  mae  ganddo 
gyfoeth  o'r  ormodedd  sy'n  nodweddu 
cymaint  o  farddoniaeth  Gymraeg. 
Wrth  ddisgrifio  gwledd  a  roes  Ehys  o'r 
Tywyn,  dywed: — 

"  Pe  bai  gan  mil,  yn  ddilys, 
0  erydr  rhif  ar  dir  Ehys, 
A  thrychan  gwinllan  a  gwin, 
Ag  yn  malu  gan  melin ; 
Pe  bai'r  ddaear  yn  fara, 
Neu  flas  dwfr  fal  osai  da, 
Yn  y  wledd,  rhyfedd  barhau 
Dwr  a  daear  dri  dîau!" 

Gwledda  a  rhyfela  oedd  y  bywyd  a 
ddisgrifiodd  Dafydd,  ac  yn  y  dull  hwn 
y  gwnaeth  hynny.  "  Graean  yr  eigion 
a  gryn  rhagot!"  meddai  am  un  o'i  ar- 
wyr.  Ond  y  mae  mwy  nag  un  peth 
newydd  yn  ei  waith  hefyd.  Priodolir 
iddo  "  Gywydd  Damon  a  Phythias  " — 
un  o'r  pethau  prinion  iawn  hynny 
mewn  barddoniaeth  Gymraeg,  sef  ys- 
tori  ar  fesur  cerdd.  Yr  hen  chwedl 
honno  ydyw  am  Ddionysius,  y  gormes- 
wr  o  Syracuse,  yn  condemnio  Damon  i 
farw,  eithr  yn  caniatau  iddo  fyned  ad- 
ref  i  e^anu'n  iach  â'i  deuhi,  ar  yr  amod 
bod  rbvwnn  yn  myned  yn  feichiau  dros- 
to  i  ddioddef  yn  ei  le  oni  ddelai  ef  yn  ei 
ôl.  Cyraerth  ei  gyfaill,  Pythias,  ei  le, 
ac  afros  iddo  orfod  marw  dros  Damon 
am  fod  hwnnw  yn  hwvr  yn  dychwelyd. 
Os  cymherir  y  cywydd  hwn  'â  cherddi 
r»reill  Dafvdd  Nanmor,  gwelir  ei  fod  yn 
llawer  llacach,  a  mwy  diofal  ei  gel- 
fyddyd : — 

"  Dwedai   Phyddias,    dewrwas   da, 
'  Damon,  pam  y  doi  yma?* 
Yntau  ddwedai     '  Heb  fantais, 
Ni  chei  farwolaeth,  na  chais. 
Wrth  y  gyfraith  faitb,   myfì, 
Dwl  iawD  ben,  dylwn  boenî.- 


Y  brenin  barai'i  einioes, 
Gwelodd,  fe  glwyfodd  â  gloes, 

Y  ffyddlondeb,  rhwydd-deb  rhodd, 
Power  dyn  a'i  pardynodd." 

Anodd  meddwl  mai'r  un  un  a  ganodd 
y  cywydd  hwn,  a'i  eiriau  Uanw,  âg  a 
wnaeth  y  cerddi  ereill.  At  hynny, 
priodolir  y  cywydd  i  Thomas  Prys  yn  y 
"  Cefn  Coch  MSS,"  ac  y  mae  ei  ar- 
dduU  yn  llawer  tebycach  i  waith 
hwnnw,  ac  i'w  gyfnod,  nag  i  waith  a 
chyfnod  Dafydd  Nanmor.  Eto,  rhaid 
cydnabod  bod  Dafydd  yn  rhywfaint  o 
ddiwygiwr  hefyd.  Ni  ddewisodd  gadw 
yn  llwyr  at  y  Cywydd  Deuair  Hirion. 
Canodd  ar  fesur  Gwawdodyn  Byr — y 
goreu  o'r  pedwar  ar  hugain — ac  y  mae 
digon  o  symudiad  yn  ei  linellau: — 

"  Aed  nen   fîurfafen   fferf.   fawr,   a'r 
dwr  oer, 
Ar    ei    ôl,    a'i   Iloer,    a'r   haul,    i'r 
llawr; 
Tristed  ei  weled  ar  ei  elawr  gref — 
Truan  fu  y  llef  trwy  nef  a  llawrl" 

Ceir  ganddo  hefyd  fesur  nad  yw'n 
un  o'r  pedwar  ar  hugain  o  gwbl,  nag 
i'w  gael  ychwaith,  hyd  yr  wyf  yn  cofio, 
ond  ganddo  ef.  Mesur  yw  hwnnw  o 
linellau  deuddeg  sillaf  bob  un,  ac  y 
mae  llawer  o  ynni  a  grym  ynddo: — 

"  Ni  bu'n  oes  y  cewri  un  byw  nas 

curud, 
Neu  belj'dr  nas  arhoest;  ni  bu  leidr 

nas  rhestud; 
Ni  bu  leifiau  gloj-won,   na  blifiau   a 

glywud, 
Ni  bu  o'r    [holl]    oes   hon   wynebwr 

well  ei  sud ; 
Ni  bu'r  gwr  a  wnelai,  er  bwrw    gwr, 

a  wnelud; 
Ni  bu  i'n  ocs,  hyd  hyn,  un  bwa  nas 

tynnud ; 
Ni  bu  wr  a  fwrîai'r  un  bar  a  arferud." 

Ond  er  cael  y  pethau  newyddion  hyn 
ganddo,  eto,  cadwodd  at  yr  hen  dra- 
ddodiad  trwy  ganu  darnaìi  hirion  o'r 
ddwy  awdl  hyn  ar  yr  un  odl — peth  sy'n 
gwanychu  llawer  ar  eu  heffaith.  Yn 
ei  gywyddau  i  ferched  y  mae  ei  beth- 
au  prydferthaf,  ac  at  y  rhai  a  geir  yn  y 
"  Gorchestion  "  a'r  "'Ceinion,"  y  mae 
ereiU  mewn  llawysgrifau  cyu  dlvsed 
â  hwythau.     Cymerer  ei  "  Gywydd  i'r 


76 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


Cae  Bedw  "  yn  engrhaiíît.  Dengys 
hwnnw  ei  hun  mai  cywyddau  Dafydd 
ap  Gwilym  a  gododd  yr  hwyl  ar  Ddaf- 
ydd  Nanmor: — 

"  Ni  byddaf,  mwy  na  Dafydd 
Ap  Gwilym,  heb  gwlwm  wydd," 

nieddai;  ond  yr  oedd  Dafydd  Nanmor 
yn  drech  hyd  yn  oed  na'i  gynddelw  yn 
y  cywydd  hwn.  Y  mae  pob  llinell  yn- 
ddo  yn  berfíaith  o  ran  celfyddyd,  u'r 
cwbl  mor  dlws  â  breuddwyd: — 

**  Lluniais  oed  mewn  Uwyn    o    serch 
'A    meillionwydd    mewn     [?im]     llan- 
nerch, 

Y  fun  Iwys,  o  fân  laswydd 

A  wnaeth  gae,  o  fanwaith  gw^-dd; 
Ni  wys,  am  y  cae  a  wnaeth, 
Ai  dail  yw,  ai  hudoliaeth; 
Athrawiaeth  a  wnaeth  yn   [njail, 
Athrawiaeth   faith   ar  wiail; 
Gẃyr  y  saith,  ar  y  groes,  wau, 
Gelfyddyd,  gwiail  foddau; 
Da  iawn  y  gvvyr,  dan  y  gwydd, 
Droi  gwielin  drwy'i  gilydd; 

Y  ferch  a'i  cèl  dan  fraich  cainc, 
A  roes  gae  o  wrysg  ieuainc, 
Croesgae  o  frig  gwrysg  y  fron, 
Cae  a  eihodd  fal  calon." 

Sylwer  yn  arbennig  ar  ei  arfer  o 
drychu  ymadroddion,  fel  y  ceir  yn  y 
penniU  hwn: — 

"  GvvjT  y  saith,  ar  y  groes,  wau, 
Gelfyddyd,  gwiail  foddau." 

"  Saith  gelfyddyd  "  yr  hen  ysgol- 
heigion  yw  ei  gyffelybiaeth,  a  thrèfna'r 
s.;eiriau  fel  pe  buasai'n  canu  gwers 
]jadin.  Y  raae  coíìo'r  trychu  hwn  ar 
rmadroddion  yn  gymorth  yn  fynych  i 
ddeall    cystrawen    y    cywyddau. 

Eto,  yn  ei  "  Farwnad  Merch,"  er 
mai  traddodiadol  yw'r  testun,  yn  ôl 
pob  tebyg,  mesris  gwaith  Llywelyn 
Goch,  Ttidur  Aled,  a  llawer  ereill, 
cawn  linellau  tlysion  a  dwys,  megis  y 
rhai  hyn : — 

"  Os  marw  yw  hon  îs  Conwy, 
Ni  ddyly  Mai  ddeilio  mwý! 
Och  im',  pe  marw  chwemwy, 
O  bydd'i  math  mewn  bedd.  mwy; 
Och,  Duw  tad,  o  chuddiwyd  hi, 
Nad  oeddwn  amdo  iddi ! 
Och  fì'n  awr  na  chawn  orwedd 
Gyda  bun  dan  gaead  bedd!" 


Anodd  hefyd  a  fyddai  gael  dim  tlys- 
ach  na'i  ddisgrifiadau  o  wallt  Llio: — 

"  Llio  eurwallt,  lliw  arian, 

Llewych  mellt  ar  y  lluwch  mân.       « 

Mae  o'r  un  wallt,  am  war  Non, 

Ar  fronnau'r  môr-forwynion.     .     .     ■ 

Ai  plisg  y  gneuen  wisgi, 

Ai  dellt  aur  yw  dy  wallt  ti? 

Mae'r  gwallt  mwya  ar  a  gaid, 

Am  ei  gwar,  fal  mwg  euraid 

N'ad,  Duw  gwyn,  er  mwyn  tw  gwallt, 

Farw  Llio  frialleuwallt!"' 

Nid  rhyfedd  bod  y  beirdd  yn  són  am 
Ddafydd  Nanmor  fel  eu  "  hunmeistr." 
Dengys  y  dyfyniadau  hyn  ei  fedr  arben- 
nig,  a  cheir  yn  y  Uawysgrifau  lawer  o 
gampau  iaith  a  chynghanedd  a  briod- 
olir  iddo. 

TUDUE  PENLLYN. 
Un  o  ysbrydion  tymhestlog  ymdrech  y 
Tuduriaid  oedd  Tudur  PenÜyn.  Yn  ôl 
awgrym  Owain  ap  Llywelyn  Moel  yn  ci 
farwnad,  brodor  o  Lanuwchllyn  yd- 
oedd — 

"  Llyna  dir,  lle  nid  araul, 
Llanuwllyn  Penllyn  heb  haul." 

Buasai  hanes  ei  fywyd  yn  ddiamea 
yn  rhamantus — gellir  casglu  cymaint  a 
hynny  oddiwrth  weddiUion  ei  weithiau. 
Dengys  ei  farwnad  gan  Owain  ap  Lly- 
welyn  Moel  ei  fod  yn  hysbys  trwy  Gym- 
ru  fel  bardd  a  brudiwr.  Geilw  Owain  ef 
yn  "  frut,"  "  proffwy dwalch , "  "  Uen 
gêl,"  a  "  llyfr  anoeth,"  neu  "  lyfr  dir- 
gelwch."  Y  mae'n  amlwg  bod  y  brud- 
wyr  yn  meithrin  y  gred  eu  bod  yn  gallu 
dewino,  ac  yn  ysgrifennu  yn  gudd  i 
ddangos  eu  medr.  Manteisient  ar  ym- 
ddangosiadau  naturiol  i  "brofi  eu  dawn. 
Y  mae  íjweddillion  hen  sêr-ddewiniaeth 
yn  y  peth — canodd  lolo,  fel  y  gwelsom, 
a  chanodd  ereill  wedyn,  i'r  sér  darogan. 
Termau'r  hen  ddewiniaeth  sêr  a  arfer- 
ant — y  gaeaf,  y  gwanwyn,  a'r  haf. 
Aeth  y  traddodiad  hwn  i  lenyddiaeth 
Lloegr,  fel  y  cysylltodd  Shakespeare  eí 
âg  Owain  Glyn  Dwr  ei  hun — 

'  At  my  birth, 
The  front  of  heaven  was  fuU  of  fiery 

shapes ; 
The  goats  ran   from   the  mountains, 

and  the  herds 
Were    strangely    clamorous    to    the 
frightened  fìelds.* 


BEIEDD  YMDRECH  Y  TÜDURIATD. 


C.ynt  ac  ar  ôl  hynny,  Merlin  oedd 
dewin  mawr  Ewrob.  Gwyddai  Drayton 
am  dano,  fel  y  dengys  y  Polyolbion. 
Aeth  lolo  yn  ddewin  yn  y  traddodiad 
Saesneg,  ac  oddi  wrth  ei  enw,  dychmyg- 
wyd  iddo  fantell  goch,  a  rhyw  dde- 
winiaeth  ynglyn  â  hi.  Pa  faint  ynte 
oedd  y  gred  ar  bethau  o'r  fath  yng 
Nghymru  ei  hun?  Dengys  cannoedd  o 
gywyddau  faint  dylanwad  y  Brudwyr. 
Ànodd  meddwl  nad  oedd  llawer  ohonynt 
yn  credu  yn  eu  dawn  eu  hunain.  Cred- 
ai'r  bobl  gyffredin  hwynt.  Esgeulus- 
ent  eu  gwaith  i  ddisgwyl  rhyw  ddig- 
wyddiadau  hynod.  Aethai'r  peth  yn 
ddigon  gwrthun  yng  ngolwg  Meredydd 
ap  Rhys,  megis  y  gwelsom,  fel  y  canodd 
dduchan  i'r  Llyfr  Brud. 

Un  o'r  brudwyr  hyn  yn  arbennig  oedd 
Tudur  Penllyn.  Mewn  rhai  ysgrifau 
ceir  ei  enw  wrth  bethau  a  briodolir  mewn 
ereill  i  Lewis  Glyn  Cothi,  megis  "  Cy- 
wydd  Saeson  y  Fflint,"  ac  awdl  i  Rein- 
aílt  ap  Grufíudd.  Y  mae'r  cywydd 
uchod  yn  debycach  i  waith  Lewis, 
ond  delw  Tudur  sydd  ar  yr  awdl.  De- 
chreua  drwy  alw  ar  Reinallt  i  ddial  ar 
drigolion  Sir  Gaerlleon  am  rywbeth  a 
wnaethant.  Ymddengys  ei  fod  yntau 
wedi  gwneuthur  hynny,  canys  disgritia 
Tudur  yr  helynt  a  fu.  Enwa  amryw  o'r 
rhai  a  Ìaddwyd  yn  yr  ymladd,  ac  y  mae 
dirmyg  aruthr  yn  ei  gyfeiriadau  atynt : — 

"  Curwyd  Wil  a'i  bac,  a  Siac  a  Sion, 
Llas  Twm  â  gordd  blwm,  fel  blowmon 

mewn  cors, 
Llas  Siors  a'i  hors,  nì  wnai  hirson." 

Nid  oes  farddoniaeth  mewn  peth  fel 
hyn,  ond  y  mae'r  manyldeb  personol  a 
gèir  gan  Dudur  Penllyn  yn  arbenig- 
rwydd  arno.  Canodd  awdl  arall  i  Rein- 
allt.  "  wedi  iddo  ladd  gwyr  Caerlleon." 
Y  mae  honno  yn  Uawn  o  ffyrnigrwydd,  a 
serthedd  ymadrodd  yr  oes.  Y  mae  rhyw 
erwindeb,  a  fuasai'n  clafychu  Uawer  o 
bobl  cyn  dechreu  Awst,  1914 — ac  na  all 
lai  na  chael  yr  effaith  honno  ar  rai  o  hon- 
om  eto, — yn  ei  chreulondeb  cignoeth. 
Dyma'r  oíwg  oedd  ar  wŷr  Sir  Gaer  wedi 
dialedd  Rheinallt: — 

"  Camlan,  wrth  y  tân,  tynion  fu  pen- 

nau, 
Crimogau,  trwynau  fal  uwd  rhynion; 
Curo'r  Uu  yno  â  Uinon  wewyr, 
Y  rhai'n,  fy  eryr  a'u  rhoi'n  feirwon.-' 


Yr  un  un  oedd  y  ffasiwn  yn  yr  oes 
honno  âg  yn  hon,  hefyd,  ar  ôl  gorchest- 
ion  o'r  fath: — 

"  I  Ddewi,  offrwm  addawaf,  a  Non, 
Er  ordro  Saeson  i'r  drws  isaf. " 

Bywyd  y  gwylliad  oedd  hwn,  a  rhaid 
bod  Tudur  yn  gynefin  â'r  rhai  oedd  yn  ei 
fyw.  Rhydd  ei  gywydd  Moliant  i  Ddaf- 
ydd  ap  Siencyn  ini  olwg  ar  fywyd  gwyllt 
dynion  dibris  yn  y  coed  a'r  creigiau, 
dynion  a'u  bywydau  yn  eu  dwylaw  bob 
dydd,  a  dim  ond  eu  dibrisdod  rhyng- 
ddynt  â  marwolaeth.  Yr  oedd  swyn  yn 
y  bywyd  hwnnw  i  Dudur,  a  llwyddodd 
i'w  gyfleu  yn  ei  gerdd — swyn  antur  ddi- 
bris  a  rhyddid  peryglus : — 

"  Dy  gastell  ydyw'r  gelli, 

Derw  dôl  yw  dy  dyrau  di,  .  .  . 

Gwylia'r  trefydd,  celfydd  call, 

A'r  tiroedd  o'r  tu  arall; 

Da  yw  secwndid  y  dydd, 

Gwell,  ẃyr  Cadell,  yw'r  coedydd; 

Da  yw  ffin  a  thref  ddinas, 

Goreu  yw  glyn,  a'r  graig  las; 

Da  oedd  bardwn  dydd  bwrdais, 

Ac  nid  oedd  waeth  saeth  rhag  Saisl" 

Canodd  un  cywydd  i  "  Ruffudd  Fych- 
an,  pan  oedd  yn  làl  gyda  Harri  Seith- 
fed."  Ond  nid  bardd  gwleidyddol  yn 
unig  ydoedd  Tudur  ychwaith.  Rhydd 
ei  gerddi  lawer  o  oieuni  ar  arferion  a 
syniadau  ei  oes.  Os  byddai  wrthi  á'i 
hioU  egni  yn  ei  gyrru'n  ddrwg  rhwng  y 
Cymry  â'r  Saeson,  byddai  hefyd  yn 
cymodi'r  Cymry  â'i  gilydd.  Canodd 
gywydd  i  Rufíudd  o  Lwydiarth  i'w 
gymodi  â'i  fab,  wedi  iddo  ddigio  wrtìi 
hwnnw  am  ryw  dro  a  wnaeth  yn  ei  ieu- 
enctid.  Nodweddiadol  iawn  o  ddiystyr- 
rwch  y  beirdd  Cymreig  at  ffeithiau  cy- 
ffredin  yw  na  rydd  Tudur  ddim  manyl- 
ion  am  y  ffrae,  dim  ond  canmol  y  tad  a'i 
fab,  a'r  fam,  a  dymuno  eu  cymodi;  ac 
oni  wnaent  hynny,  dywed  y  duchanai 
yntau  hwy,  ac  yr  ai  i  Nannau,  lle  cai 
roeso.  Dro  arall,  cân  "  Gywydd  Cymod  i 
Feredydd  ap  Llywelyn  o  Enau'r  Glyn." 
Rhyngddo  ef  ei  hun  "â'r  gŵr  mawr  y  bu'r 
ffrae  y  tro  hwn,  ond  ni  ddywed  i  ni  oto 
pa  beth  oedd  yr  helynt,  amgen  na'i  fo^ 
ef  wedi  torri  ei  addewid  i  ymweled  â 
Meredvdd.  Ond  gwyddai  Tudur  sut  i 
gymodi,  drwy  gyfrwng  y  merched:— =• 


78 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


"  Nid  rhaid  im',  i'r  tir  y  dof, 
Ond  rhoi  Esyllt  hwn  trosof ; 
Barned  hi  a  Mai'edydd, 
Ag  yn  y  tỳ  gwnawn  oed  dydd." 

Canodd  i  lawer  o  wŷr  mawr,  gan  gan- 
mol  eu  hurddas  a  balchter  eu  hachau. 
Yn  ei  "  Gywydd  Moliant  yr  hen  Huw 
Conwy  o  Fryn  Euryn,"  cawn  ddisgrif- 
iad  hyawdl  o  waith  maen  yr  oes,  fel  y 
gwelai  Dudur  ef: — 

"  Mur  mal  y  graig  ym  Merwyn, 
Maen  nadd  i  gyd,  mynydd  gwyn; 
Mae'r  deri  rhom  â'r  dwyrain, 
,Wrth  yr  haul,  ar  wartha  rhain."- 

Paentiwyd  y  parwydydd  yn  gywrain, 
meddai,  â  lluniau  coed  a  blodau: — 

"  Bwriwyd  in',  er  byrhau  dydd, 
Baradwys  ar  barwydydd; 
Bernos  yw  hirnos  yn  hon, 
Bwrw    gwinwydd,     siambrau    gwyn- 
ion." 

Ym  "  Marwnad  Mallt  ferch  Hywel 
Sele,"  cawn  olwg  arall  ar  yr  un  byw- 
yd.  Disgrifia'r  wledd  a  fyddai  yn 
Llwydiarth  y  Nadolig — gwin  a  medd, 
aur  ac  arian,  a  cherddorion  medrus.  Yn 
ei  Gywyddau  Gofyn,  ceir  y  gamp  ddy- 
falu  mewn  cypledau,  a  llawer  o  ryw 
fíansi  ao  afiaitlì  troiog,  er  nad  oes  yn  y 
gwaith  nemor  ddim  gwreiddiol  iawn — 
hynny  yw.ceir  yr  un  cyfíelybiaethau  gan 
feirdd  y  Cywyddau  Gofyn  yn  gyffredin. 
Y  mae  ei  ddisgrifiad  o'r  Tarw  cystal  â 
dim  o'i  waith  yn  y  math  hwn  ar  ganu : — 

•  Blew  du,  ffyrf,  fal  dwbled  ffwl, 
Trymlais,  tew  rownbais,  trwynbwl; 
Gwallt  uchter  iâd,  gwylltwych  drem, 
Gwddf  unllath,  a  gwaedd  feinllem; 
Dau  bost  ar  wastad  ei  ben, 
Mal  yn  dyrau  ymlaen  derwen." 

Tebyg  mai  amaethwr  ydoedd,  canys 
mewn  cywydd  a  ganodd  Guto'r  Glyn, 
yn  disgrifio  ei  helynt  ei  hun  yn  ceisio 
gwerthu  ẃyn  degwm  person  Corwen  yn 
Lloegr,  cyhuddir  Tudur  Penllyn  o'i 
dwylío  ar  fargen,  a  cheir  cywydd  ateb 
gan  Dudur  yn  edliw  i  Guto  mai  nid 
colli'r  ŵyn  a  wnaeth,  fel  y  dywedai,  end 
eu  gwerthu  a  chadw  yr  arian.  Y  mae 
disgrifiadau  Tudur  o  fywyd  cyffredin  yn 
Uawer  mwy  byw  na'i  ddisgrifiadau  o 
fywyd  y  cyfoethogion.    Yn  ei  dduchan  i 


ryw  gybydd  o  Gaer,  cawn  hoU  graater 
arferion  ac  iaith  yr  oes.  Dywed  bod  y 
cybydd  hwnnw 

"  Yn  twyUo  clêr  niferoedd  } 

I'w  dŷ,  rhag  mor  galchaid  oedd."  | 

Yna,  disgrifir  y  tŷ,  y  gẃr  a'r  wraig, 
a'r  gymdeithas  yno,  yn  ddigon  byw  a 
gerwin.  Yr  oedd  y  wraig  yn  "  rhostio 
cegyrn,"  ac  yn  cynnyg  iddo  yntau  afal- 
au  surion.  Daeth  y  gweision  i  gael 
bwyd,  a  dechreuwyd  clirio'r  bwrdd, 
Ue'r  oedd  y 

"  gadr  aradr-swch, 

A'r  did  Ue  rhwymid  yr  hwch." 

Ar  y  bwrdd  hefyd  yr  oedd  penffest, 
ystrodur,  rhafí,  panel,    tresi,    mynci,  a 
phob  math   o    daclau.       Ar   ol    bwyta, 
galwodd  y  gẃr  ar  ei  deiUwr^  gan  rodli     í 
telyn  iddo,  ac  yna — 

"  Canu  rhinc  o'r  cenau  rhonca,  j 

Yn  ffest  ar  ôl  bresych  ffa." 

Tebyg  yw'r  bywyd  a  ddisgrifir  yn  ei 
gywyddau  ymryson  âg  leuan  Brydydd 
Hir.  Y  mae'r  iaith  yn  fras,  a'r  arferion 
yn  eirwon.  Canu'r  Glêr  oedd  hwn,  a'i 
amcan  arbennig  oedd  duchanu,  a  gosod 
popeth  yn  ei  ffurf  wrthunaf.  Mawr  y 
gwahaniaeth  rhwng  y  bywyd  hwn  â 
moesau  mirain  y  Mabinogion,  ac  hyd  yn 
oed  â  bywyd  yr  awyr  agored  yng 
ngherddi  Dafydd  ap  Gwilym. 

DAFYDD  LLWYD  AP  LLYWELYN 
AP    GEUFFUDD. 

Brodor  o  Fathafarn,  plwyf  Llan- 
wrin,  CyfeiUog,  oedd  Dafydd  Llwyd 
ap  Llywelyn  ap  Grufíudd,  a  dy- 
wedir  bod  ganddo  eiddo  o  bobtu 
i  afon  Ddyfi,  uwch  law  Machyn- 
Ueth.  Y  mae'n  amlwg  oddi  wrth  y  cy- 
wyddau  a  geir  tan  ei  enw  ei  fod  yn  ŵr 
blaenUaw  yn  ymdrech  plaid  y  Tuduriaid 
cyn  dyfod  Harri  Rismwnt  i'r  wlad;  a 
chawn  yn  ei  waith  olwg  weddol  gUr  ar 
wleidyddiaeth  teulu  Lancaster,  a'u  duU- 
iau  i  gyfodi  Cymru  a  gogledd  Lloegr  o'u 
tu.  Rhydd  Dafydd  Llwyd  ini  hefyd 
olwg  ar  lawer  o  arferion  bj  wyd  Cymru 
yn  ei  oes.  Dengys  bod  pobl  o'i  ddos- 
barth  ef,  o  leiaf ,  yn  berfíaith  hysbys  o 
brif  symudiadau'r  pleidiau  gwleidyddol 
yn  y  deymas,  ac  nad  oeddynt  anwybod- 
us  am  ^T  hj'n  oedd  yn  digwydd  ar  y 


BEIRDD  YMDIllCH  Y  TtJDURIAID. 


79 


Cyfandir.  Gwelsom  fel  y  cydymdeimlai 
lolo  a  Sion  Cent  â'r  Uafurwr.  Yng 
NRhymru  Dafydd  Llwyd,  yr  hen  ben- 
defigion  oedd  yr  unig  bobl  o  bwys,  ac 
yr  oedd  casineb  rhwng  y  Cymry  a'r 
Saeson  cyn  fíyrniced  âg  y  bu  erioed. 

Gwyddai  Dafydd  Llwyd  yntau  am  y 
Llyfr  Brud,  a  thyu  dermau  a  geiriau  ei 
broffwydoliaethau  o  hono.  Sonia  am 
freuddwydion  y  beirdd  am  adenniU  gor- 
sedd  Loegr  i'r  Cymry.  Sonia  am  Alan 
Fardd  a  Gwido  Hen,  a  dyfynna  Ferddin. 
Y  mae  ei  ddisgrifiadau  o'r  rhyfeloedd 
oedd  i  ddyfod  yn  llawn  enwau  damheg- 
ol  ar  bersonau,  llawer  o  honynt  y  gellid 
eu  hegluro,  ond  odid,  trwy  astudio  her- 
odraeth  yr  oes.  Yr  oedd  i'r  Fran  ran 
bwysig  yn  y  daroganau — peth  a  geir 
cynt  ac  wedyn  mewn  llenyddiaeth  a  ílên 
gwerin.  Cawn  gan  Ddafydd  Llwyd  gy- 
wydd  ar  lun  ymddiddan  â'r  Gigfran. 
Geilw  hi  yn  "  abades  y  gwybodau,"  a 
chyfeiria  at  frain  Owain  ab  Urien.  Dis- 
grifia'r  Gigfran  yr  helynt  oedd  ar  ddy- 
fod  iddo: — 

"  Ymhob  cornel,  gwaith  elawr, 
Ymhob  pant,  gwyimapsant  mawr; 
Ymhob  cwm,  ymhob  camawn, 
Ymhob  aber,  larder  lawn; 
Yleni,  os  dilynaf, 
Gwledd  ymhob  gorwedd  a  gaf!" 

Enwir  y  lleoedd  y  byddai  daro,  ac  y 
maent  bron  i  gyd  ar  lan  y  môr — dros  y 
môr  y  disgwylid  y  gwaredydd.  Ymes- 
tynna'r  cywyddau  hyn  dros  flynyddoedd 
o'r  helynt.  Ehan  o  honi  hi  oedd  Uof- 
ruddio  Syr  Gruffudd  Fychan  yng  Nghas- 
tell  Powys,  gan  Harri  Grai,  yn  1477. 
Bu  i  hwnnw  a'i  frawd,  leuan  ap  Gru- 
fíudd,  ran  yn  nal  Arglwydd  Cobham,  cyn 
hynny,  a  chawsant  freiniau  gan  Harri 
Grai  o'r  herwydd.  Ond  erbyn  1477,  yr 
oedd  pethau  wedi  newid.  Tybir  fod 
Gruffudd  Fychan  wedi  ymgyfathrachu 
â'r  lorciaid.  Sut  bynnag,  gwysiwyd  ef 
i  Gastell  Powys  gan  Harri  Grai.  Gwrth- 
ododd  yntau  fyned  oni  chai  ddiogelwch. 
Gyrrodd  Harri  Grai  ei  fodrwy  iddo  yn 
secwndid.  Aeth  yntau  yno.  Ac  yn 
ddioed,  ym  muarth  y  castell,  torrwyd  ei 
ben.  Nid  hawdd  gael  mewn  Uenydd- 
iaeth  ddim  mwy  tymhestlog  na  marw- 
nad  Dafydd  LÍwyd  iddo.  Dechreua 
drwy  adrodd  fel  y  bu'n  chwilio  am  ei 
gyf  aiU :— 


"  Mi  a  rodiais  ym  mrodir 
Dy  lys,  a  phob  adail  îr, 
Coed  a  naint  Cydewain  oll, 
Y  Dugoed.  a  Chefn  Digoll, 
I'th  geisio,  iaith  ddigasog, 
Mal  am  y  Gral,  myn  y  grogl" 

Hawdd  gweled  ei  fod  yn  galaru  ar  ól 
un  a  garai.  O  ganol  ei  fíyrnigrwydd, 
naid  i  dynerwch  atgof  prudd : — 

"  D'alw  ydd  wyf,  uwch  Dol  Ddyfi, 
Gwrtheb,  ymateb  â  mi; 
Dafydd  sydd  yn  dy  ofwy, 
Deffro,  paid  â  huno'n  hwy ! 
Hun  ryhir,  hwy  na'r  eos, 
Hun  Faelgwn  yn  nhrẃn  y  Ehos. 
Od  wyd, — pam  na  chyneui  dân? — 
Yn  fyw  iach,  Euffudd  Fychan?" 

Yna,  try  drachefn  yn  ffymig,  wrth 
gofio'r  brad: — 

"  O'th  las,  feinwas,  heb  faneg, 
Dialed  Duw  dy  dâl  teg ; 
Ni  allai  ddyn,  â  llaw  ddig, 
Dy  ladd,  ond  diawl  o  eiddig!  .  .  . 
Fy  ngharwr,  ni'th  gynghorais 
Ymddiried  i  seinied  Sais!" 

Daw'r  tynerwch  drosto  eilwaith,  wrth 
gofio  fel  y  byddai  pethau  gynt,  a  geilw 
ar  ei  gyfaiU  yn  ôl  at  eu  hen  ddifyr- 
rwch : — 

"  Mae  chwech  o  geirw  yn  llechu, 
Draw  mae  [  ?ddeg]  yn  y  Drum  Ddu ; 
Dyred,  mae  merched  a  medd 
I'th  aros,  paid  â'th  orwedd; 
Hawdd  gennym,  hydd  eginin, 
Hawddfyd  gynt,  oedd  yfed  gwin." 

Cofia  wedyn  bod  y  Saeson  wedi  torri 
pen  Llywelyn  ap  Gruffudd  ym  Muallt, 
a  dechreua  eu  melltithio  âg  egni  ystorm- 
us  am  hynny,  ac  am  ladd  Gruffudd 
Fychan : — 

' '  Pand  oedd  frwnt  y  saffcwndid, 
Pan  las  y  pen  hwn,  o  lid, 
A  dorres  iarll  dau  eiriog, 
Harri  Grai — caffo  hir  grog  ! 
Del  im'  gael,  wedi  dolur, 
Dial  am  dwyll,  dalm,  â  durl" 

Dyma  gerdd  oreu  Dafydd  Llwyd,  fìc 
nid  ywcywydd  Lewis  Glyn  Cothi  ar  yr 
un  testun  ond  diafael  yn  ei  hymyl.  Ceir 
un  cywydd  arall  gan  Ddafydd  Llwyd  lle 


BO 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


c^f.yd  cyn  uched  â  hyn  o  ran  ci  dyner- 
wcii,  seî',  *'  Cywydd  Marwnad  Hywel  ab 
Owain  o  Gyfeiliog."  Drwy  fawl  tra- 
ddodiadol  y  'beirdd,  cyfyd  yn  raddol  i  wir 
f  arddoniaeth : — 

"  Maith  fu  rhyngom  gymdeithas, 
Mwy  na  thri  chymain'  â  thras; 
Cyd  solas,  cyd  oes  helynt, 
Cyd  ddysgu,  cyd  gysgu,  gynt; 
Cyd  saethu,  deulu  dilwfr, 
Cyd  rodio,  cyd  nofio'n  nwfr; 
Cyd  eiliaw  â'n  dwylaw'n  dau 
Bedw  irion  yn  baderau; 
Hen  gof  am  hyn  a  gyfyd 
I'm  hiraeth  mabolaeth  byd!" 

Ond  y  Brud  oedd  yn  mynd  a  bryd  yr 
hen  brŷdydd.  Canodd  ^ywydd  "  pan 
slybu  ef  o  Yorc  orfod  Harri'r  chweched. " 
LÌawenychai  fod  Lloegr  "  yn  ddwv 
ran,,"  â  disgwyliai'r  "  Uew  o  Frytaen 
— Harri  Eismwnt — i  droi'r  rhod.  Coll- 
wyd  Ehys  ap  Dafydd  Llwyd  o'r  Dref 
Newydd  ar  ôl  brwydr  Banbury,  a  chân 
Dafydd  Llwyd  iddo  yntau,  gan  wrthod 
credu  ei  fod  wedi  ei  ladd.  Daw  cast- 
iau'r  pleidiau  gwleidyddol  i'r  golwg  yn 
ei  gerddi.  Cynghora  gefnogwyr  Harri 
rhag  ymddiried  mwy  ar  wŷr  y  Gogledd 
nag  ar  y  Cymry,  a  phrofîwyda'n  ddibaid 
am  Iwyddiant  ei  wlad  ei  hun.  Cân  i 
Harri'r  Seithfed,  gan  ei  gyfarch  fel 
Cymro,  ac  erfyn  arno  gofio  ei  gyd-wlad- 
wyr: — 

"  A  gyrr  i  ddiawl,  garw  ddylaith, 
Y  gwŷr  na  ẃyr  gair  o'n  iaith!" 

Yr  oedd  ganddo  obeithion  uchel  am 
ddyfodol  y  Tuduriaid.  Yn  y  cywydd  a 
elwir  yn  Gywydd  i  Harri'r  Wythfed, 
proffwyda  y  byddai  hwnnw  yn  Ymher- 
awdr,  ac  anoga  ef  i  fynnu  ei  ffordd  yn 
amgylchiadau  Ewrop : — 

"  Cyrch  frig  y  tir  bendigaid, 
Gostwng  Dwrci  blwng  a'i  blaid." 

Bu  fyw  i  gwyno  yn  erbyn  ysbryd  ei 
oes — bod  pobl  yn  ymwadu  â'r  hen  gref- 
ydd  a'r  hen  arferion.  Ni  fedrai  gadw'r 
Brud  allan  o'i  gywyddau  ar  faterion 
ereill.  Mewn  cywydd  serch,  dywed  na 
fynnai'r  ferch  mono,  ond  y  byddai  ddi- 
gon  o  ferched  i'w  cael  wedi  lladd  y  dyn- 
ion  yn  y  rhyfeloedd  oedd  i  ddyfod. 
^Ceir  yn    ei   waith  yntau  engrheiStiau 


o'r  gerdd  ymryson.  Bu  'dadl  rhyngddö 
â  Llywelyn  ab  y  Gutun,  a  Syr  Ehys  o 
Garno,  ynghylch  clera'r  ddau.  Y  mae 
cryn  ddigrifwch  gwledig  yn  y  cywydd- 
au  hyn,  ac  ambell  gwpled  diarhebol  da 
iawn.  Dywed  am  Lywelyn,  wrth  ei 
yrru'n  Uátai  at  Werfyl  Mechain,  y 
byddai'n  llatai  fEyddlon  oherwydd  ei 
guro  ganddo  ef  gynt : — 

"  Diwydach,  felly  dwedynt, 
Fydd  gwas  gwedi'i  faeddu  gynt; 
Y  cenau,  gyda'r  cynydd, 
Ei  arfer,  pan  faedder,  fydd 
Caru  y  meistr  a'i  curo, 
A'i  ddilyn  a  fyn  efô.'-' 

Medrai  Llywelyn  yntau  daro'n  ôl. 
Edliwiai  fod  Dafydd  yn  hen,  ac  yntau'n 
ieuanc : — 

"  CelfEaint  o  henaint  yw  hwn, 
Gwreiddiog  ag  îr  oeddwn; 
A  bryno  hen,  fargen  faith, 
Obry'n  ôl  a  bryn  eilwaith." 

Ehydd  Dafydd  Llwyd  ini  hefyd  ddis- 
grifiadau  o  fywyd  pendefigaidd  ei  oes. 
Disgrifia  fawredd  a  chyfoeth  castell 
Ehaglan,  a'r  ddadl  rhwng  ei  gorff  a'i 
enaid  ef  ei  hun,  y  naiU  am  fwynhau 
bywyd  bras  Rhaglan,  a'r  llall  yn  oíni 
gorfod 

"  Penydio  fel  Gwido  gynt 
Am  anwiredd  mewn  oerwynt." 

Yn  ei  gywydd  i'r  Sant,  Tydecho  o 
Fowddwy,  cawn  gerdd  ystori,  fwy  neu 
lai,  wedi  ei  chymryd  o  draddodiadau'r 
saint.  Ar  ei  goreu,  y  mae  barddoniaeth 
Dafydd  Llwyd  o  radd  uchel.  Ar  ei 
waethaf,  y  mae  Uawer  o  gymeriad  yn  ei 
waith^ 

GUTO'R    GLYN. 

Blodeuai  Guto'r  Glyn  rhwng  1430  a 
1460.  Ef  oedd  bardd  Dafydd  ab  lor- 
werth,  Abad  Glyn  Egwestl,  Glyn  y 
Groes,  neu  Valle  Crucis,  Llanerollen. 
Fe  allai,  felly,  mai  Glyn  y  Groes  opdd 
y  glyn  y  cymerth  Guto  ei  enw  oddî- 
wrtho.  Yno,  ac  o  fynachlog  i  fvnach- 
log  ac  o  blas  i  blas  trwy  Gymru  a'r 
goror,  y  treuliodd  Guto  ei  oes,  yn  gyf- 
aiU  abadau  a  gwŷr  eglwysig,  uchelwyr 


BlCmDD  YMDRECH  Y  TÜDURIAtD. 


81 


'a'u  gwragedd,  a  beirdd.  Gŵr  a  garai, 
ac  a  gâi,  fyd  da  a  helaethwych  beunydd 
ydoedd,  ac  yn  hoffach  ganddo'r  gwin  a'r 
wledd  na'r  gwaew  a'r  cledd.  Nid  oes 
brawf  ei  fod  yn  credu'r  Uyfrau  brud,  fel 
y  credai  Tudiir  Penllyn,  Dafydd  Llwyd 
ac  ereiU.  Yr  oedd  ei  wleddgarwch, 
hv/yrach,  yn  fwy  na'i  wladgarwcb. 
Nid  oedd  mor  dymhestlog  o  lawer  â'i 
gymheiriaid  yn  ymdrech  y  Tuduriaid. 
Yr  oedd  abadau  ei  oes  yn  wŷr  wrth  ei 
fodd,  yn  amgenach  gwŷr,  os  yr  un,  na'r 
ben  uchelwyr  y  mynychai  ef  eu  tai.  Yn 
ei  awdì  i  Ddafydd,  Abad  Llanegwcstl, 
cawn  ddisgrifiad  hyawdl  o  olud  a  hael- 
ioni'r  Fynachlog,  lle'r  oedd  pob  gwy- 
bodau  a  champau  a  cherddi,  allorau  a 
gweddîau,  "  y  delwau  a'r  côr,  y  cerygl 
a'r  llyfrau."  Gŵr  hael  oedd  yr  Abad, 
olynwr  saìnt  enwog,  dadleuwr  da,  pryd- 
ydd  diwael,  ac  amaethwr  gwych : — 

"  Dau  ryw  ytir  a  dyrr  ato, 
Draul  o  fawrial  drwy  lafurio, 

Dodi  gweddi  a  gâr, 

Dirio  ŷd  o'r  âr, 
Dri  heiniar;  draw,  heno, 
Deuddeg  cannyn,  diwedd  cinio, 
Dôn  at  Abad,  nid  ant  heibio; 

Deufedd,  od  yfir, 

Dau  win  a  dynnir ; 
Deunawtir,  dôn  ato." 

Er  ei  fod  yn  canmol  duwioldeb  a  dysg 
yr  Abad,  y  mae  mwy  o  afiaith  yng 
ngherdd  Guto  wrth  sôn  am  ei  haelioni 
a'i  wleddau : — 

"  Yno,     cawn     fawrddawn     fyrddau, 
mawr  yfed, 

Ag  amrafael  fwydau ; 
ÌYm  mhlas  Egwystl,  aml  seìgiau, 
Mae  llyn  hen  i'm  Uawenhau. 
Cawn    feddyglyn    gwyn,     a    gwinau 
fragod, 

Cawn  freugwrw  o'r  pibau ; 
Cawn  win,  a  chnewyllion  cnau, 
Cawn  fil  ancwyn  afalau." 

Ni  fynnai  Guto  fyned  i  unman  arall. 
ao  y  mae'n  edliw  i'r  beirdd  saled  oedd 
eu  byd  hwy  wrth  ei  fyd  ef  yng  Nglyn 
Egwestl.  Ỳn  y  "  Cywydd  i  ofyn  ben- 
thyg  y  Greal,  i  Drahaearn  ab  leuan 
Amheurig  "  (Tolo  MSS.,  t.d.  324),  cawn 
olwg  ar  gariad  yr  Abad  a  Guto  at  ddvsg 
fìu  gwlad.  Mynnai'r  Abad  fenthyg  y 
llyfr  gan  Drahaearn,  a  dyma  fel  y  gof- 
ynnai  Guto  am  dano;— • 

G 


"  Gwybodau  argyffrau  gwydd, 
Gwirio  'dd  wyf,  a  gâr  Ddafydd; 
Am  un  Uyfr  y  mae'n  llefain, 
A  gâr  mwy  nag  aur  a  main ; 
Achwynfawr  am  iwch  anfon 

Y  Greal  teg  i'r  wlad  hon, 

Llyfr  y  gwaed,   llyfrau    [?  llafur]    y 

gwŷr, 
lAe  syrthynt  yn  llys  Arthur, 
Llyfr  am  enwog  farchogion, 
Llyfr  teg  radd  yr  holl  Fort  Gron; 
Benthyg  hwn,  bennaeth  y  côr, 
A  gaií?  Dafydd,  gost  Ifor; 
Brenhinllyfr,  barwn  henllwyd, 
Bes  câi,  byw  fyddai  heb  fwyd!" 

Dro  orall,  cân  Guto  gywydd  i'r  Abad 
i  ofyn  Bwcled,  y  gellid  ei  gael,  meddai, 
mewn  rh\w  siop  yng  Ngwrecsam,  ac 
nid  O03  d(!rfyn  ar  ei  ffansîau  am  lun  y 
bweled  hwnnw: — 

"  Cefais  arf,  cofus  hiriell, 
Clwyd  ddur  o  fwcled  oedd  well; 

Y  mae  wybren  im'  obry, 

A  gwaith  gwe  fraith  y  gof  fry; 
Olwyn  cledd  yw,  ar  lun  clo, 
Urddas  clun  yw'r  ddescl  honno; 
Annedd  i'm  bysedd  a'm  bawd 
Ar  gefn  dwrn,  rhag  ofu  dyrnawd." 

Ond  g\vr  heddychlon  osdd  Gufco,  ac 
er  iddo  ddywedyd  nad  âi  byth  o  Lyn 
Egwestl,  byddai  yn  mynd,  ac  yn  cael 
cymaint  o  ddifyrrwch  weithiau  fel  nnd 
hawdd  ganddo  ddychwelyd.  Canodd 
gywydd  i  Sion  Mathau,  Abad  Amwytb- 
ig,  yn  adrodd  fel  yr  aeth  i  edrych  arn 
dano,  ac  y  cafodd  gymaint  o  roeso  ffl 
na  fedrai  fynd  yn  ôl : — 

"  Un  agwedd  yw  fy  neges 

A  brân  Noe,  heb  ei  roi'n  nes, 

Aeth  o'r  môr  tua  t)iir  maith, 

A  theilwng,  ni  ddaefch  eilwaith!     .     . 

Mae  gwin  yma  i  gannwr, 

Ni  adai'r  gwin  ado'r  gŵrl" 

Mor  fodlon  oedd  Guto  ar  ei  fyd  yn 
Amwythig  fol  y  mynasai  droi'n  ŵr 
eglwYsig  ei  bun  er  mwyn  aros  yno 
fyth  •— 

"  Gwell  gwisgo,  na  gado'r  gŵr, 

Gwisg  laes,  megis  eglwyswr.     ,    .     . 

Mae  i  mî  wyneb  padrîarch, 

A  chonm  mwy  na  charn  march; 

Ystad  a'm  gwnai'n  brelad  bras, 

A  gwledd  dwym,  Arglwydd  Domas." 


82 


LLENYDDIAETII   Y  CYMRY. 


Yr  Arglwydd  Domas  ap  Hhys  oedd  y 
gẃr  yr  aethai'r  bardd  ar  y  neges  i'r 
Amwythig  drosto.  Ymhlith  ei  gyfeiU- 
ion  eglwysig  ereiU  yr  oedd  Syr  Bened, 
person  Corwen.  Dros  hwnnw  y  bu'n 
gwerthu'r  ẃyn  degwm  yn  Lloegr,  fel 
yr  edrydd  yr  hanes  yn  y  "  Cywydd 
Porthmona,"  ac  yn  coUi'r  ŵyn  o  un  i 
un  yn  Warwig,  Cwntri,  Bidffild  a  Staff- 
ord,  a  Thudur  Penllyn  yn  ei  dwyllo  ar 
fargen  wedyn  yn  Ardudwy,  meddai.  Yr 
oedd  yr  Eglwyswyr  Cymrcig  yr  adeg 
hon  yn  ddiau  yn  masnachu  yn  helaeth 
mewn  gwlân  .Canodd  Guto  hefyd  awdl 
glodforus  iawn  i  Syr  Bened,  gŵr  a'i 
haelioni,  meddai,  fel  Uanw'r  môr: — 

'  Un  arfer  yw'r  amner  în' 
A  dŵr  llanw  wrth  dri  llinin — 
Treio  pan  roddo  ruddaur, 
A  Uenwi  wrth  roddi'r  aur.  *' 

Cyfaill  arall  iddo  oedd  Meredvdd  ab 
Ifan  ab  Owain,  curad  Cydewain,  am- 
aethwr  mawr,  a  brudiwr,  y  mae'n 
debyg,  canys  dywed  Guto  am  dano, 
raewn  cywydd  i  ofyn  ebol  ganddo  dros 
Reinallt  ab  Ifan  Fychan,  ei  fod  yn — 

"  Darllain  yng  Nghydewain  dir 
T;lvfr  brud,  llafurio  brodir; 
Bhyfedd,  o  chait  d'arfeddvd, 
Fod  cwys  o  Bowys  heb  ýd." 

Bu  ymryson  rhwng  Guto  âg  Eglwys- 
wr  o  lâl,  a  elwid  Syr  Rhys  o  Drewen. 
Canodd  hwnnw  dduchan  iddo,  am  nad 
aethai  i  lâl  y  Nadoh'g  yn  ôl  ei  addewid, 
a  chafodd  hwyl  fawr  wrth  ddisgrifio'r 
ffûr  wael  y  tybiai  fod  Guto'n  byw  arni, 
gogyfer  á'i  ymborth  ef.  Edliwia  i  Guto 
faint  ei  wanc  am  fwyd: — 

"  Ni  phara  bara'n  y  bwtK 
Oni  rwymir  hen  remwth!" 

Yn  ei  ateb,  dengys  Guto  watwareg 
finiog.  Galwodd  S\t  Rhys  ato  un- 
waith,  meddai,  am  ei  fod  yn  glaf,  ac 
anfad  iawn  yr  ymddug  Syr  Rhys  yn  ei 
dŷ:— 

"  Ac  onî  chai  gaws  [?gwin]  a  chig, 

A  chwrw,  nid  oedd  iach  orig; 

*  A  fynno  nef  i'w  enaid,' 

Meddai  Syr  Rhys,  '  meddwi  sy  raid!' 

Pan  frwysgodd,  galwodd  am  gawg, 

Ban  feddwodd,  bu  anfoddiawg, 


Y  bara  gwyn  breua  a  gâî, 
Rhag  eî  feddwed,   rhŷg  fyddai; 
Medd  oediog,  yma'dd  ydoedd, 
Meddai  Syr  Rhys,  maidd  sur  oedd; 
Er  Drwysgo  ar  y  iDÌr  ysgafn, 
Och  iddo  ef ,  o  chae  ddafn  ! ' ' 

Dyma  drem  ar  un  o'r  hen  eglwyswyr 
gwaethaf  gynt,  y  mae'n  debyg.  Ond 
nid  rhai  felly  oedd  holl  gyfeiílion  Guto. 
Canodd  i  Risiart  Cyffin,  Deon  Bangor, 
y  gŵr  hacl  a  roddes  baderau  iddo,  a 
chywydd  arall  dros  yr  un  gŵr  i  ofyn 
gwalch  gan  Huw  Bwlclai,  Biwmaris, 
"  Cwnstabl  Caer  Gonwy."  Bu  hefyd 
yn  aros  yn  Ystrad  Fflur,  a  chanodd 
farwnad  hyawdl  i  Rys,  yr  Abad  yno.  Y 
mae  ganddo  lawer  gair  clod  rhyfeddol  í 
Rys,  megis  "  Dewi'r  abadau,'"  "  cy- 
waeth  dynion  Caeaw,"  "  hebog  Duw'n 
Neheubarth,"  "  Dewi'r  glod,"  a  "  Mor- 
da'r  glêr."  Achwyna  ar  Dduw  am 
goUi'r  Abad: — 

"  Myn  yr  haul!  pe  mor  greulawn 
Dug  in'  lorc,  digio  a  wnawn! 
Di  swydd  wyf  pan  dreiglwyf  draw, 
A  Duw  sydd  i'm  diswyddaw; 
Dyrnod  a  roddes  lesu 
A  gordd  f awr  ar  y  gerdd  f u ! 
Hudol  fu  Dduw'n  Neheudir, 
Hudoliaeth    a  wnaeth  yn  wir; 
Duodd  amgylch  y  Deau. 
Diwedd  oedd  o'r  mawredd  mau; 
Beth  a  wna'r  ddaear  yn  ddii 
Ond  dillad  i'n  tywyllu!" 

Holl  ddaear  y  De  yn  ddu  gan  wisg- 
oedd  galar  y  bobl!  Canodd  Guto  lawer 
i'r  uchelwyr,  ac  yn  ei  gywyddau  iddyat 
hwy  y  cawn  rai  o'i  bethau  goreu — ei 
ddisgrifiadau  o  anifeiliaid  ac  arfau. 
Canai  i  deuluoedd  Cors  y  Gedol,  Nan- 
nau,  Rhaglan,  Llwydiarth,  Llechwedd 
Ystrad,  Cryniarth,  a'r  Llannerch. 
Camp  ar  Ddafydd  ap  Meurig  Fychan  o 
Nannau  oedd  y  gwyddai  dair  iaith.  Nid 
oedd  fedr  nad  oedd  eiddo  Grufíudd 
Fychan  o  Wyddelwern: — 

"  Oes  gwybod  moes  cae  bedw  Mai? 
O.es  ymadrodd  nas  medrai?" 

Rhvdd  ddisgrifiad  gwych  o  olud  Rhag- 
lan,  lle'r  oedd  "  mwynwyr  o  wlad  Ser- 
mania  '*  yn  gweithio;  ac  erfyn  ar  yr 
Arglwydd  Herbert  roddî  blaenoriaeth  i'r 
Cymry  ar  y  Saeson  yn  eu  gwlad  eu  hun- 


BEIRDD   YMDRECH   Y   TtJDURIArD. 


83 


ì.\ 


ain.  Disgrifia  frwydr  Banbury,  ac 
mewn  cywydd  arall,  melltithia  wŷr 
Gwent  am  fradychu'r  Cymry  yno.  Y 
mae'r  cywyddau  hyn  yn  Uawn  cyfeir- 
iadau  íianesyddol.  Yr  enwocaf  o'r 
rhyfelwyr  y  eônia  Guto  am  danynt  oedd 
Mathew  Goch,  mab  Owen  Goch,  beili 
niaenor  Hanmer,  a  Hawys,  ferch 
Dafydd  Hanmer.  Bu  Mathew  Goch  ar 
y  bíaen  ac  yn  gwneuthur  gorchestion 
lawer  yn  y  rhyfeloedd  yn  Ffrainc  am 
fiynyddoedd,  a  dihangodd  yn  fyw  oddi 
yno.  Daoth  i  Limdain,  ac  yr  oedd  yno 
yu  y  Twr  pan  aeth  Jack  Cade  a'i  fvdd- 
in  i'r  dref  yn  1450.  Pychrynodd  pobl 
Lundain,  a  gyrasant  am  Fathew  Goch  i 
wynebu  Cade.  Dug  yntau  ac  Arglwydd 
8cales  fyddin  o'r  TẀr,  nos  Sul,  Gor- 
ffennaf  5,  1450,  a  bu  brwydr  daer  am 
bont  Lundain,  yn  y  tywyllwch.  Yn  y 
frwydr  honno,  lladdwyd  Matliew  Goch. 
Gallai  Guto  yn  hawdd  fod  yn  adnabod 
y  milwr  dewr  hwnnw.  Crybwylla  ei 
orchestion  yma  ac  acw  yn  Ffrainc,  yn 
Rôn,  Ainsio,  a  Maen.  ac  am  dano  yn 
ymladd  a  "  La  Her. "  Dyma  gymer- 
îad  Mathew  Goch,  yn  ôl  Guto: — 

"  Nid  aur  bath  a  gâr  Mathau, 

Nid  da'r  byd,  nid  tir,  heb  au; 

Mwy  câr  brynu  carcharawr, 

A  gwŷr  a  meirch,  nag  aur  mawr; 

Ni  chais  ef  chwenychu  swydd, 

Chwaith   egr,    na   chywoethogrwydd ; 

Ni  werthai  ef  o'i  ortho 

Ei  glod  ef  er  golud  fo; 

Cymro  da  ei  Gymräeg, 

Cymered  air  Cymru  deg, 

A  gair  Ffrainc,  Ue  gorffai'r  och, 

A  gair  Lloegr,  y  gŵr  Uiwgoch." 

Yn  ôl  pob  tebyg,  yr  oedd  Guto'n  dy- 
wedyd  y  gwir  am  dano.  Soniwyd  eis- 
oes  am  ymrjson  Guto  a  Thudur  Pen- 
llyn.  Bu  ymryson  araîl  rhyngddo  a 
Dafydd  ab  Édmwnd,  yn  ôl  rhai  ysgrif- 
au,  a  rhyw  ymryson  digrif  hefj'd  rliwng 
Llywelyn  ab  y  Gutun  âg  yntau.  Clyw- 
cdd  Lîywelyn,  neu  gymerth  arno  glyw- 
ed,  bod  Guto  wedi  boddi  ym  Malltraeth, 
Môn,  a  chanodd  farwnad  iddo.  Ynddi 
hi  y  mae'r  llinell  anfarwol  honno — 

"  Mae'n  y  nef — am  na  nofiai!" 

Disgrifia  hynt  oorff  Gnto  druan  yn  y 
dwír  gydag  afiaith  ryfeddol: — 


**  Awenyddiaeth  y  draethell, 

0  foddi'i  gorff,  a  fydd  gwell! 

Och  finnau,  uwch  yw  f'anap 

Am  simwr  y  gẃr,  a'i  gap, 

A'i  weled  yn  troi'n  olwyn 

Ar  Fall  Draeth,  a'r  fwyall  drwynî  .  . 

Mae'n  i  gawell  facrelliaid, 

Mwy  na  llwyth,  ym  min  y  llaid.     .     i 

Llyma  gael,  nid  llai,  mi  a'i  gwn, 

Llun  pencerdd  yn  llawn  pencwn; 

Gan  ddŵr  yr  ae'r  milwr  mau, 

Gan  wynt  aeth  ei  gân  yntau  !     .     .     .  1 

Mae  hergod  o  bysgodyn  i 

Moelrhon  yn  nwyfron  fy  nyn; 

E  fynn  y  gwyr  o  Fôn  gau 

Ysgadan  yn'i  'sgidiau;  , 

Cryf  ydoedd,  ceir  i  fudaw, 

Cregyn  a  lŷn  yn'i  law! 

Y  cawcll  lle  bu'r  cywydd, 
Ceudod  Uysywod  y  sydd !" 

Atebodd  Guto,  lawn  cyn  ddigrifed  âg 
yntau,  ac  yn  ei  ateb  y  ceir  y  ddeufraich 
hynny — gyda'r  perffeithiaf  eu  ffurf  a'u 
rhediad  yn  yr  iaith  : — 

"  LUi  a  dwng,  lle  dihangwyf. 
Mai  lledrith  ym  Malldraeth  wyf!" 

Disgrifia  Lywelyn  yn  dychmygu'r 
ystori  yn  ei  ddiod  ac  yn  gweled  y  Ìlanw 
yn  dyfod  trwy'r  simnai  ato: — 

'  Och  im',  ond  doeth  a  chymen, 

Oni  bae  win  yn'i  ben; 

Diod  a  wna  i'r  tafod  doeth 

Droi'i  ben  ar  y  dwr  beunoeth; 

Ef  a  welai  fy  eulun 

Mewn  dŵr  hallt  ym  Môn,  drwy'i  hun; 

Yn  Llwydiarth.  y  naill  ydoedd 

Ai  'moddi  i,  ai  meddw  oedd; 

0  lys  Huw  Lewys  i  lawr, 

Y  doe  lanw  i  delyniawr 
A  thybio,  er  clwyfo  clêr, 

Y  doelif  hydy  Iwfer!" 

O'r  marwnadau  a  ganodd  Guto,  yr 
oreu,  heb  eithro  marwnad  Abad  Ystrad 
Fflur,  yw  marwnad  Llywelyn  ap  y 
MoeL  Y  mae  ynddi  deimlad  syml, 
dwys,  a  chynhildeb  y  teimlad  hwnnw : — 

"  Mae  arch  yn  Ystrad  Marchell, 
Ym  mynwent  cwfent  a'u  cell, 
Ag  yn  honno  gân  annerch, 
A  saith  gelfyddyd  y  serch, 
A  chledd  dewredd  dihareb, 
A  cherdd,  yn  wir.  ni  chwardd  neb, 
Lle  rhoed,  o  waith  Uawer  rhaw, 
Llywelyn — lle  i  wylaw."- 


Bi 


LLENŸDDIAETH  Y  CYIÍRY. 


Disgrifiai  wrthrychau  naturiol  gyda 
fîansi  doreithiog  a  meistrolaeth  berJÊEaith 
ar  eiriau.  Meddai,  wrth  ofyn  dau 
filgi:- 

"  Gnodach  nad  milgwn  ydynt, 

Ond  gweilch,  neu  genhadau  gwyntl" 

Gellid  dyfynnu  ugeiniau  o  linellau  fel 
hyn  o'i  waith.  Hen  brydydd  heddych- 
oí  a  bodlon  ydoedd,  yn  hoff  o  bethau  da 
a  phethau  tlws,  yn  ysgolhaig  yn  ei 
ddydd,  yn  garwr  llyfrau  a  dysg,  ac  yn 
falch  o  bob  camp  ar  wŷr  ei  wiad  ei  hun. 

LEWIS  GLYN  COTHI. 

Bu  Lewis  Glyn  Cothi  fyw  drwy  flyn- 
yddoedd  mwyaf  terfysglyd  Ehyfel  y 
Rhos^-nnau,  canys  canodd  farwnad  Syr 
Grufîudd  Fychan  yn  1447,  a  gwelodd 
goroni  Harri'r  Seithfed,  yn  1485.  Cy- 
hoeddwyd  casgliad  o'i  weithiau  gan  y 
Cymmrodorion,  yn  1837 — 39,  dan  olyg- 
iad  Tegid  a  Gwallter  Mechain,  ond  ni 
chynnwys  y  casgliad  hwnnw  ond  ei 
gerddi  gwleidyddol,  a'r  rhai  hynny  wedi 
eu  golygu  yn  ddigon  mympwyol,  fel  na 
ellir  dibynnu  arnynt  bob  amser.  Pri- 
odolir  iddo  mewn  llaw-ysgrifau  bethau 
ereiU,  ac  o  leiaf  rai  o  honynt  yn  amgen- 
ach  barddoniaeth  na  dim  a  geîr  yng 
nghasgliad  y  Cymmrodorion.  Ond*^  er 
lUiosoced  ei  ganiadau,  y  mae  hanes  dig- 
wyddiadau  ei  fywyd  ef  ei  hun  yn  brin 
ynddynt,   ac  ni  thybiodd    golygwyr    ei 

Waith  "  eu  bod  yn  werth  eu  casglu  at 
ei  gilydd.  Barnent  fod  achau  a  hanes 
y  bobl  y  soniai  am  danynt  yn  bwysic- 
ach.  Yn  wir,  nid  gwasanaethu  llenydd- 
iaeth  Gymraeg  oedd  eu  hamcan,  yn  ôl 
eu  haddefìad  eu  hunain,  eithr  yn  hytr- 
ach  dafiu  goleuni  ar  hanes  y  gwŷr  mawr 
oedd  yn  torri  eu  gyddfau  ei  gilydd  adeg 
Rhyfel  y  Rhosynnau.  Yr  unig  beth  a 
ddywedasant  am  Lewis  ei  hun  ydoedd 
ei  fod  yn  canu  i  deuhi  Lancaster  a  theu- 
hi  York  fel  ei  giWdd,  nad  oedd  waeth 
ganddo  pwy  a  drechai:  a  bod  ei  gas  at 
y  Saeson  cymaint  fel  nad  oedd  fymryn 
o  wahaniaeth  ganddo  pa  fodd  y  llvw- 
odraethid  y  deyrnas,  cyd  âg  y  byddai'r 
penadur  yn  Sais.  Y  mae  hyn  yn  eithaf 
gwir.  Cyn  wired  â  hynny  hefj'd  yw  nad 
oedd  fymryn  o  wahaniaeth  gan  y  gwŷr 
mawr  ymladdgar  pa  fodd  y  liywodr- 
aethid  y  deyrnas.       Eto,  ni  allai  hanes 


y  bardd  oedd  yn  bwysig  am  ei  fod  yn 
enwi'r  gwŷr  mawr  lài  na  bod  yn  ddy- 
ddorol  i  fyfyrwyr  llenyddiaeth  Gymraeg, 
ar  wahan  i  awch  yr  hen  bendefigion  am 
eu  ffordd  eu  hunain. 

Pa  beth  bynnag  oedd  amgylchîadau 
teulu  liewis,  a  hanes  ei  ieuenctid  yntau, 
etifeddodd  yr  hen  ddiwylliant  Cymreig. 
Yr  oedd  yn  feistr  ar  y  gynghanedd  a'r 
mesurau,  yn  gyfarv/ydd  â'r  Mabinogion 
a_  Brut  Sieíîre,  y  rhamantau  Arthur- 
aidd  a  Bucheddau'r  Saint;  ac  yn  gwy- 
bod  achau'r  hen  deuluoedd  y  canai 
iddynt  i  gyd.  Adwaenai  Gymru  a'r 
goror  o'r  naiU  ben  i'r  llall.  Yr  oedd 
lianes  Lloegr  yn  hysbys  iddo.  Nid 
oedd  anwybodus  am  syniadau  ei  gyfnod 
ynghylch  dyn  a  natur.  Cai  groeso  yn 
nhai'r  uchelwyr  i  gyd,  nid  fel  clerwr 
cyfîredin  ychwaith.  Canmolai  eu  tras 
uchel,  eu  haelioni,  eu  dysg,  a'u  gwr- 
hydri;  cyfíröai  eu  dialedd,  taniai  eu 
gwladgarwch  a'u  balchter;  canai  farw- 
nad  pa  bryd  bynnag  y  Ueddid  un  o  hon- 
ynt,  neu  paa  drengai  arall  o  farwolaeth 
naturiol.  Ni  wyddis  ymha  nifer  o'r 
brwydrau  y  bu  ei  hun.  Canodd  amryw 
gywyddau  i  ofyn  am  farch,  cyfrwy, 
cleddyf,  neu  fwa,  ond  yr  oedd  peth 
felly  yn  arfer,  ac  ni  ddywed  Lewis 
ychwaith  mai  yn  y  frwydr  y  collodd  yr 
hen  rai.  Un  darn  o'i  hanes  ei  hun 
mewn  helynt  a  edrydd  i  ni.  Aeth  i 
Gaerlleon  i  fyw,  a  phríododd  wraig 
weddw  yno  heb  gennad  yr  ustusiaid. 
Am  hynny,  dygwyd  ei  eiddo  oddi  arno. 
Canodd  yntau  awdl  dduchan  i  Gaer,  ac 
aeth  â  hi  i  Reinallt  ap  GrufEudd  o'r 
Twr,  gerllaw'r  Wyddgrug,  gan  ddeisyf 
arno  ddial  ei  gam.  Nid  oedd  raid  iddo 
ofyn  ddwywaith  i  Reinallt  wneuthur 
peth  mor  ddigrif  ganddo.  Dialwyd  ar 
wŷr  Caer.  Mewn  rhai  ysgrifau,  fel  y 
dywedwyd  eisoes,  priodolir  i  liCwis  yr 
awdl  a  dadogir  mewn  ereill  ar  Dudur 
Penllyn,  yn  diolch  i  Eeinallfc  am  ei  was- 
anaeth.  Pa  un  bynnag  o'r  ddau  a'i 
eanodd,  nid  oedd  'dial  Rheinallt  yn 
llawn  diofon  gan  Lewis,  canys  canodd 
"  Gywydd  i  ofyn  cleddyf  gan  Ddafydd 
ap  Gutun  o  Groesoswaílt,  i  ladd  gwŷr 
Caerlleon  Gawr."  Yr  oedd  ei  ddigof- 
aint  yn  llosgi  ynddo  pan  ganodd  y  cy- 
wydd  hwnnw: — 

"  Eilliaw  a  wnaf,  myn  llaw  iN'on,- 
Ei  holl  ieuainc,  Gaerlleon; 


BEIRDD  YMDRECH  Y  HTDURIAID. 


t5 


Är  bob  taeog  yr  hogaf 
Asen  ddur,  os  yno  'dd  af; 
Ni  ddaw  un,  hyd  ẃyl  Ddwynwen, 
0  Dre  Boeth  heb  dorri  ei  ben ; 
'Anafaf,  od  af  lle  dôn, 
Ugain  mil  o  gwn  moelion; 
Bid  arnaf,  od  af  i'r  dj-dd, 
Ladd  dwyfil  â  chledd  Dafyddî'i 

Dair  wythnos  wedi'r  helynt  yng 
Nghaer,  yr  oedd  yn  dywedyd  ei  gŵyn 
wrth  '*  Annes  erch  Sion,  o  Gaerllion  ar 
Wysg,"  ac  yn  gofyn  am  len  gwely  yn 
rhodd  ganddi.  Tebyg  mai  tua'r  un 
adeg  y  canodd  gywydd  i  ofyn  dillad 
gwely  gan  bedair  o  wragedd  ereill.  I'r 
un  cyfnod  hefyd,  ond  odid,  y  perthyn 
"  Cywydd  Saeson  y  Fflint."  Dyma'r 
digrifaf  o  gywyddau  Lewis.  Edrydd  eî 
hanes  yn  myned  i  neithior  ar  y  Sul,  ar 
fwriad  canu  awdl  a  chael  tâì.  Ni  wran- 
dewid  arno,  ond  chwerthin  am  ei  ben,  a 
galw  rhyw  bibydd  ymlaen  i  ganu: — 

"  Galw  i'r  fainc,  gwaelwr  a  fydd, 
O  bawb  am  Wiliam  Bibvdd; 
,      Dyfod  o  hwn,  defod  haẁl, 
i      Ger  bron,  nid  fal  gwr  breiniawl, 
•      A  ehôd  leddf,  fal  perfeddfaich, 
I      Wrth  ffon  rhwng  ei  fron  a'i  fraich !" 


o  r 


;'      Gorfod  i  Lewis  fyned  ymaith, 

;  goegwledd  yn  ŵr  gwaglaw,"  a  gadaw 

j  odd  ei  felldith  ar  y  Fflint : — 

"0  ddifrif,  rhof  ddiofryd 

I  Fflint  gaeth  a'i  phlant  i  gyd, 

Ei  ffwrn  faith  fal  ufîern  fydd,' 

,      A'i  phobl  Seisnig  a'i  phibydd- 
Fy  holl  weddi  fo'u  Uaddiant, 

,      Fy  melltith  i'w  plith,  a'u  plant!" 

Cawn  gywydd  arall  yn  "  gofyn  huliuff 
gwely  gan  Elen  ferch  Llywelyn  o  Lwyd 
larth,  ym  Môn,"  lle  y  mae'r  bardd  eto 
.Tn  melltithio  gwŷr  Caer  am  ei  ysbeilio. 
Meddai : — 

"  Ac  yn  noethach  y'm  gwnaethant 
iNa  r  gleisiad  yn  nofiad  nant." 

Gellir  casglu  oddiwrth  y  pethau  hyn 
Ä    chywyddau    ereiU    i    bendefigion    ý 
Gogledd,  ei  fod  wedi  byw  am  vsbaid  yn 
rhywle   yn    y    rhan    honno    o"  Gvmru 
Mewn  cywydd  a  ganodd  i  Faredydd  Am- 

7  bardd  ar  herw  o  achos  Siaspar  larll 


Penfro,^  edrydd  fel  y  bu  ar  ffo  o  le  i 
le,  ar  ôl  brwydr  Mortimer's  Cross,  yn 
1461,  y  mae'n  debyg:^ 

"  Mi'n  ddidechwr  cellîau 
A  drig  a'i  wâl  mewn  dâr  gau; 
Yng  nghoedwig  brig  Allt  y  Brain, 
A'i  bro,  y  bu  ŵyr  Owain; 
Minnau  yn  y  man  yno 
Drwy  fedw  yr  allt  a  rof  dro ; 
Llechu  yng  ngrug  Cwm  Buga, 
Llwydwydd  im'  yr  allt  oedd  dda; 
Rhodio  bron  Bumlumon  las, 
Rhifo  gwawn  rhof  â  Gwanas; 
Gwylio  o  hyn  hyd  Galan 
Ar  y  naw  môr  o'r  un  man." 

Dyna  gymaint  âg  a  gawn  o  ddim 
tebyg  1  ÉFeithiau  ei  hanes,  ac  eto  rhydd 
darllen  ei  waith  ini  syniad  llawer  llawn- 
ach  am  ei  bleser  a'i  boen,  ei  beryglon  a'i 
helbulon. 

Gellid  ei  alw  yn  fardd  y  gwîn  a'r 
achau,  eyfeillgarwch  a  hoffter  at  blant. 
Nid  yw  ei  gywydd  marwnad  am  ei  fab 
bach,  "  Sion  y  Glyn,"  i'w  gael  yn  ei 
waith  argraffedig,  er  y  idengys  nodyn  ar 
waelod  dalen  y  gwyddai'r  golygwyr  am 
dano.  Nid  oedd  Sion  fach  y  Glyn  yn 
taflu  unrhyw  oleuni  ar  hanes  y  gwŷr 
mawr  I  Eto,  ni  ehanodd  Lewis,  nag  un 
bardd  arall,  o  ran  hynny,  'ddim  gwell 
o'i  fath  na'r  cywydd  bychan  hwnnw: 

"  Fy  nwy  ais,  farw  fy  nisyn, 

Y  sy'n  glaf  am  Sion  y  Glyn;  j 

Udo  fyth  yr  ydwyf  fi  | 

Am  benaig  Mabinogi; 

Afal  pêr  ac  aderyn 

A  garai'r  gwas,  a  gro  gwyn; 

Bwa  o  flaen  y  ddraenen, 

Cleddau  digon  brau  o  bren; 

Ofni'r  bib,  ofni'r  bwbach, 

Ymbil  â'i  fam  am  bêl  fach; 

Canu  i  bawb  acen  o'i  ben, 

Canu  io-io  er  cneuen; 

Gwneuthur  moethau  gwenhieithîo, 

Sorri  wrthyf  fi  wnai  fo, 

A  chymod  er  ysglodyn 

Ag  er  dis  a  garai'r  dyn." 

Ceir  cyfeiriad  at  Sion  v  Glyn  mewn 
un  cywydd  arall,  y  "  Cywydd  i  ofyn 
dillad  gwely  gan  bedair  o  wragedd:" — 

"  Y  nos  y  câr  fy  nîsyn 

Fwrw  ei  Ìed  ar  gylctíed  gwyn; 

Cysgu  awr,  o  cwsg  erof, 

Estynnu  uwch  sidan  of.'- 


86 


LLENYDDIAETH  Y  CYJIRY. 


,[  Hyd  y  gwn  i,  dyma  un  o'r  engrheifft- 
V  iau  eynaraf  mewn  llenyddiaeth  Gymraeg 
j»  o  ddyddordeb  yn  arferion  plant.  Ehydd 
un  beirniad  Seisnig,  yn  y  "  Cambrid^e 
History,"  cyf  .IV.,  t.d.  771,  y  glod  i 
Henry  Yaughan  am  ei  ddyddordeb  vm 
meddyliau  plentyndod  yn  un  o'r  rhai 
cynaraf  yn  Lloegr.  Yr  oedd  Lewis 
Glyn  Cothi  ar  y  blaen  iddo  yn  hynny  o 
beth,  fel  yr  oedd  Llywelyn  ab  y  Gutun, 
a  beirdd  Cymreig  ereill.  Y  mae'n 
ddyddorol  cofio  hefyd  mai  Cymro  oedd 
Yaughan  ei  hun. 

Nid  yn  unig  yn  ei  gyfeiriadau  at  ei 
fab  bach  y  cawn  dynerwch  teimlad 
Lewis  Glyn  Cothi.  Gwir  mai  traddod- 
iadol  3'w  llawer  o'r  mawl  a  gân  i'r  uchel- 
wyr  a  glodforai,  ond  cawn  weithiau 
ganddo  beth  amgenach  hefyd,  a  nôd 
gwir  gyfeiUgarwch  arno.  Tristâi  feddwl 
bod  gŵr  hardd  yn  ei  fedd: — 

"  Mae  llen  gêl  ar  wallt  melyn, 
Mae  ar  y  gwallt  farmor  gwyn." 

Disgrifia  Fryn  Hafod,  cartref  un  o'i 
gyfeillion,  gyda  hwyl : — 

"  Caraf  Fryn  Hafod  fal  priodas, 

A'i  llaw,  a'i  harddwrn  oll,  a'i  hurddas, 

Cariad  Eliwlad,  pan  las,  ar  ei  wlad, 

Cariad  y  gleisiad  ar  y  môr  glas. 

Efô  a'm  galwai  i'n  Elîas, 

A  mi  a'i  galwai  fo'n  Fathîas; 

Ef  fry  a'm  galwai'n  Adda  Fras  hynaf, 

Efô  a  alwaf  finnau'n  Felwas." 

Mawr  y  carai  Gynwyl  Gaio,  a'i  hargl- 
wydd,  Dafydd  ap  Tomas  Fychan,  a 
rhydd  ini  ddisgrifiad  tlws  o'r  ddau: — 

"  Camwedd  a  gwagedd  a  gau, 
Cymwd  Caio,  ei  amau! 
A'r  un  Duw  ar  rwn  o  dir 
'A  wnaeth  Gaio'n  waith  gywir. 
Awn  i  Gynwyl  wen,  ganwaith, 
Ag  yno  aed  a  gân  iaith; 
Ni  ddeuai  hwn  ei  ddau  hyd 

0  Gynwyl  Gaio,  ennyd. 

A  gair  mwyn  a  geir  am  wŷs, 
Tomas  fal  tîm  sy  felys, 
Gwna,  ei  hun,  gan  eu  hannerch, 
Gan  mil  o  ganuau  merch, 
A  phob  pennill  Ebrillaidd 

1  fedw,  grym  hefyd  a'i  gwraîdd." 


Dafydd  áp  Ehys  ap  Meurig,  o  Ben  Craîg 
a  Tlire'r  Delyn: — 

"  Darllen  ein  dau'r  Uyfrau'n  llwyr, 
Dileu  son,  dadleu  synnwyr; 
0  bai  ddwywers  heb  ddyall, 
A'r  naiU  wers  ar  ran  y  llall, 
Dafydd  wrth  gywydd  Gwiawn 
A'i  deall  im'  mewn  dull  iawn." 

Am  y  gwin  a'r  achau,  eawn  ganddo 
yr  un  mawl  bron  i  bob  un  o'i  gyfeillion. 
Cân  ei  awdlau  yn  gyffredin  ar  yr  un 
cynllun,  gan  arfer  yr  un  mesurau  yn 
fynych.  Cyffelyba'r  hen  deuluoedd  i 
goed,  a'u  disgynyddion  i  ganghennau  a 
brigau  fîrwythlon.  Ehydd  lawer  o  oleu- 
ni  ar  eu  bywyd  a'u  harferion.  Disgrifia 
dwrnament  mawr  a  wnaeth  Tomas  ap 
Grufîudd  ap  Niclas  yn  Aber  Marlais,  ae 
enwa  gampau'r  hen  uchelwyr — saethu, 
neidio,  nofio,  rhedeg,  *'  bwrw  Uawfaen  a 
bar  llifaid,"  marchogaeth,  ymafael 
cwymp  a  hela.  Gellid  tynnu  lliin  man- 
wl  o'u  bywyd  trwy  gasglu  holl  ddisgrif- 
iadau'r  bardd  at  ei  gilydd. 

Yn  ei  ddisgrifiadau  o  ryfel,  ceir  llawer 
o  egni  a  rhuthr  yr  ymladd.  Y  mae  car- 
lam  y  meirch  yn  ei  linellau — ni  fedrodd 
neb  o'r  beirdd  Cymreig  ei  g\iro  am 
hynny.  Dywed  am  Eys  ap  Dafydd 
Llwyd : — 

Saethau  o'i  dyrau  sydd  yn  dirwyn, 
Cylch    ei    dref,    mor    gref   a   thref   y 

Grwyn ; 
Gynnau  a  glywir,  haf  a  gwanwyn, 
Ym  mrig  ei  gaeroedd,  fal  môr  gerwyn. 
Mae'n    dofi    gwylliaid,     Uonaid     pob 

Uwyn, 
Mae'n  difa  lladron,  mewn  dwy  afwyn; 
Mae'n     rhwymo'r    ddwywlad    mewn 

un  gadwyn, 
Ym  mhennau  rhai  ffrom  y  mae'n  rhoi 

ffrwyn." 

Ond  wrth  annog  ei  gydwladwyr  yn  er- 
byn  Lloegr  y  mae  fwyaf  wrth  ei  fodd, 
Canai  i  deuluoedd  York  a  Lancaster  fel 
ei  gilydd,  eithr  pan  welodd  y  rhod  yn 
troi  o  blaid  y  Lancastriaid,  ymunodd  â 
hwy.  Dengys  awdl  a  ganodd  i  Siencyn 
Winstwn  o  Langaron,  Sais  o  enedigaeth, 
ond  wedi  dysgu  Cymraeg,  fod  Lewis  yn 
ystyried  mai  iaith  oedd  enaid  cenedl,  a 
bod  pawb  a  garai'r  Gymraeg — ac  a  brof- 


.p^  odd  hvnny  drwy    ei    dvsgu — yn  deilwng 

Dyma  eto   atgof   am    ei   gyfeiUach   á  |  Gymro.    '  Nid  ymlynwr  wrth  y  pleîdîau 


BEIllDD  YMDRECH  Y  TÜDURIAID. 


87 


Seisnig  ydoedd.  Nid  am  drecliu  plaid 
York  yn  Banbury  y  cwynai,  ond  am 
ladd  ei  gydwladwyr  yno.  Nid  am  fudd- 
ugoliaeth  y  Lancastriaid  y  llawenhai  ar 
goroniad  Harri  VII.,  ond  am  fod  HaiTÌ 
yn  Gymro.  Dywed  mewn  un  cywydd : — 

"  Y  dydd  ddoe,  rhoed  ffonnod  dda, 
Sax  hen  ar  wŷr  Saxonia; 
Ac  ar  y  cẃn,  a'r  gwŷr  caith, 
Ddialedd  heddyw  eilwaith; 
Sidau  a  wisgasan,  gynt, 
Heb  sidan  beisiau  ydynt; 
Maen'  hwy  weithian  mewn  noethi, 
Heddyw,  mewn  aur  ydd  ym  ni!" 

Anarnl  y  ceir  ganddo  ddisgrifiad  o  ol- 
ygfa  naturiol,  ond  dyry  lun  eíîeithiol  o 
afon  Dywi  ar  lifeiriant : — 

"  Ei  llif  a  ddwg,  ar  ei  lled, 

Yd  a  gwair  hyd  y  gored; 

Oddiyno  mudo  i'r  môr 

Y  derw,  rhwng  ei  dau  oror ; 
Diwreiddio,  cwympo  y  coed, 
A  goresgyn  y  gwrysgoed; 
Is  y  tai,  dengys  Tywi 
Maint  yw  lled  ei  mantell  hi; 
Mam  llifeiriaint  berwnaint  bas, 
Morgymlawdd  amrygamlas." 

Y  mae'n  hyawdl  hefyd  wrth  ddisgrifio 
Llwyn  Tren,  plas  Ehys  ap  Dafydd,  a'i 
goed  a'i  fywyd  gwyllt: — 

"  Llyma  y  coed  Ue  mâg  gweilch, 
Lle  mae  cellîau  mwyeilch, 
Lle  nythod  cryhyrod  haf, 
Lle  i  wiweir  drwy'r  holl  aeaf. " 

Ychydig  linellau  diarhebol  a  geir  gan- 
ddo,  ond  y  mae'r  rheiny  yn  rhai  da  pan 
gaffer,  fel  y  dengys  yr  engrheifîtiau 
hyn : — 

"  A  dawo  a  wrandewir, 
0  dewi  gwers  y  daw  gwir. " 

"  Gwell  fydd  hen  dderwen  yn  ddâr 
No  dwy  ieuainc  mewn  daear." 

Breuach  na  bar  o  ewyn 
Yn  ei  stad  yw  einioes  dyn." 
"  A  bryno  tir  a  braint  da, 
Yn  ei  ardal  â'n  wrda." 

"  Nid  marw  y  tad  fo  dradoeth 
Dra  fo  byw  dewr  ei  fab  doeth." 
"  Ef  â  afon  yn  fwy-fwy 
Hyd  y  môr,  ac  nid  â  mwy." 

"  A  f o  gwan  genfigennwr, 
Hir  yn  was,  a  hwyr  yn  ŵr." 


Y  mae  gwaith  o  hanner  cant  i  drigain 
o  leiaf  o  feirdd  ereiU  a  fiodeuodd  yn  y 
cyfnod  hwn,  dyweder  rhwng  1420  a 
1480,  i'w  gael  mewn  llawysgrifau,  llaw- 
er  o  hono  âg  arno  gymaint  o  gamp  âg  y 
sydd  ar  ddim  a  gyhoeddwj'd.  Ymhlitìi 
y  rhai  a  ganodd  Gywyddau  Brud 
ymhlaid  y  Tuduriaid,  gellid  enwi  Eobin 
Ddu  Ddewin,  Gruíîudd  ap  Dafydd  Fych- 
an,  Dafydd  Gorllech,  Edward  ap  Ehys, 
Llywelyn  np  Meredydd  ab  Ednyfed, 
leuan  Brydydd  Hir,  Ehys  Llwyd  ab 
Einion  Fychan,  Syr  Dafydd  OfEeiriad, 
Gwilym  ap  Sefnyn,  leuan  Leiaf,  a 
llawer  ereill  na  ellir  bod  mor  sicr  yn  eu 
cylch. 

Canodd  Eobin  Ddu  "  Gywydd  Marw- 
nad  Owain  Tudur,"  yn  proffwydo  y 
deuai  ddial  am  hynny  cyn  bo  hir: — 

"  Owain  a  las,  annwyl  lôn, 
Yn  wrol  ag  yn  wirion; 
Er  torri  pen  y  wennol, 
Mae'r  eryr  a'i  wŷr  ar  ôl.  .  .  . 
Yr  edn  a  ddaw  a'r  adar, 
0  bell  i  ddial  y  bâr" 

Nid  yn  unig  cawn  hanes  ymdreeh  y 
Tuduriaid,  o'r  ochr  Gymreig,  yn  y  cy- 
wyddau  Brud,  ond  cawn  hefyd  siomed- 
igaeth  y  Cymry  yn  wyneb  y  cwrs  a 
gymerth  y  teulu.  Testun  un  cywydd 
gan  Lywelyn  ap  Hywel  yw  "  Cwynfan 
y  Prydydd  fychaned  y  gwnai  Harri 
Seithfed  o'r  Cymry."  Dyma  ran  o'i 
gŵyn :— 

*  Gwleddach  ymhlith  arglwyddi, 

Gweision  gan  wŷr  Môn  ym  ni; 

Er  bod  yn  àyiod  bob  dyn 

O'r  ddau  fab  a'r  ddau  febyn, 

Mwy  gan  Siaspar  a  Harri 

Yw  gwŷr  y  Nordd  na'n  gwyr  ni." 

Yr  oedd  y  Cywydd  Gofyn  hefyd  yn 
gymeradwy  iawn  yn  ystod  y  cyfnod  hwn, 
a  cheir  gan  y  beirdd  ddisgrifìadau  medr- 
us  anghyffredin  o'r  anifeiliaid  a'r  adar, 
yr  arfau  a'r  gwrthrychau  ereill  y  bydd- 
ent  yn  eu  gofyn, 

CYWYDDAU    SEECH    Ä 
MAEWNADAU. 

Eto,  hwyrach  mai  yn  eu  cywyddau 
serch  a'u  marwnadau  y  eeir  eu  gwaith 
goreu,     .Ysgrifennwyd  yn  ystod  y  cyfnod 


88 


LLENYDDIAETH  Y  CYMRY. 


yn  ddiaineu  gannoedd  o  **  Gywyddau 
Merch."  Yr  oedd  y  peth  yn  ddefod  neu 
arfer,  ac  o'r  herwydd,  nid  bob  amser  y 
mae'r  beirdd  yn  gallu  ein  hargyhoeddi 
eu  bod  o  ddifrif.  Y  mae'r  merched,  bob 
cynnyg,  yn  dlysion  y  tu  hwnt  i  freudd- 
wyd  bardd.  Y  maent  hefyd  heb  odid 
eithrad  yn  galon  galed  iawn,  a'r  beirdd 
yn  dihoeni  ac  yn  torri  eu  calonnau  o 
blegid  eu  creulondeb.  Eto,  mynegir  y 
pethau  traddodiadol  hyn  mewn  iaith  a 
chelfyddyd  berffaith,  fel  y  canai  Bedo 
Brwynllys  i  ryw  ferch  benfelen : — 

"  Y  fun  dawel,  fain  dyfiad, 

A  droes  yr  aur  dros  yr  iâd, 

Aur  yn  llen  ar  unbennes, 

Llywethau  fel  tidau  tes; 

Hug  euraid  am  gannaid  gwyn, 

Aerwy  mal  yr  aur  melyn; 

Mwg  aur  sydd  am  a  gerais, 

A  droes,  o'i  phen  dros  ei  phais,  .  .  . 

Lloer  y  dydd,  unlliw  a'r  don, 

Dâl  fanod,  dwyael  feinion; 

Ei  lliw  sy  felly,  ysywaeth, 

Meinwen  gu,  a  minnau'n  gaeth." 

Byddai  yn  anodd  curo'u  disgrifiadau 
o  dlysineb  merched,  er  nad  oes  lawer  o 
angerdd  yn  eu  cariad.  Y  maent  fel 
paentwyr  yn  chware  âg  afradlon  gj^foeth 
eu  Uiwiau,  gan  ddotio  at  brydferthwch 
y  llun ;  neu  f el  cerddorion  yn  frwysg  ar 
gywrain  fedr  eu  celfyddyd  eu  hunain. 
Bwriant  bennill  at  bennill,  pob  un  yn 
berffaith  ynddo'i  hun,  fel  na  wyddoch  ai 
golud  ei  liw  ai  ei  lafar  felyster  sydd  ben- 
naf.  Tuedd  hyn  oedd  cynhyrchu  rhes 
o  luniau  mân  cyfliw,  yn  hytrach  nag  im 
llun  mawr,  cyflawn.  Eto,  y  mae  cel- 
fyddyd  berfíatih  yn  y  llun  bach  y  medr- 
ai  digonedd  o  honynt  ei  dynnu.  Cymer- 
er  Dafydd  ab  Edmwnd  yn  engrhaifît : — 

"  Dy  laeswallt  fal  dy  lusael, 
Dy  drem  f al  dued  yr  ael ; 
Dy  wyneb  fal  ôd  unnos, 
Dy  rudd  fel  cawod  o  ros." 

Weîthîau,  cawn  gan  Ddafydd  hefyd 
lun  llawnach,  a'r  amgylchoedd  wedi  eu 
lliwio  o'i  gwmpas  â'r  un  medr  perffaith. 
Wele  ädisgrifio  merch  yn  cribo'i 
gwallt : — 

"  Mae  dyn  a  wisg  am  dani 
Mewn  haul,  teg  a  mwyn  yw  hi, 


Pais  luniaidd,  pwy  sy  lanach? 
Mewn  gwregys  Uai  na  bys  bach; 
Ei  stwmest  a'i  chrys  damasg, 
A  gwe  o  aur  am  ei  gwasg. 
Gwae  finnau,  gan  gof  anwych, 
Na  bawn  siambrlen  i  Wen  wych, 
Yr  awr,  ar  frig  yr  orallt, 
;Y  bo  Gwen  yn  cribo'i  gwalltî" 

AUan  o  ddegau  o  luniau  tebyg,  cym- 
erer  un  arall  gan  leuan  Deulwyn,  lle'n 
boddir  gan  donnau'r  gwallt  aur  eto: — 

Llawen  wyf  fod  y  Uwyn  îr, 
Aur  fanadl,  ar  y  feinir; 
Coron  o  bali  caerog, 
Cywir  greíît,  fal  cwyr  y  grog; 
Ag  un  lliw,  gannwyll  awyr, 

Y  barnwn  haul,  brynhawn  hwyr! 
Golud  mawr  yw  gweled  modd 

Y  goreuben  a  gribodd; 
Gweddaidd  yw'r  tasel  melyn, 
Gwyddfìd  aur  uwch  gwddf  y  dyn; 
Pebyll  Melwas  o  draserch, 

Paun  i  Fair  yw  pen  y  ferch ; 
Oni  bai  fod  ysnoden 
Ymhlith  gwallt  ymhlethau  Gwen, 
O'r  iâd,  tremyn  aur  tramawr, 

Y  doe  y  llwyn  hyd  y  llawr." 

Gallai  leuan  hefyd  ddwyn  swyn  atgof 
i'w  gerdd,  gan  ryw  hanner  chware  âg  ef 
rhwng  trist  a  pheidio.  Dyma  fol  yr  ed- 
rydd  hanes  yr  oed  yn  y  coed,  a'i  atgof 
yntau  am  dani : — 

"  Lluniasom  mewn  Uwyn  isel, 
Llwj-n  o  goed  a  fai'n  Uen  gêl; 
0  hunais  rhag  fy  henu, 
Hun  eos  ar  fernos  fu; 
Bum  is  y  berth  bumoes  byd, 
A  rhif  o  oriau  hefyd; 
Gwylio'r  llwybr  is  yr  wybren, 
A  golwg  iach,  a  galw  Gwen. 
Sefyll  dan  fentyll  a  fu, 
A  son,  ag  ymgusanu; 
Canu'n  iach,  bocsach  i'r  byd, 
Ganwaith,  a  thrigo  ennj^d; 
Ymado  heno  â  hon, 
Ymannerch  â'r  drem  tmîon; 
T'r  coed  lle  bu'r  oed  yr  af, 
Am  ei  ddail  y  meddyliaf ; 
Meinir,  da  fu  am  unoed, 
Marwol  wyf  am  yr  ail  oed ! 
Ni  ŵyr  neb  cydundeb  cain 
Ein  hanes  eithr  ein  hunain ; 
Am  ein  bod  heb  bechodau. 
Awn,  fun  deg,  i  nef  ein  dau!" 


BEIRDD  YMDRECH  Y  TÜDTTRTATD, 


89 


iTng  ngherddi  serch  Eobin  Ddu,  daw 
:ychj'dig  mwy  o  gymeriad  y  bardd  i'r 
golwg.  Brudiwr  ydoedd,  yn  anad  dim, 
a  thyfodd  traddodiadau  o  gwmpas  ei 
enw  fel  dewin  a  fedrai  wneud  pethau 
rhyfedd.  Disgrifiai  yntau  dlysineb 
merch  gyda  medr  arbennig : — 

"  Ond  rhyfedd,  yn  y  trefi, 
Na  welid  un  o'th  liw  di? 
Dy  dâl  fel  blodau  dolydd, 
Dy  frig  fel  yr  ewig  rydd ; 
Duw  a  roddes  it  ruddwallt 
Yn  farrug  aur  dan  frig  allt." 

Ond  ceir  ias  o  dymer  y  dewin  yn  ei 
gynghorion  i  un  ferch  y  canodd  iddi: — 

'*  Ehoed  iti,  lliw  rhadau  Uon, 
0  degwch,  fwy  na  digon; 
Gras  mawr,  cynnal  gwrs  morwyn, 
Oedd  dda,  o  medrid  ei  ddwyn ; 
Mawrddig,  heb  ddim  o  urddas, 
A  wnai  bryd,  oni  bae  ras; 
Mogel  fod,  fy  Ngwyndodes, 
Dy  liw  yn  erbyn  dy  les! 
Saer  dy  fawl,  sorred  fyfi, 
Amserol  oedd  im'  sorri; 
O  daliaf  ledwg  dulas, 
Fy  ngherdd  a  ddial  fy  nghas! 
Cariad  y  modd  cywiraf, 
Iti  y  rhof  deutu'r  haf; 
Dwy  fil  a  glyw  dy  foliant, 
Gan  bibau  teg,  gan  bob  tant: 
Nid  oedd  ymddiddan  deuddyn 
Ond  dy  glod  yn  neutu  glyn; 
Gweniaith,  liw  ewyn  gwaneg, 
Ira'  yw'r  tâl  am  eiriau  teg.  .  .  . 
Myn  y  rhin  I  nid  doethineb 
Iti,  er  nwy,  watwar  neb ; 
Dyfod,  cyd  bych  diofal, 
A  wna  dy  dwyll  yn  dy  dâl!" 

Llawer  mwy  cyfiEredin  na'r  dôn  fy- 
gythiol  hon  yw'r  cwynfan  a  geir  yng 
nghywyddau  Bedo  Brwynllys  ac  leuan 
Deulwyn.  Dyma  ddarn  nodweddiadol  o 
brofiad  Bedo: — 

"  Aros  diben  am  deni 
Yn  araf  iawn  yr  wyf  fi; 
Ganwaith,  wen,  y  gwnaeth  aniawn, 
A  gweniaith  im'  y  gwnaeth  iawn; 
Gleisiad  wyf,  glas,  hyd  afon, 
A'r  dryfer  îr  drwy'i  oer  fron ; 
Eidion  wyf  fyth  dan  fy  iau, 
Oen  heb  ladd  ymlaen  bleiddiau!" 


I  Fel  byn  y  chwareuent  a'u  teimladau. 
Dyfais  fawr  ganddynt  oedd  ddanfon 
llateion  at  eu  cariadau — y  ddyfais  a 
wnaeth  Dafydd  ap  Gwilym  mor  gymer- 
adwy.  Weithiau,  aderyn  neu  anifail 
fyddai'r  llatai.  Helaethodd  Llowdden 
ar  y  ddyfais  hon.  Danfonodd  leuan  ap 
Hywel  Swrdwal  yn  gennad  trosto,  a 
syrthiodd  yntau  ym  mhrofedigaeth  y 
llatai — carodd  y  ferch  ei  hun.  Y  mae 
tipyn  o'r  ansawdd  ddramatig  yn  y  cy- 
wydd  a  ganodd  i  ddywedyd  yr  hanes,  ar 
fîurf  ymddiddan  rhwng  y  ferch  âg 
yntau : — 

"  Beth  fal  hyn  a  fynn  efô, 

Llowdden?     Mae  arall  iddo; 

Dywaid,  ni  wnaf  orafun, 

Drwsa  teg,  drosot  dy  hun!" 

"  F'annwyl,  ni  feiddiaf  finnau 

Ddiswyddo  y  Cymro  cau." 

"  Beiddi,  cais  ei  rybuddio; 

Bid  i'th  farn  bai  doeth  a  fo, 

Nad  rhyw  anfadwr  a  hwn 

O  brydydd,  a  briodwn!" 

"  Naddwn  benillion  iddí, 

Nos  Sul,  am  fy  newis  i; 

Oni'm  treisir,  nam  trasytL, 

Ni  chaiff  Llowdden  feinwen  fyth !" 

Canodd  Llowdden  yntau  gywydd  ateb, 
yn  dangos  fel  y  dysgodd  ei  wers : — 

"  Teg  oedd  Ifan,  fel  eannwyll, — 
Llyna  deg  yn  llawn  o  dwyll ! 
Ynfyd  ydoedd  im'  anfon 
Was  teg  i  neges  at  hon; 
Od  â,  fyth,  i  dai  y  ferch, 
Im',  gennad,  mwy  âg  annerch, 
Danfonaf,  o  byddaf  byw, 
At  fwynen,  llatai  fenyw!" 

Yn  y  marwnadau  cawn  fwy  o  angerdd 
nag  yn  y  canu  serch  yn  gyflredin.  Syl- 
wyd  eisoes  ar  farwnad  Lewis  Glyn  Cothi 
ar  ôl  ei  fab  bach.  Canodd  Llywelyn  ab 
y  Gutun  yntau  farwnad  i'w  fab,  cerdd 
y  sydd,  ar  rai  cyfrifon,  ymhlith  y  marw- 
nadau  goreu  yn  Gymraeg.  Yn  wir,  o 
ran  symledd  ag  angerdd,  anodd  cael  dim 
i  gystadlu  â  hi.  leuanc  oedd  ei  fab 
yntau,  a  chofia'r  tad  am  ei  gampau  a'l 
arferion : — 

"  01  ei  droed  a  wela'î  draw, 
A'i  nodau,  lle  bu'n  neidiaw;  .  .  . 
Fy  ngharwr  i'm  cynghori, 
Draw  wrth  ymadaw  â  mi, 


90 


LLENYDDIALTH  Y  CYMRY. 


Na  thynnwn  anoethineb, 

Ag  na  wnawn  gynnen  â  neb.  ,  *  .. 

Dynion  ifainc  a  dynnir — 

Dyn  heu  a  edy  Duw'n  hir! 

Nid  hwyrach  croen  oen  unawr 

Na'r  ddafad  i'r  farchnud  fawr.  .  .  . 

Nid  âi  hwn,  un  naid  â  hydd, 

I  chware  heb  ei  chwiorydd." 

Yna  daw'r  Uinellau  angherddol  Ly'n 
dyrchafu  Llywelyn  ab  y  Gutun  i  blit}) 
y  beirdd  goreu: — 

"  Diwynodd,  doe,  o  anab, 

Dduw  fi'n  fy  myw,  ddwyn  fy  mab.  .  .  . 

Ni  fynnwn  yn  hwy  f'einioes 

Na'r  dydd  i  Ruffudd  a  roes; 

Marw  goel  hwn  fu'r  mawr  gulhau, 

Marfolaeth,  mae  ar  f'aeliau; 

Och  finnau  uwch  y  faenol 

Na  fynnai  'Nuw  finnau'n  ''i  ôU  ,  .  . 

Meddyliau  am  ei  ddeiliad 

A  wna  dyn  yn  hŷn  na'i  dad; 

Pob  enaid  o'i  ddireidi 

A  fynn  Duw,  ond  f'enaid  i; 

Boed  yfory,  bid  feroes, 

Fo  dydd  farn,  a  diwedd  f'oes; 

Onid  hir  y  mae'n  tariaw, 

Anfîawd  i  ddyddbrawd  na  ddaw!" 

Y    RHY    A'R    CYNNIL. 

Yng  nghywyddau  Gutun  Owain,  tua 
diwedd  y  eyfnod,  cawn  ormodiaith  y 
beirdd  ar  ei  eithaf,  a'u  penillion  diar- 
hebol  ar  eu  goreu.  Canu  mawl  y  gwŷr 
mawr  y  byddai  Gutun  Owain,  a  rhodd'ii 
iddynt  glod  difesur,  mewn  celfyddyd 
berfîaith.  Y  mae  ei  gywydd  i  Abad 
Llanegwestl  cystal  engrhaifft  â  dim  o'i 
waith  yn  y  wythîen  hon : — 

"  Oes  wyth  o'r  bobl  a  saetho 

A  blyga  ei  fwa  fo? 

Llathen  heb  yr  adenydd 

Yn  y  saeth  a  dynnai,  sydd; 

Cawn  alw'r  cu  anwylyd 

Campau  holl  wybodaú  byd !  .  .  .  . 

Ni  wnai  wenyn  ein  hynys 

Draean  o'i  lyn,  draw'n  ei  lys; 

Nid  oedd  ŵr  nod  o'i  addef 

Berchen  bwa  da  ond  ef ; 

Sain  ei  ergyd  fìs  lonawr, 

Goleuach  fydd  na'r  gloch  fawr !  .  .  . 

Aur  gennych  i  organwyr 

Ar  fydr  saint.  rifedi'r  syr;  .... 

Ar  win,  aur  i  awenydd, 

Aur  a  dâl  bob  awr  o'r  dydd; 


Ni  chyrraedd  Uai  na  chwarel 

I  roi  iwch  o  aur  a  êl; 

A  lanwyd  o  haelioni 

Un  dyn  ond  dy  galon  di? 

Henwer  tri  hael  o  honyn, 

Heddyw'r  tri  ydych  chwi'ch  hun!  ,  .  « 

Ugain  cant  blanhigion  cwyr 

I  oleuo,  fal  awyr; 

Ugain  dewr  benaig  yn  d'ôl, 

Ugeinmyrdd  yn  dy  ganmol.  .  .  , 

Nownyn  ni  ron'  yn  unoes 

Draean  yr  arian  a  roes." 

Mewn  rhyw  ymryson  neu  gilydd,  cy- 
huddwyd  Gutun  Owain  o  ormodedd  yn 
y  pethau  hyn,  ac  atebodd  yntau  mewn 
llinellau  sy'n  dangos  ei  fedr  yn  ogystal 
yn  yr  epigram : — 

"  Be  bai  gyfiawn  bob  gofeg, 
Beth  yw  gweniaith  ond  iaith  deg? 
Ni  thraethir  mo'r  gwir  i  gyd 
Yn  llyfr  nag  unlle  hefyd ! ' ' 

Ceir  llawer  o  linellau  tebyg  yn  ei  gy- 
wydd  i'r  Byd.  Nid  yw  mor  ddwys  âg 
lolo  Goch,  neu  Sion  Cent,  ond  y  mae 
lawn  mor  fachog.  Dyn  y  byd  oedd 
Gutun  Owain,  yn  cymryd  y  byd  ar  ei 
delerau,  ac  yn  dywedyd  y  gwir  oer  am 
dano  eilwaith,  pan  fyddai  gyfle.  Dyma 
ei  Mosoffi : — 

"  Yma'r  ys  yn  ymryson, 

Anras  sydd  yn  yr  oes  hon ; 

Mynnu  ymarddel  mewn  mowrdda, 

Maddau  Duw  er  meddu  da; 

Ag  arfer  Uawer  o'r  lleill 

Ydyw  arwain  [dwyn]  da  ereiU; 

Ymladd  â  Uafnau  amlwg 

Am  y  da  y  mae  a'i  dwg.  .  .  . 

lownach  i  gybydd  enwir 

Garu  Duw  nag  erw  o  dir.  .  .  . 

Beth  a  dâl  onid  dialedd 

Da'r  byd  wrth  fyned  i'r  bedd? 

Dyn  a  aned  yn  annoeth, 

Nid  â  i  nef  ond  yn  noeth.  .  .  . 

Goreu  i  bawb  garu  bodd 

Y  trai,  wrth  fyned  trwodd." 

Ceir  un  cywydd,  heb  enw  awdur 
wrtho  yn  y  copîau  a  welais  i,  sydd  yn 
dduchan  o'r  medrusaf  ar  ormodiaith  ddi- 
fesur  y  cywyddau  canmol.  Gelwir  ef 
yn  "  Ddewisgerdd  odidog  heb  reswm  i 
wroliaeth  rhyw  Sion."  Pwy  bynnag 
oedd  ei  awdur,  dyma  dduchan  rhagoraf 
y  cyfnod — yn  wir,  ni  dd\ichanodd  yr 
awen  Gymreig  erioed  yn  well : — 


BEIRDD  YMDRBCH  Y  TUDURIAID. 


91 


"  Pwy,  â  thân  poeth  o'i  euau, 
A  bair  in'  ddwyn  braw  neu  ddau? 
Sion  a'i  ddyrnod  sydd  arnynt, 
Ag  yn  ei  gorff  egni  gwynt.  .  .  . 
Cawr  dano'n  curo  dynion, 
Cant  a  fíy  rhag  gwynt  ei  ffon.  .  .  . 
Rhaid  i  dduw,  o  rhodio  ddaear, 
Wrthych  chwi'n  ewyrth  a  châi*.  .  , 
Od  âi  i'r  nef  mewn  dur  noeth, 
E  ddoi  drin  ar  dduw  drannoeth  I     . 
Ni  thynn  fodfedd  o'i  gleddau 
Ond  i  ddwyn  enaid  neu  ddau.  .  .  . 
Drws  o  haearn,  draws  heol, 
Draw'n  us  a  drawai'n  ei  ôl.  .  .  . 
Od  oes  wŷr  beilch,  dos  i'r  bar, 
Dy  gysgod  di  a'u  gwasgar; 
Rhng  (Ìeufin  d'arf,  rhag  d'ofn  di, 
Marw  eu  hunain  mae'r  rheinî!'* 


î  Yn  ystod  y  cyfnod  hwn,  er  gwaethaf 
ei  ryfeloedd  a'i  helbulon,  cynhyrchwyd 
swm  mawr  o  lenyddiaeth  Gymraeg  y 
s^dd  o  ran  cynnwys  yn  ddifyr,  ac  o  ran 
celfyddyd  yn  ddifai.  Drwy  ganrifoedd 
o  3'mladd  parhaus,  bron,  cadwesid  yr  hen 
ddiwylliant  Cymreig.  Yn  ystod  y  cyf- 
nodau  a  astudiasom  yn  fyrr  yn  yr  ys- 
grifau  hyn,  cychwynnodd  amryw  ddat- 
blygiadau  newyddion,  ond  prin  y  cafodd 
cymaint  âg  un  o  honynt  gyfle  i  ffrwytho, 
heb  son  am  gyrraedd  eu  twf  eithaf. 
Dyma  drychineb  ein  gwlad  fach  ni,  ac 
nid  oes  dim  a'i  dengys  fel  ei  llenydd- 
iaeth.  Gydag  esgyniad  y  Tuduriaid,  de- 
chreuodd  cyfnod  newydd  arall.  Daeth 
y  wasg  a'r  gerdd  rydd  a'r  cyfieithiadau. 
Ac  ni  bu  Cymru  bj'th  yn  gwbl  yr  un  fath 
.  wedyn 


NODIADAU. 


TÜDALEN  7. 

hydr,  dewr,  grymus.  Ymddengys  ei  fod 
weithiau  heíydyn  meddwl  chwyrn,  bywiog, 
neu  ryfygus. 

Parth  yd  fai,  lle  bynnag  y  byddai. 

Gwyíhwch,  enw  dyn  ?  Ceir  hivch  fel  elfen 
niewn  enwau,  megis  Culhwch,  Unhwch. 

erfid,  "  to  be  at  loggerheads." — Anwyl, 
"Seems  to  be  the  pl.  oíatfod." — Richards. 
Rhoddai  'r  naill  a'r  Uall  synnwyr  ynia, 
ond  byddai'r  ffurf  yn  afreolaidd  fel  iluosog 
arfod.  Lle  byimag  y  caffer,  awgryma'r 
ystyr  gysyiltiad  âg  arf. 

cynran,  y  rhan  gyntaf,  neu  bennaf  ;  arwein- 
ydd,  pennaeth. 

arddwyreaf  dyrchafaf,  canmolaf 

mascul,  gwryw.     Lladin,  masculus. 

crforun,  Eglurir  cyfor  fel  yn  golygu  liawn 
hyd  yr  ymyl.  Gweddai  swn,  neu  dwrf, 
íel  ystyr  gorun  gan  y  Gogynfeirdd  yn 
gyffredin.  Felly,  cyforun  =  yr  un  swn. 
"  Nid  un  swn  lle  bas  a  Ile  dwfn." 

anoddun,  di-waelod,  dwfn. 

o  Ddyfed  i  Wyr,  GvVyr  (Gower  ?) 

hanbych,  ail  berson  unig,  modd  dibynnol 
hanfod :  yn  ddiweddarach,  henffych. 

diffwys,  lle  serth.     Fcl  ansoddair,  serth. 

yn  nhyno,  tyno,  tir  gwastad,  gweirglodd. 

Cristwyn,  arícrid  §^wyn  a.mfendigaid.  Erys 
yr  hen  Iw  Catholig  "  lesu  gwyn ! "  hyd 
heddyw  yn  ardal  Ystrad  Fflur,  Sir  Aber- 
teifi. 

yn  newindabaeth  yr  hen  Geltiaid.  Ymhlith 
amrywiol  ddulliau  ereill,  byddai  pobloedd 
gynt  yn  dewino  drwy  frigau  a  choed. 
Ceir  yng  Nghymru  amryw  arferion  sydd 
yn  ÔI  pob  tebyg  yn  tarddu  o'r  hen  goelion, 
megis  rhoi  collen  í  un  y  dygo  arall  ei 
gariad ;  cyffwrdd  pren  rhag  anffawd ; 
gofalu  na  ddyger  blodau  'r  drain  gwynion 
i'r  tŷ.  "  Câs  gan  gythraul "  y  gelwir  y 
vervain  eto  yn  Sir  Ddinbych. 


TUDALEN  8. 

Afallen  beren,  pien  afalau  pêr,  i'w  wahan- 
iaethu  oddiwrth  yr  afallen  sur  ?  Ceir 
"  aful  pêr  "  gan  Lewis  Glyn  Cothi. 
"  Eirin  pêr  "  yw  ŷlums  mewn  rhannau  o 
Geredigion.  "  Peran  "  yw  pear  yn  Sir 
Gaernarfon  a  Cheredigion, 

esblydd,  tyner,  îr,  esmwyth. 

otan  a  parchellan ;  oian  a,  hoian  a,  ebych- 
iadau  ;  parcheUan,  bychanig  parchell. 

elfydd,  y  ddaear,  y  byd. 

neiid,  geiryn  i  roi  pwys  ar  ddywediad.  Neu 
ydoedd  ei  wreiddyn,  ac  ymglymai  â  rhag- 
enwau,  fel  y  ceir  fuud,  tieum,  neur,  nrus, 
tc. 

gwltth  ar  dttion,  ar  diroedd.  Tiredd  yw'r 
ffurf  a  geir  aniiaf. 

henaint  a  lled ;  awgryma  'r  odl  lledd,  ac  y 
mae'r  llinell  yn  rhy  fer  o  sillaf  fel  y  saif. 
llesgedd? 

dychrycha,  o  dy  z.  crychu. 

cyniefin,  j  gwanwyn,  neu  ddechreu  haf. 
Cymharer  yr  ystyr  â'r  Ffrangeg  pn'ntemps. 

dyar,  swn  twrf.  O  di-  neu  dv-  ac  tar  am 
ghar  ?     Gwêl  nodiad  ar  toniar,  t.d.  98. 

calledd,  cyrs,  cawn. 

brithotor,  hen  ffurf  amhersonol.  "  Y  mae'r 
tiroedd  yn  frith." 

Ban  ganont  cogau,  dylanwad  cystrawen 
Ladin  ;  "  pan  gano  cogau." 

Llawfrydedd,  tristwch  ?  Ystyr  ddrwg  sydd 
i'r  gair  lle  caffer,  yn  gyffredin. 

llygryd,  yn  hytrach,  llycrid,  â'r  rhyd  yn 
Ilwgr,  yn  fudr. 

conyn,  ffurf  unigol  cawn. 

Ton  tra  thon,  ton  y  tu  hwnt  i  don,  ton  ar 
don. 


NODIADAIT. 


9a 


Syniadau  Pythagoraîdd.  Dysgai  Pythagoras 
(tua  'r  chweched  ganrif  cyn  Crist)  draws- 
fudiad  eneidiau,  ac  o'r  herwydd,  ni  byddai 
ei  ddisgyblion  yn  bwyta  cig.  Eflfeithiodd 
flfilosofìfi  Pythagoras  ar  athroniaeth  Plato, 
ac  adfywiwyd  hi  'n  ddiweddarach  yn 
gymysg  â  Phlatoniaeth  Newydd. 

gwUdig,  teyrn,  brenin,  arglwydd. 

Fan  oedd  tt,  dealler/í/«  yma  fel  "  mai  " 

iut  vytut  Feullai  y  byddai  avdd  vyddut, 
neu  cwdd  oyddut •^whence  thou  wert,  or 
camest,  yn  well  awgrym  nag  a  roed  yn  y 
testun.     Byddai  hawdd  darllen  avt  fel  tut. 

a'th  athechem,  o  techu,  ysgoi,  cilio.  Cym- 
harer  â  llinell  Gwalchmai  "Nid  athechaf 
drin  drwy  ym  gythrudd." 

Llwyih  eisyfflad,  rhai  â  lleferydd  chwythlyd, 
gwichlyd,  sef  y  dieifl.     Llad.,  exsibilati. 

Digonsawch  anfad,  gwnaethoch  gam,  neu 
ddrwg. 

Dofyddiad,  Duw.  Dojydd  yw'r  ffurf  fwyaf 
cyffredin. 

cyrchaw,  crogazv,  cyrchu,  crogi.  Nid  ym- 
ddengys  bod  esiamplau  ereill  o'r  terfyniad 
hwn. 

rhiihad,  "eilwaith  y'm  rhithiwyd." 

"  ceir  y  traivsfudiadau  rhyfeddol  hyn,  à^c." 
Cymharer  â  "  Koadallan,"  o  gasgliad 
Luzel,  Revue  Celti(/ue,  l.  Ccir  yno  yr 
un  trawsfíurfiadau  âg  a  geir  yn  Hanes 
Taliesin. 

Adoreiwis,  galwodd  eilwaith.  Qóx  goralw 
yn  y  gair  cyffredin  ymoroly  o  ymoralw. 
Dengys  y  cynhaniad  nad  llafariad  oedd 
yr  w. 

trybesiawd,  cynnwrf,  helynt.  Ceir  y  gair  ar 
lafar  yn  Sir  Benfro. 

ŷosawd,  ergyd  neu  arfod  cledd  ? 

TUDALEN  10. 

"  Cengl,"  yn  yr  Wyddeleg  ceangal,  "  the 
summing  up  verse  of  a  poem  " — Dinneen, 
Gaelic  Dict. 

Gob't^ylhd,  ystyria,  neu  feallai,  y  ffurf  orch- 
mynnol,  ystyried. 

rhên,  arglwydd. 

Rluged  udd,  arglwydd  Rheged. 

ae  cudd,  a'i  cudd,  y  cudd  .  .  .  ef. 

ironUas,  tywarchen  drom  ? 

cywyddaid,  beirdd,  neu  glod  gan  feirdd. 

cnud,  haid  o  íleiddiau. 

dylud,  ymlid,  canlyn. 

eirchiaid,  rhai  a  ofynnai  fîafr  ;  o  erchi^  gofyn. 

llyr^  y  môr,  y  Uanw. 


llanh'ivy,  llanwo ;  oe  oedd  hen  derfyniad  y 

modd  dibynnol,  trydydd  person  unig  ;  o 

hwnnw,  daeth  wy,  ond  symleiddiodd  yr 

oe  yn  o,  a  honno  a  safodd. 
gwar7vy,  ffurf  arall  ar  gwarae,  chwarae. 
eazvs,  eos. 
pan  fydd  hin  haws  :  Hen  ystyr  hawdd  oedd 

hyfryd,    dymunol.       Awgrymir   yr    ystyr 

honno  eto  yn  y  dywediad  "Faint  haws 

fyddai?" 
cyflwyn   a  garaivr.     Ceir   ystyr   cyflwyn — 

peth  a  rodder — eto  yn  cyflwyno.     Heblaw 

'r   ffurf  amhersonol   yn   -ir,    ceid    gynt 

ffurfiau    hefyd    yn    -awr ;    a  garawr,    a 

garer. 
Gwyr  a  aeth   Gatraeth,  a  aeth  /  Gatraeth, 

fel     y     dywedem     ni.       Ceir    digon    o 

engrheifftiau  heb  y  rhagddodiad. 
oedd  ffraeth  eu  llu.     Ni  wedda  ystyr  ddi- 

weddar  ffraeth  yma,  nag  yn  gyffredin  i'r 

gair  fel  yr  arfera'r  Gogynfeirdd.     Dealler 

bywiog,  egniol,  neu  wyllt. 
irychant,   trichant.     Ceir  try  mewn  amryw 

eiriau  yn  Ile   tri,  megis  yn  trydydd  hyd 

heddyw. 
irwy  beiriant.     Ceir  ỳeiriant  gan  y  beirdd 

mewn  cysylltiadau  y  sy'n  awgrymu  arfog- 

aeth  fel  ei  ystyr. 
yn  catäu,  yn  trefnu  eu  cad. 
cyd  elwynt,  elont.     Anghyffredin  fel  terfyn- 

iad  trydydd  pers.  lluosog  y  modd  dibyn- 

nol. 
dadl,  lle  cyfarfod,  yma. 
treidu,  treiddio?     Cymharer  a'r  Llydaweg 

treiz,  "  action  de  passer  d'  un  pays  dans 

un  autre  " — Le  Gonidec. 


TUDALEN  II. 

ebyr,  aberoedd. 

ŷan  llîihiwyd,  pan  geisid  ei  ddal  ?  Neu 
pan  borthid  ef.  Ceir  y  ddwy  ystyr  i'r 
gair. 

neb  a  wanai,  nid  adwenid,  ni  byddai  raid 
ail  wanu  'r  neb  a  wanai. 

cyd  bai  da  eifla^,  er  bod  ei  flas  yn  dda. 

eryfain  brain  ar  goludd,  lluoedd  o  frain  ? 
Ond  arferir  eryfain  ac  eryfoedd  weithiau 
fel  pe  bai  'r  gair  yn  golygu  swn. 

a  dan  bridd  a  main,  o  dan  bridd  a  cherrig. 
Yn  Sir  Ddinbych,  clywir  a  dan  eto. 


H 


NOÖIADAt) 


TUDALEN  12. 

i'a^a»  i^oddaith  ivanwyn  Cyfeiria'r  Gogyn- 
feirdd  yn  fynych  at  yr  oddaiUi  wanwyn. 

dm  giuán  ei  gwe/ed,  y  mae  ei  gweled  yn  íy 
ngwatiu. 

/le^  äöt'd,  heb  do. 

iH'irw  fy  n^lyw,  marw  fjr  arglwydd  ;  glyw, 
brenin,  arglwydd. 

cynired,  myned,  neu  yrru,  yn  ôl  a  blaen. 


TUDALEN   13. 

"  Prydydd  y  Moch."  Gallai  'r  enw  darddu 
o  •'  y  Prydydd  Moch,"  moch  =  buan, 
cyflym.  Cyfrifid  prydyddu  'n  fuan  yn 
gamp  Ganol  y  ginrif  ddiweddaf,  yr 
oedd  yn  Sir  Ddinbych  fardd  gwlad  a 
elwid  "Wil  Brydydd  Buan."  Ond  ni 
cheir  llawer  engrhaifft  o'r  gair  moch,  a'r 
rhai  a  geir  yn  bennaf  mewn  ffurfiau  cyfan- 
sawdd.  Tebycach  mai  llysenw  oedd. 
Cymharer  â  "  Llosgwrn  Mew,"  "  Llygad 
Gŵr,"  "  Y  Crach,"  "  Y  Posned,"  "Bleddyn 
Was  y  Cwd,"  "  Mab  y  Clochyddyn,"  &c. 
Dengys  hyd  yn  oed  fìug  enwau  'r  ganrif 
ddiweddaf  fod  cryn  elfen  o  ryw  orchest 
neu  ddigrifwch  hanner  diymwybod  yn  yr 
arferiad.  Digon  tebyg  niai  Uysenw  oedd 
gwreiddyn  y  ffug  enw.  Awgrymodd 
Stephens  alw  LlyTrarch  ap  Llywelyn  yn 
"  Brydydd  y  Moch  "  am  y  gwyddid  ar  y 
pryd  mai  efô  a  ganodd  yr  "  Hoianau." 
Gallai  hynny  fod,  ond  nid  yw  ardduU  y 
cerddi  hynny  yn  debyg  i  arddull  y  cerddi 
a  briodolir  i  Lywarch. 

TUDALEN  14. 

Afartoysgafn,  gwely  marw.  Ceir  maro-skanv 
yn  Llydaweg  am  y  fainc  y  dodid  cyrff  y 
meirw  arni.  Ceir  "  ysgafnu  "  cto  yn  Sir 
Ddinbyrh  am  wneud  dâs  ŷd.  Tardd 
ysgaftt  o'r  Lladin  scamnum  =  iiìaìnc, 
meddir.  Marwysgafn,  felly,  fyddai  cân 
dyn  ar  ei  wely  raarw. 

e/nys,  gelynion. 

Eingl  ddidudydd,  difrodwr  yr  Eingl. 

cyjíuydd,  byddin,  gwersyll,  rhyfel. 

atgeryn,  atgorent.  o  atgori,  dychwelyd.  Y 
syniad  yma  yw  agwedd  neu  ymddygiad. 

udd  Mon  meinddydd,  arglwydd  Mon,  gyda'r 
wawr.  Bu  ymlid  trwy'r  nos  hyd  y 
bore^  mcdd  Hanes  Grufudd  ap  Cynan. 


ỳeil/iwydd,     gwiail     neu     goed     gwehydd. 

"  Swniai  pennau  dan  y  llafnau   fel  peith- 

wydd  ?  " 
Llenwy\n\t  du  reawr  i  fawr  feysydd :  gre  = 

herd,  stud,  gyda'r  tertyniad  Ìluosog  -aiurì 

Pì\  greawr—herdsman,   gyda  rhyw   air  a 

barai  leddfiad,  o'i  íîaen  ? 
l/n/igaiur.  llurigau. 

tryc/im,  torn,  clwyfo  ;  trychion,  clwyfedigion. 
yrddudd,   erddynt ;  ceir  yr  mewn  Cymraeg 

canol  am  er,  a  cheir  -udd,   yn  gystal  â^; 

•uni,  Ile  'r  arferwn  ni  ynt. 


TUDALEN  15. 

Ac  eryfoedd  trwm :  Gellid  darllen  ac  eryf 
oedd  trwm,  "a  thrwm  oedd  y  rhuthr," 
neu  "  y  floedd." 

r/iag  íremid  angau  :  "  rha;^  golwg  angau," 
feallai  ;  ond  ceir  tremid  íel  berf  gan 
Owain  Cyíeiliog — "Tremid  goíwy  mur 
Maelawr  drefred."  Awgryma  'r  cysyllt- 
iadau  berthynas  â'r  gwreiddyn  trem,  efallai 
drwy  tremm-. 

Wynedd  crau  ac  eryfain  :  Ceir  giunedd  fel 
pe  bae'n  golygu  glewder,  ond  y  tebyg  yw 
mai  rhyw  air  arall  sydd  yma.  Fíurfia  'r 
llinell  yr  ail  o  bennill  o'r  un  natur  á'i 
Toddaid,  ond  y  mae  'n  rhy  hir  i  Doddaid 
Byr  ac  yn  rhy  íer  i  Doddaid  Hir.  Gellid 
awgrymu  /tynìtcu  creu=ŷoo/s  of  b/ood,  gan 
y  buasai  'n  hawdd  darllen  //  íel  w,  a  d 
(am  dd)  fel  u  á  chorn  uchel  iddi. 

rhudd  feirw  r/iain,  "  cyrfí"  meirw  wedi  sythu 
yn  eu  gwaed."  Rhydd  yr  ystyr  hon  syn- 
nwyr  yma.  Ond  awgryma  rhti  engrheiíft- 
iau  ystyron  ereiU  i  rhain. 

eu  /largyfrain,  claddu,  yn  ôl  M.  Loth  (Rev. 
Celt).  Paratoi  'r  corff  at  ei  gladdu, 
íeallai.  Cymharer  â'r  engrhaifft  yn  "  Llytr 
Taliesin  " — "  Kyn  vy  argyvrein  ym  gaiw 
gyfloc."  Tyb  M.  Loth  mai  yr  un  un  yw'r 
cifen  -rain  á'r  gair  r/iain  (gwêl  y  nodiad 
uchod). 

cyngrain,  Uwyr,  cyflawn  ;  o  cyn  a  crai7i  ? 

yn  yd  byrih  berthdud  go/ud  gzuy/ain  :  Ceir  tud 
weithiau  yn  Gymraeg  yn  golygu  pobl, 
fel  yn  Llydaweg,  ond  gellid  helyd  ddarllen 
— "Onid  oedd  y  wlad  deg  yn  dwyn 
ysglyfaeth  i'r  gwylain." 


NODIADAÜ. 


95 


TUDALEN  16. 

Hirlas  Owain.  Awgryma  natur  arweiniol  y 
pedwerydd  penniU  y  dylai  fod  yn  drydydd. 
Enwir  Rhys  yn  y  trydydd  penniU.  Cry- 
bwyllir  Gwgan  yn  y  purned,  a  dilynir  y 
crybwylliad  gan  linell  yn  ei  alw  ef,  a 
rhywun  arall,  yn  "genawon  Goronwy." 
Awgryma  hyn  heíyd  fod  trefn  y  llinellau 
wedi  ei  newid.  Yn  y  chweched  penniU, 
enwir  Gruffudd,  ond  y  mae'r  berfau  yn  y 
rhif  lluosog  eto.  Casglaf  felly  mai  nid 
ansoddair  am  y  corn  yw  "  argyníelyn," 
ond  mai  'r  enw  Cynfelyn  sydd  yma.  Ceir 
"ar  "  yn  yr  un  cysylltiad  mewn  Uineilau 
ereiU  o'r  gerdd.  Yn  y  seithted  penniU, 
sonnir  am  "  ddau  ddiofn  anian,"  ond  nid 
enwir  ond  Ednyfed  yn  y  testun  fel  y  saif. 
Fel  hyn  y  mae  trydedd  UmeU  y  penniU: — 
"  Ar  Uaw  deheu  ein  Uyw  gyvlavan."  Nid 
yr  "  ein "  a  ddychmygodd  Salesbury, 
wrth  gwrs,  sydd  yn  y  UineU.  "Euein" 
y  siUefir  Owain  yn  nheitl  ac  yng  nghorff 
y  gerdd.  GeUid  leUy  ddarUen  "  Ar  Uaw 
deh  Euein  Uyw  gyvlavan."  Safai  äc/i 
dros  ryw  ansoddair  am  y  Uaw — äe,  feaUai, 
neu  llawdde,  canys  ceir  llawddeawc.  Ceid 
íeUy  ddau  enw. 

marwnad  ftt,  ò'c.  Cyfet  bynnir  moltant  yn 
un  IHnell  â  manunad  yn  y  UaU.  GeUid 
awgrymu  heíyd  fel  darUeniad  posibl : — 
"  Marwnad,  nu  [yn  awr],  meu  dru,  newid 
y  ddau."  Pe  darUenid  nettd  mi  fel  yn 
golygu  neud  i  ini,  ceid  odl  fewnol  trwy 
ddarllen  rnarwnad  vi,  bi,  dyfodol  o  bod, 
gyferbyn  âg  yw  yn  y  Uineil  araU. 

TUDALEN  17. 

hwr^  ffos,  neu  glawdd. 

mi  rydynnaf  dan  ei  aflwydd :  DarUenodd 
rai  rhydyngaf.  Gwerìdai  hynny  i  rai 
peihau  yn  ysbryd  y  darn,  ond  tebycach 
mai  rhydynnu  yw'r  ffurf,  ac  mai'r  ystyr  yw 
dioddet.     Cymharer  â'r  Lladin  retineo. 

am  aes  digwydd:  DarUeniad LlyfrDii'r Weun 
yw  "am  aestrygwydd."  Geilid  awgrymu 
"am  ystigrwydd,"  neu  "am  ostegrwydd." 
Ond  gwêl  "aes  gychwyn,"gan  Walchmai, 
a  chyferbynner  âg  "aes  digwydd." 

Mor  dreisiwr  hagen,  <s'c. :  Engrhaifft  dda  o 
mawr  yn  coUi  ei  acen  ac  yn  cymryd  ystyr 
araU.  Ceir  rhai  engrheifftiau  Ued  ddi- 
weddar  o'i  aifer  fel  liyn  gydag  enw. 


cymryd  croesau,  myned  i'r  Groeägad  ? 
Arferid  yr  ymadrodd  yn  yr  ystyr  honno. 
Sylwer  hefyd  ar  y  UineU  "  A  syniwn  ar 
beth  o'r  pregethau  " — yr  oedd  arbenig- 
rwydd  ar  bregethu  'r  rhyfel  y  pryd  hwnnw, 
fel  heddyw.  Mewn  awdi  araU  gan 
Ddafydd  Benfras,  .sounir  arwed  fyddai 
"  Môr  Groeg "  yn  lonawr.  Clywsai  am 
<ìano,  onis  gwelodd. 

ioiwn,  molwn,  gweddíwn  ;  iawl,  mawl, 
gweddi. 

seiniau,  saint. 

Crist  a  ŵyr  yn  llwrw  a  ganaf:  Ceir  hefyd 
y  ffurf  yn  lhvry.  Awgryma  'r  odl  fewnol 
yn  llwyr  yma. 

cii'dd  wyf.  cwdd  af,  pa  le  yr  wyf,  pa  le  yr  af. 

ni  mawr  guddiaf :  Yn  y  testun,  ui  mawr 
wdaf  \  gelUd  darUen  udaf  neu  wada) 
hefyd. 

TUDALEN   18. 

Fel  y  deryw  y  derynt :   Y  mae  gtoydd  yn  yr 

ail   UineU   yn   awgrymu   de^w    yn    hoii. 

Ymddengys    mai    trydydd    pers.    Uuosog 

gorffennol  darfod  yw  derynt  yma. 
ni  'm  oes,  nid  oes  i  mi. 
caiudd,  coddiant,  lUd,  gofid,  poen. 
rJiyfedd  yd  eddyw.  rhyfedd  yr  aetii. 
trumain :  Ceir  y  gair  mewn  Ue  araU  fel   pe 

bae'n  ffurf  luosog.    GeUid  darUen  tramatn 

yma. 
y?  niau,  y  mae  i  mi. 
Ymddifanw,    ymddadleu,    ymresymu.      O 

difanw  y  daw  difenwt.     Sylwer  mai  ar  yr 

ail  siUaf  y  niae  'r  acen. 
rhewydd,  nwydau. 
y  byd  laedt  bydiaw.   wedi  treuUo.     Ceir  y 

berfenw   eto — "  Lle   'r   wyt   ti   'n  bydio 

rwan  ?  " 
na  ddaw  môr  tros  dir :   Gweler   y  syniad 

hwn  ym  Muchedd  Dewi,  yn  Liyfr  yr  Ancr: 

"  Och  na  ddaw  y  môr  dros  y  tir." 

TUDALEN  19. 

brwyn-gyngor  braw  :  brwyn,  tristwch,  gofid. 

Canu  y  Byd  Bychan  :  Gelwid  dyn  yn  "  fyd 
bychan  "  (microcosmos)  o'i  gyíerbynnu  â'r 
"  byd  mawr  "  (macrocosmos). 

Matwnad y  Ml  Feib  :  Sefydlwyd  gŵyl  yn  y 
bumed  neu'r  chweched  ganrif  er  cof  am 
blant  Bethlehem,  a  laddwyd  gan  Herod. 
Cedwir  hir  ar  yr  wythfed  ar  hugain  o 
Ragfyr.  Yn  Eglwys  Groeg,  ar  y  again  y 
mae,  a  gelwir  hi  'n  Wyl  y  Pedwar  Cant 
ar  Ddeü. 


96 


NÜDIADAÜ. 


Stuargred,  gweddill. 

a  lewed,  a  dreuliwyd,  a  orffennwyd.     Ceir 

/lewa  ar  leferydd  o  hyd. 
damo  dausa,  o'r  tŷ  cauedig. 
extra  poria,  oddiallan  i'r  porth. 
y  ar=oddiar;  elorwydd,  coed  elor. 

TUDALEN  20. 

adaf,  Uaw ;  etewyn,  tewyn  ;  y  dyfu,  y  daeth — 
o  dyfod.     Ceir  hefyd  dybu  a  deubu. 

A'wdl  i  Ddewi  Sant  (Gwynfardd  Brych- 
einiog).  Cyfetyb  ar  y  cyfan  i  Fuchedd 
Dewi  yn  Llyfr yr  Ancr,  ond  y  mae  ynddi 
rai  pethau  na  chrybwyllir  yno. 

iagl  ferth,  ffon  deg  neu  werthfawr.  Lladin, 
baculum. 

rypenyd  ŷechaiüd^  penydio  dros  bechod. 

oriau,  gweddîau. 


TUDALEN  21. 


Ffurf 


lluoedd  lleseint,    Uaddwyd    lluoedd. 

luosog  llas. 
difiawg,  e;wyllt,  anhydrin. 
"  Yr  allor  a  llen  uivc1äaw  iddi"  :  Geiriau  'r 

awdl  yw   "A  Uen  uch  allawr  heb   allu 

clwyf."      Feallai  mai  ilcn   yw'r   meddwl, 

sef  y  gwasanaeth. 

TUDALEN  22. 

a  ddigonais,  a  wneuthum.  Sylwer  bod  yr 
ystyr  ddiweddarach  i'r  un  gair  ya  y  Uineil 
hon,  gydag  effaith  rhagenw  mewnol  arno, 
ond  odid  : — '  Canys  dichon  Dcwi  nis 
dichonwyf." 

cynglwyf,  trosedd? 

uffern  ben^wern :  Ceir  Uawer  cyfeiriad  at 
uffern  fel  gwern  neu  gors  gan  y  beirdd. 

llog,\\e.  \Ji-i.á.,  locus.  Gwêl  t.d.  22,  "  na 
ilog  na  Uannau." 

a  goddwy  Crist,  &  ddigio  Grist. 

i  ddifwyn  ei  far,  i  wneud  iawn,  i  arbed  ei 
lid. 

Dyntaddon,  dynion.     Ceir  dyneddon  hefyd. 

dawn  ysym,  dawn  y  sydd  i  mi. 

irylwyn  bwyliadau,  meddyliau  parod. 

Duîv  ryddtgawn,  Duw  a'u  gwnaeth. 

yn  eistwedig,  yn  anghenog. 

ŷwll  mwlí  mud,  y  bedd  ;  mwll,  trymllyd. 
Clywir  eto — "  tywydd  mwU." 

eddyllier,  aniweirdeb.     Llad.,  adulterium. 

ni  cheuntosii,  ni  chenaist. 


TUDALEN  13. 

breuawl  iiau,  brenhinoedd  brau,  marwol, 

o'u  cyferbynnu  â  Duw. 
amdlaivd,  tlawd  iawn, 
caredd,  pächod. 
digraid,  nwydus  ?     Digwydd  y  gair  amryw 

weithiau,  gydag  ystyr  amhendant. 
mysterin,     meirch    rhyfel  ?       Cymharer    â 

miüstwr,  mwstro,  cynnull  milwyr. 
cynnif,  ymdrech,  llafur,  ymryson. 
dylaw,   trin,   tryd.   pers.   unig,  amser  pres. 

dylofi  ?      Cymharer    llinell    Prydydd    y 

Moch — "  Gnawd  y  dyn  dylaw  dylif  ny 

gwe." 
cynhwyna7vg.  cyffredin. 
^y  b'cstnt,  y  byd  hwn. 


TUDALEN  24. 

didryf,  Ue  disathr,  unig. 
Ynys  glân  y  g/ain,   y  glanaf  o'r  rhai  glân. 

Neu,  etallai,  g/an  y  giaiîi,   glan  lle  ceid 

meini  y  gwneid  glemiau  o  honynt. 
Gtvri}irych    dadwyrain,     rhai    a    algyfodir. 

Cymharer    "  Dudwyrain    o    Feddau "   yn 

L/yfr  la/iesin. 
gwrihfyn,   derbyn ;    a';«  gwrt/ifynned,   der- 

bynied  fi. 
di-garad,  truenus,  di-nawdd. 
ceiniad,  canwr,  bardd. 


TUDALEN  25. 

Dygetawr,  dygir.  Ceir  ffurfiau  amhersonol 
o'r  fath  yn  y  brydyddiaeih  gynnar.  Gwêl 
t.d.  8,  brithotor. 

gwirin,  glân,  pur. 

brodorion,  dynion  o'r  byd,  gyferbyn  âg 
angylion. 

Treisio  Ufern  :  Credid  ddisgyn  Crist,  ar 
ddydd  Gwener,  ("y  dydd  goreu"),  i  uffern 
a'i  gorchfygu,  a  rhyddhau  'r  eneidiau 
oddiyno.  Dyna  ystyr  y  cyfeiriadau 
mynych  at  "brynu  pumoes  byd." 

afflau,  gafael.  Clywir  "  Ilond  i  haffle  "  eto 
yn  Sir  Ddinbych. 

poethfan,  cynnud  llosg  ;  tanwent  yw  coed 
tân  yn  Sir  Benfro.  Foet/iwen{t),  feallai, 
ac  o  hynny,  poeihwan,  gydag  /  am  w, 
Cym\\2.rcx  poeíhfe/,  poet/iwel_  a.  poeihwai. 

gwrys.  ymryson  ;  o  givo  a  rhys  ? 


NODIADAU. 


97 


pydew  llenrew  ;  pydew  â  lleii  rew  arno. 
Cymharer  â  Dante : — 

"  E  sotto  i  piedi   un  lago,  che  per 
gelo 
Avea   di   vetro,    e    non    d'acqua, 
sembiante." 

— Inferno,  xxxii^  22-23 
cyllesírig,  o  feini  caled,  cerrig  tân. 
ỳeiihfrig,  â  brig  danheddog. 
coHa%vcwrych,  â  gwrychyn  coHog.     **  Avon 
aruthyr  yn  llawn   o   bryfuet  lcythreuHc." 
— Breudivyt  Pawl  Ebostŵl. 
caeihau,  caethion. 
peiraid,  llond  pair. 

cethri  osglawg,  hoelion,  neu  ffyn  ceinciog. 
llygod  pengarn  a'r  ^lfinau  carn,  â'u  pennau 

a'u  gylfinau  o  garn. 
a  phob  cyfriwg,  darlleniad  arall — a  phoh  ryn 
k\vruc—a  phob   rhyw  gyfrwg,    o  cyfr  a 

etddiorwg,  eiddew.     /z</rtt;^ywgair  rhannau 

o  Wynedd  a  Phowys  eto. 
fy  llef  llwybrawd,  y  mae  fy  llef  yn  llwybro. 
yny  edrino,  oni  lefo,  oni  seinio. 

TUDALEN  26. 

ceudnwd,  meddwl. 
rhybuchaîü,  dymuno,  deisyfu. 

nam  pedych,  na  ymosodech  arnaf.     Llad., 

peto,  ymosod,  rhuthro  ar. 
ffordd  ddidro,  ffordd  gyfeiliornus. 
tra  geffych  :   clywir  y  meddaliad  hwn  ar  ol 

tra  eto  yng  Ngheredigion. 
ei  gydych,  ei  gyd  ŷch. 
Delw  werthfêraf,  fwyaf  ei  gwerth. 
glud,  gofalus,  dygn. 
alaf,  cyfoeth.     Cymharer  cyfalaf. 

a  gweryddon,  aig  wareddatvl :  Ni  ddichon 
bod  aig  yn  iawn.  Gellid  darllen  ae  (a'u) 
gwareddazv/,  neu  eir  (air)  gwareddawl. 

hydaid,  gwenyn,  cysylltedig  â  bydafì 

gryniaw  tyndir  o  ro,  gwneuthur  gro  yn 
gefnau — arddu'r  tywod,  fel  Arglwydd 
Rosebery. 

haeddu  a-wyr  â  bach,  dal  gafael.  Cymharer 
â  cyrraedd. 

efwr,  enw  ar  lysewyn,  ond  nid  yr  un  un 
ymhob  ardal  lle  'r  arferid  y  gair. 

chwerthiniad  ton :   un  yn  chwerthin  yw  ton. 

rhagreithia,  barn  ymlaen  llaw  ;  o  rhag  a 
rheithto. 


TUDALEN  27. 

Mochdwyreawg,  yn  cyfodi  'n  gynnar. 

dyŷestin,  buan,  cyfîym. 

Maws,   hyfryd,   mwyn.     Arferir  yn  aml  fel 

pe  bae  'r  un  peth  â  masw. 
lluch,  mellten. 
gordìin^  rhuthr,  ffyrnigrwydd. 

achadio,  gwylio,  cadw,     Ar  y  siUaf  gyntaf  y 
mae'r  acen. 

Gorloes  rydau  :  yn  berwi  ac  ewynnu,  o  gor 

a  gloes      Cymharer  â  llinellau  Sion  Phylip 

i'r  môr — 

"  Gloesio  'r  môr  a  glasu'r  main, 
Gloesio  'r  dẃr  glas  o'r  dwyrain." 
Goddyar,  murmur  ;    lleithron,  ffurf  luosog 

llathr. 
A  golygon  hivyr  hinvyn  ei  grudd :    Prin  y 

gellid  dywedyd  hyn  am  yr  eos — cyfeiriad 

at  y  ferch  y  canai  iddi — "  a  golygon  araf 

[yr  un]  hirwyn  ei  grudd  ?  " 
cadr,  teg,   fel   yn   Llydaweg.  yn  hytracli  na 

chadarn,  fel  y  ceir  ystyr  y  gair  yn  ddi- 

weddarach. 
ethats,  sedd,  meddir.     Y  mae  rhyw  sail  i 

hynny.     Rhydd  dasii-  dâs  yn  Gymraeg 

(gwêl  Stolces,    Urhelt.  Sprach).      O  aii- 

(am,  ar),  a  dasti,  ceíìid  ethais. 


TUDALEN  28. 

dylan,  môr.  Gynt,  efallai,  un  o  dduwiau  'r 
môr.     Cymharer,  Dylan  eil  Ton. 

Gyfylchi ;  ceir  Dwygyfylchi  yn  agos  i 
Lanfairfechan. 

le/awr :  fe  allai  y  gellid  darllen  Uefair,  neu 
leffawr. 

Caraf  y  meysydd  tCu  mân  feillion  arnaw  : 
Gofyn  meysydd  y  ffurf  arnynt.  Sonia'r 
gerdd  am  Feirionydd.  Awgryma  hynny 
"  ar  Faw."  Gellid  hefyd  ddarllen  "  Caraf 
y  maes  sydd  a'r  mân  feillion  arnaw." 

ffaw,c\oÁ.     Llsid,  fama. 

brooedd:  Ceir  -oedd  ac  -ydd  fel  terfyn- 
iadau  Iluosog,  megis  gwladoedd,  givledydd. 
Gellid  hefyd  ddarllen :  bto  oedd  bra'.ni 
hywredd. 

marannedd,  ymborth,  cyfoeth  ? 

gorpwyý,  gorfyddwyf,  enillwyf.  Ceir  gorpo 
gan  yr  un  awdur. 


98 


NODIADAU. 


gwyraws  wydd,  gwyros— /r/w/. 

gorne,  lliw,  o  gor  a  gne. 

gorun,  swn.     Gwêl,  t.d.  29,  "  Gorun  gwynt 

gwaeddfan." 
aches,  llanw.     Llad.,  accessus. 
morgymlawdd,  môr  terfysglyd. 

TUDALEN  29. 

tomar^  tonnau,  y  môr.  Gallai  ddyfod  o'r 
gair  ton  a'r  gwreiddyn  gâri — ,  ond  gydag 
a  íerr ;  neu,  feallai,  yn  debycacti,  o'r 
gwreiddyn  garô  (gwêl  Stokes,  Urheit. 
Sprach).  Rhoddai  hynny  tomar.  Cym- 
harer  hefyd  baniar  =  ì\cí  uchel  ?  '•  Ac 
am  dâl  Moelfre  mú/anieri,"  Gwalchmai; 
"  Molyant  llew  lietawt  om  bannyar"  awdl 
ddienw,  Poetry  of  the  Gogynfeirdd,  t.d. 
169.  Ni  rydd  ystyr  baner  synnwyr  yn  yr 
ail  ilinell,  ond  rhydd  llef  ucíiel.  Wele 
engrheifftiau  ereiU  o'r  gair  : — "  Gwr  gwrt 
y  uannyar"  Cynddelw  ;  "  Ry  lloues  rwyf 
tres  tros  uannyar  y  veirt "  ("gwnaeth  y 
brenin  wrhydri  tros  ben  clod  uchel  ei 
feirdd");  "  Yn  dyllest  bartrin  beirt 
uannyeri"  y  Prydydd  y  Moch;  "Ar  helw 
bun  araf  uch  bannyeri  ton,  Tynhegyl  a 
gerteisy,  gortwfyr  Deiui,"  Emion  ap 
Gwalchmai ;  "  Drud  uannyar  druduar 
drudualch  ner  "  ;  "  Gwr  uannyar  gwrt 
uar  Gwyndoleu,"  Cynddelw.  Cymharer 
hefyd  gwynnyar  (swn  gwynt  ?)  ;  Runyar 
(un  â  Uais  arglwyddaidd  ?) ;  ufelyar  ^^twrf 
tân  ?)  gan  Waichmai ;  "  Toryvoed  aer 
Tiloed  awr  uýelyar,"  Gruflf.  ap  Maredudd  ; 
ac  "  Ysgarlad  lliw  fîîeimyadi^af»>'a/"(swn 
frlam  ?) "  Prydydd  y  Moch.  Ara  gh  =  /, 
cymharer  Fentarth,  miliast,  &c. 

toredwynt,  trowynt,  hyrddwynt.  Ceir  hefyd 
gan  Owain  Cyfeiliog  ac  ereiil. 

gwaeanwyn,  ífurf  gynharach  gwanwyn. 

gwynnawn,  coed  sychion. 

h*ewal :  Awgryma'r  llinell  hon  mai  Ue 
rhedo'r  dwfr  yn  gyíiym,  yn  gerynt  hir,  yw 
ystyr  y  gair.  Arterir  ilwft  am  swrth  eto, 
megis  "tywydd  Uwfr  "  :  a/?z^=chwyrn. 
Cyniharer  Uinell  Meredydd  ap  Rhys 
"  Hely'r  wyf  hoewal  yr  aton." 

auyddaw,  cwympo.     Ceir  yn  di-gwydd. 
idrinaw,  clecian. 


ongyr,  ífyn,  neu  belydr  o  ynn ;  o  ofin  a  cyrý, 

lluosog   corfì      Gweler   hefyd    ajallgyr, 

gan  Walchmai. 
adfan,    Ue   uchel ;   o   ad  (=ar,  uwch  ben, 

ati;        ate-,       gwêl,      Stolces,       Urhelt. 

Sprach.),  a  man. 
gwaeddfan,  uchel  ei  waedd  ;    neu  ynteu  'r 

terfyniad  a  geir  yn  cwynjan,  griddfan,  &c, 
gorddwy,    gwyUtineb,    gerwindeb.      Ceir   y 

gair   mewn   enwau    ileoedd    yn    Nyífryn 

Ciwyd— "Rhyd  Orddwy  Wen,"  "  Rhyd 

Orddwy  Fawr."     Rhed  yr  afon  yn  chwyrn 

ger  y  Ueoedd  hynny. 
ystyr,  meddwl,  yn  gyffredin,  ond  prin  y  tâl 

hynny  yma.     Terddir  y  gair  o   historia. 

Talgarth  ^j^r=Talgarth   of  the  stories, 

historic  Talgarth  ? 
meiriol,  toddi.     Ceir  y  gair  "gwynt  meirior' 

eto  yn  Sir  Ddinbych. 
ceiihiw,  caeth. 
gwaethreg  :  geUid  darUen  nid  gwaeddgreg,  a 

chael  synnwyr  da.     Gwêl,  t.d.  30,  "hoen 

gwaeddgreg  waneg." 

TUDALEN  30. 

Gweilging,  "  beam,  bar,  perch  " — Anwyl. 
FeUy  yn  y  Mabinogi,  "  GweUging  arian  ar 
y  ddwyöíorch,  ac  ar  y  weilging,  Uymysten." 
Yma,  clwydì  Gwêl  yn  is  i  lawr  "Gweil- 
ging  safiSr  "=I<ibula  ?  "  That  which 
serves  to  íaslen  two  things  together.  A 
brooch.  The  head  band  or  fiUet,  which 
confines  the  hair,  and  which  was  fastened 
by  a  buckle.  A  clasp.  A  buckle.  In 
carpentry,  a  brace  or  trenail." — White's 
Lat. — Eng.  Dict. 

arien,  barrug. 

huenydd,  Uuosog  huan,  neu  o  huan  a  dydd} 

hoen  gwawr  ddwyre,  yr  un  Uiw  â'r  wawr 
fore.  Daeth  hoen  yn  gymeradwy  iawn  yn 
yr  ystyr  hon. 

cymryd,  yr  un  bryd  â. 

ntf,  neu  nyf,  eira.     Llad.,  nivts. 

gorthir,  y  wlad  uchaf,  o  gor  a  thir. 

rhyn,  oer,  rhynnu. 

basryd,  rhyd  bas. 

gwelwgaen,  ton  welw?  Cymharer  í"aí«,  yn 
"  caenen  o  eira."  Gweler  "  Gorliiw 
gweiwgaen  "  ar  yr  un  tu  dalen. 

getrw,  cwympiadau'r  dwfr. 

gem  gyfwlch,  gem  wedi  ei  thrin  a'i  gosod. 

moreb,  glan  môr,  hafan. 

ertrat,  y  trai  pellaf. 

strian,  cherries.  Cedwir  y  gair  eto  ar  lafar 
yn  ardal  LlangoUen,  Ue  y  mae  Castell 
Diuas  Bran. 


NODIADAÜ, 


95 


TUDALEN  31. 

Cymrawd  nvyn  dwfr,  cyffelyb  i'r  ewyn;  neu 
yiite  cymradw,  toredig  ? 

cyfleuer,  yr  un  oleu  â. 

amaenvy,  ò  am  ac  aerwy. 

gwylain,  gwylanod. 

amgall  0  bwyllad,  meddwl  gofalus. 

erniwed,  niwed,  poen. 

ìiis  rhyborthes  neh,  ni  ddioddefodd  neb. 

cyfariaith,  ymddiddan. 

gwery,  gwyry,  pur. 

Eiddig:  Awgryma  'r  gerdd  hon,  yn  gystal  â 
cherdd  Eta,  ac  awdlau  Hywel  ab  Owain 
Gwynedd,  bod  y  traddodiad  a  ddatblygodd 
Dafydd  ap  Gwilym  wedi  dechreu  eisoes. 
Sylwer  mai  yr  un  un  yw  agwedd  y 
merched  ág  osgo'r  rhai  y  canai  Dafydd 
iddynt.  Ymffrostia  Hywel  hefyd  yn 
rhiíedi  ei  gariadau,  a  dymuna  gyfarfod  â 
gŵr  un  o  honynt  â'i  gledd  yn  ei  law.  Y 
mae  Cynddelw,  Hywel,  a  Llywarch  ap 
Llywelyn  yn  annerch  Uateion,  neu  gen- 
hadau,  a  chrybwylla'r  tri  eu  meiich. 
Gwna  lorwerih  Yychan  yr  un  peth. 
Awgryma  un  o  benillion  Hywel  ab  Emion 
ryw  gysylitiad  rhwng  ei  íarch  yntau  âg 
ystori  Trystan.  Den^ys  y  pelhau  hyn  ac 
ereiU  fod  y  canu  hwn  yn  draddodiad  cyn 
oes  Dafydd  ap  Gwilym. 

Fe  chwaerei  y  òudd  i'r  barddoni,  pe  bai'r 
budd  gyfartal  i'r  barddoni  ?  Ceir  cychwi- 
awr  ac  anghychwiawr  fel  pe  baent  yn 
golygu  perthynas  ac  amherthynas.  Neu 
ynte  cymharer  â'r  Llydaweg  c'hoarvezout= 
digwydd,  a'r  UineU  hon  gan  Walchmai — 
"  Astrus  chwedl  ry  chweiris  i  Gymry." 

ehoeg,  grug,  o  Uw'r  grug. 

TUDALEN  32. 

rheg,  rhodd,  cymharer  an-rheg;  rhin,  cyfiin- 

ach,  swyn. 
landde,  gwres,  poethder. 
ni  bo  boen  oddef,  na  bo'n  dioddef  poen. 
Hocwfun  ludd  hun,  y  fun  a  rwystrai  gwsg. 
brwysgflaen  :  aríerir  bnvysg  am  sigledig,  a 

hanner  meddw. 
di/risg,  giân,  heb  ei  ddifwyno ;  o  àrisg,  ôl, 

Uwybr. 

TUDALEN  33. 

madws  oedd,  yr  oedd  yn  Uawn  bryd. 

urae/,  "  cloih  made  of  asbestos  " — Richards. 

sinda/,   neu   synda/,    deunydd    gwisgoedd. 


Hen  Ffrangeg,  sendal,  cenda/ ;  Lladiu  bas, 

cenda/um,  aelwidfeUy,meddir,am  ei  ddwyn 

o'r   India ;    drvTy'r  Sanscrit  sind/iu—à.{ovi 

Indus,    Scinde,    o  syand—\\\ío. — Lloyd's 

Encyc/opccdic  Dict. 
pali,  sidan  cacrog. 
owma/,  ename/.     Clywir  y  gair  eto. 
g'-a,  math  o  trethyn,  neu  Uain. 
(Jicn  :  dyna  y  gelwir  y  bysedd  cochion  eto 

yng  Ngheredigion.     Mewn  hen  Gymraeg, 

ceir  y  gair  am  rosynau. 
am    fannuo :      Hwyrach     y     byddai    am 

femwo—amjy  lUwcidio,  yn  weU  awgryai 

nag  a  roed  yn  y  testun. 
ym  Duw  /ywydd :  ceir  ym  yn  fynych  yn  Ue 

myn,  mewn  liyfon. 

TUDALEN  38. 

Mabinogi.  Gwel  ysgrif  gan  Mr.  J.  Lloyd 
Jones  yn  "  Y  Beirniad,"  1914,  a  "Bardism 
and  Romance,"  Cymmrodorion  Societys 
Pub/ications,  gan  awdur  y  Uyfr  hwn. 

TUDALEN  40. 

taeogeu  ;  "  The  taeogs  were  husbandmen, 
and  were  bound  to  lurnish  the  lord  with 
certain  victual  renders,  and  to  lodge  and 
provision  various  official  persons  and 
allies  of  the  prince  while  quartered  in  the 
country." — Aneurin  Owen. 

TUDALEN  41. 

cordwa/,  Uedr  Cordoya. 

crau,  cut  moch. 

eurych,  gof  aur,  yna  tincer,  yna,  yn  Sir  Fon 
(gwêl  Y  Beirniad,  19 14), — drwy  fynd 
dwy  alwedigaeth  yn  un,  y  mae'n  debyg, 
— dysbaddwr.  Cedwir  yr  hen  ystyr, 
feallai,  yn  yr  enw  Cod  euracìi,  neu  eurych 
—pufbaii. 

gwáegau,  byclau. 

madarc/i,  caws  Uyffant,  mus/iroom. 

de/ysg,  math  o  wymon  môr. 

TUDALEN  43. 

G7vraig  ddigonach  ei  t/ieccd  a'i  the/ediwfd 
no  hi :  Hen  ystyr  dtgon,  fel  dic/ion,  oedd 
medru,  gallu,  a  cheir  y  berfenw  digoni  y\\ 
golygu  peri,  gwneuthur.  Vma,  triuir  y 
gair  fel  ansoddair,  a'i  ddodi  yn  y  ladd 
gymharol.  Trinir  teced  a  t/ie/ediwed, 
ffurfiau  cyraharol  teg  9.  t/ie/ediw,  hefyd  lei 
eawau. 


lóo 


KODIAt)AU, 


draenen  à^  arni  dáait  flodeuyn  ar  ei  bedd  hi : 
Ceir  ysiori  Arabaidd  ág  ynddi  'r  un  peth 
bron  yn  gymwys. 

íynghedodd  ei  Jam  ynghyfraith  ef  na  chai 
wraig  fyth.  Cymharer  â  rhan  y  llysfam 
mewn  llawer  ystori  Wyddeleg. 

camse,  crys,  gwisg.  O'r  Arabeg  kamîs,  a 
arferir  o  hyd,  diwy  'r  Lladin  bas  camisia. 
Fí'rangeg  chemise. 

mererid,  gem,  perl.  O'r  Llad.  margarita. 
Cedwir  yr  ^  yn  y  flfurf  meryerid.  Ceir  y 
gair  fel  enw  merch  yn  Llydaweg  yn  y 
fturf  Marc'harii.     Gwêl,  t.d.  52. 

canawan  goírwyth  :  Arfenr  cynaiuon  am 
cuíhins.  Yr  un  gair  yw  yn  ddiau  â'r  gair 
Gwyddeleg  ceanabhán—hog-áoyìn,  cotton- 
down.  Tebyg  hefyd  mai  o  ftthlocht  y 
daw  gâtrwyth. 

TUDALEN  51. 

Saleg'.  Ar  fap  Speed,  1610,  ceir  Saleg  a 
Maesaleg  fel  enwau  afonydd  yn  yr  ardal. 

TUDALEN  52. 

duaiü  hon,  ei  gwisgo  â  du. 

myr,  moroedd. 

mtt'rai,   trwy'r    Saesneg    murrey,   o'r   Hen 

Ffrangeg  morée,  Uiw  cochddu. 
mwya/ched  teg  ym  mylch  ton  :  diweddariad 

o  M'ivyeilch  teg  ym  mylchau  ton,  feallai. 
didytvyll,  di  i  grylhau'r  ystyr. 
y  berwr,  berwr  dwr,  water  cress. 
ermoed :  treiglid  gynt.     Safodd  y  3ydd  pers. 

unig,  erioed. 

TUDALEN  53. 

bro  Eithitìdan.  Cofìer  hefyd  Eithinfynydd. 
Prin  y  mae  ardal  yng  Nghymru  heddj  w 
âg  ynddi  gymaint  o  eithin  biodeuog  âg  a 
geir  oddeutu  Llanbadarn  a  Bro  Gynin. 
Y  mae  "  bro  eithindan "  yn  ddisgrifiad 
ardderchog  o'r  wlad. 


TUDALEN  54. 

Ym  Mynyví  'r  wyf  ddyn  hoyv)far :  Aw- 
gryma'r  gynghanedd  mai  cam  ddarlleniad 
yw  ddyn  hoyufar  am  lVeuhivy/ar,  oud 
enwir  Moríudd  yn  y  cywydd  hwn.  Teitl 
cywydd  arall  yvv  "  I  Wenhwyfar  o  Fon." 
Dengys  y  pethau  hyn  a'u  tebyg  aad  oes 
goel  ar  yr  enwau. 


Yn  gwrando  ar  Salm  Baìchnoe.     Gwnaeth 

Pughe  Fàichnoe  ýn  gerddor  enwog,  &c.,er 

mai  dyma'r  unig  sail.     Y  tebyg  yw  mai  i 

gopiwr  y  rhaid  diolch  am  yr  enw  yma. 

GeHid  awgrymu — 
"  Yn  gwrando  ar  salm  dalmoedd 
Yng  nghor  Bangor  Ddeiniol  'dd  oedd." 
dyrnfol,  maneg.     Dyrnolen  a  dyrnwil  (am 

dyrnfyl)  a  ddywedir  am  fenig  cau  yn  Sir 

Ddinbych  eto. 
lliain  hoeio  :  Sylwer  mai  un  siUaf  yw  hoew. 
Mair  ncddair  nawdd,   Mair  a'r  llaw  amddi- 

ffynnol. 
a'i  diaur,  a'i  diheura. 
i'm  haur,  im  trysor  (fy  aur).     Bydd  mamau 

'n  dywedyd  wrth  eu  plant  "  Tyrd  yma,  'r 

aur."" 
gyrddwaew,  o  gwrdd  a  gwaew. 
Eluned  «leuni,  mor  deg  âg  Eluned  y  rha- 

mantau. 
gwaediong,  o  ^wae  a  twng. 
ofered  gymwyll,  o  feddwl,  neu  ddyfais  ofer. 
dtfetwawd,  cân  ddifai. 


TUDALEN  56. 

trinoedd,  brwydrau. 

yn,  i  ni. 

Drud  byd,  y  dewraf  un  yn  y  byd. 

noethud,  nithud,  noelhit,  nithit,  heddyw. 

Rhad  Duw,  gras  neu  rodd  Duw. 

neddyf  bwyall  findraws,  adze. 


TUDALEN  57. 

Fy  myd  wen,  miywdyûr.  Gadewir/heb 
ei  hateb  mewn  cynghanedd  yn  fynych. 

a^th  drws,  a'th  drwsiad. 

olofaidd  roisg,  golofaidd,  peth  yn  cuddio. 
O'r  un  tarddiad  â  golo  ? 

a  ddeiryd,  a  berthyn. 

TUDALEN  58. 

Merch  fydd  decaý  blodeuyn.     Ceir  y  syniad 
gan    fwy   nag   un   o'r   beirdd.      Canodd 
Wiíiam  Cynwal : — 
"  Merch  sy  delca  'n  y  nefoedd, 
Ond  Duw,  brenin  brenhiriocdd 
Ac  ar  ddaear  a  moroedd, 
Ar  aned  o'r  holi  bobloedd, 
Merch  sy  deka  'n  ei  bloduu 
A  gorau  i  gweithredoedd," 


NODIADAU. 


101 


TUDALEN  59. 

Yfedwm  yn  bawl  haf.     Priodolir  y  cywydd 

hefyd  i  Ruffudd  ab  Adda. 
Fu  dy  glos,  S.  close,  cloister ;   lle  cauedig. 
Ciôs  yw  cae  eto  yn  neheu  Ceredigion. 

TUDALEN  60. 

arc/ignvn,  crwn  ei  fron.  O'r  Lladin  arcüt 
cist. 

TUDALEN  61. 

Madog  Benjras.  Cyfeirir  at  ei  enw  ef  yng 
nghofnodion  tref  Wrecsam,  yn  1340, 
meddir.     A  oes  sicrwydd  am  y  dyddiad  ? 

lliwod,  lliw  ôd,  eira. 

rìiaeadrflaen^  blaen  rhaeadr, 

syndaiwe^  gwe  o  syndal. 

TUDALEN  62. 

Boia  Baioi.  Ceir  cyfeiriad  ato  gan  Dafydd 
Llwyd  ap  Llywelyn  mewn  cywydd  lle 
crybwyllir  Gwerfyl  Mechain  a  Llywelyn 
ab  y  Gutun,  Liyjr  Eits  Gruffydd,  4  B., 
a  Liyfr  Vicer  lVoktng,  469,  Caerdydd  : — 
"  Ni  vyn  elw  ond  vy  nilid 
Ar  vol  boly  bayol  bid." 
Feallai  mai  llysenw  am  ddyn  cestog 
ydoedd. 

ârawd  i  dad  Owain  Tudur.  Ganed  Owain 
Tudur  tua  1385,  a  thorrwyd  ei  ben  ar  ôl 
brwydr  Mortimer's  Cross,  yn  146 1. 
GeUid  rhoi  oes  ei  dad  a'i  ewythr  felly  yn 
rhywle  o  1355  i  1430.  Os  brawd  iau 
oedd  Rhys  ap  Tudur,  gallasai  ddyfod  yn 
nes  atom.  Eu  ef  yn  ymosod  ar  Gonwy 
yn  1401. 

yn  unod,  yn  un-nod  ? 

dcunaw  Jiafoedd,  hwyrach  bod  deune  /lafoedd 
yn  debycach  o  íod  yn  iawn. 

TÜDALEN  63. 

noysirc/acedi  resir,  geiriau  Uanw,  heb  ystyr 

neiUtuol. 
ŷîwring  gaiiesir,  S.  florin. 
un  dremydd  dryc/i,  â  golwg  fel  drych. 
iSain  Siam  dy  Gaiis,  Flrangeg  ^' de  Gaiice." 

Dywed  traddodiad  mai  yn  ComposteUa, 

Galicia,  yn  Ysbaen,  y  claddwyd  Sant  lago, 

yr  apostol. 
merwerydd,  cyífro  'r  môr. 
biong,  ffurf  fenywaidd  blwng 


TUDALEN  64. 

irymgM,  caead  trwaí. 

CTibod,  o  crib  ac  ôd,  fel  yr  awgryma  Mr.  Ifor 
WiUiams.  Rhydd  ef  (Dafydd  ap  Gwiiym 
aH gyfoeswyr)  lawer  gweU  darUeniad  o'r 
UineU  : — "  Nithod  o'r  cribod  a'r  crwybr." 

nit/iien,  Uen  at  nithio.  Ceir  y  gair  eto  yn 
Nyffryn  Clwyd. 

TUDALEN^ós- 

biaendrwyi/i,  y  ddiod  oreu. 
pob  ilyn,  pob  diod. 

TUDALEN  66. 

ilaui,  cleddyf,  Uafn. 
syí/ifryd,  trawster. 

TUDALEN  67. 

a  draeturwyd,    a  wnaed   yn  herwr ;  o'r  S. 

trattor. 
arnawdd,  arnodd,  y  rhan  o'r  aradr  y  mae  'r 

cwUtr  ynddo,  ac  y  bechir  ceffylau  wrtho, 

gerfydd  clust  yr  aradr. 
diiid,  canlyn  ;  y  /ondid,  y  gadwyn  i  gydio  'r 

ysgilbrennau  â  chiust  yr  ararìr.     O  bôn 

a  tid.     Ceir  y  gair  eto  yng  Ngwynedd  a 

Phowys. 
crynfaen,  maen  crwn  yn  y  ddaear,  a  deifi  yr 

aradr  o'r  gŵys. 

TUDALEN  68. 

camrwysg,  o  cam  a  r/iwysg. 

taiwrn,  talar,  Uannerch  ;  o  /âi  a  grwn,  drwy 

fetathesis  1 
ariai,  egni,  yni.     Pyst  meiit,  gwreichion. 

TUDALEN  69. 

awr    ba  atvr,    o    awr    i    awr.       Cymliarer 

dydd  bwy  gìlydd. 
ŷìnio,  talu  dirwy.     O'r  S.  fine, 
Balc/iler  ymysg    mfcroedd,    ôr'c.      Y   saith 

bechod  marwol. 
Du7v  iwyd,  Duw  fendigaid. 
a  ddyiy  Grist,  a  haeddai  Grist. 

TUDALEN  70. 

a  c/irwn,  Uyfndew.  "  Croten  gron," 
Ceredigion ;  "  geneth  gron,"  teifynau 
Siroedd  Dinbych  a  Chaernarfon. 

ysgawn^  ysgafa. 


102 


NUDIADAU. 


ynjul,  gwylaidd,  yswil. 

gieiniau  fy  nghefn,  cymalau  asgwrn  y  cef:i, 
fel  haenau  cerrig  mewn  craig,  neu  'r  cyrc 
a  fydd  wrth  rwyd  bysgota. 

fmvsiîvr  lon,  byddin  Duw.     O'r  S.  niusler. 

rhus,  cyfTro,  aflonyddwch.  *'  Ceffyl  yn 
rhusio." 

Cabalistiaid :  Athrawiaeth  yr  Iddewon.  a 
elwid  Cabala,  ynghylch  dehongli  'r  Ys- 
grythur,  ac  yn  cynnwys  ffilosoffi  gyírin. 
Tarddodd,  meddir,  ryw  200  mlynedd  cyn 
Crist,  trwy  t;ymysgu  syniadau  dwyreiniol 
â'r  grefydd  Foesenaidd,  ar  ôl  ygaethghid. 
Honnir  dysgu  gwneud  gwyrthiau  drwy 
gyfrwng  enwau  a  brawddegau  o'r  Ys^ry- 
Ihur.  Dyma  lle  cafodd  beirdd  Mor- 
gannwg  lawer  o'u  "  Derwyddiaeth." 

TUDALEN     71. 

Heddiw  mae  argae  oergwm,  Cs'c.  Engrhaift't 
dda  o'r  geiriau  Uanw.     j)arllener,   am   y 

synnwyr  : — '*  Heddyw    mae hìl 

Hedd   mawr   ar   y   ílawr   ilwm ;    A   oes 

obaith   i'n    iaith    ni fyth    gyfodi  ? 

Oes byw  yw  'n  gobaith." 

TUDALEN  72. 

siderog,  plethedig.     Syilty,  lle  i  gadw  trysor. 

Ceir  swllt  yn  y  rhamantau  am  arian,  tal, 

trysor. 
rhwyd  don.  rhwyd  garpiog. 
ÿth  ganhiadivyd,  y  rhoed  iti  gennad. 
iudded,  gorchudd.     Clywir  "  tudded  goben- 

nydd  "  yn  Sir  Gaernarfon  eto. 
ystent,  o'r  B.  extent. 
(ìloedd  obraff,  bloedd  braff  iawn. 
mawnüesii,  cynnwrf  raawr  î 
gwart,  o'r  S.  guard, 

TUDALEN  74. 

braf,  carp  ;   byot,  o'r  S.  brouet,  breivet,  cawl, 

cymysgedd. 
Camber,  cyndad  y  Cymry,  yn  ol  Sieffre. 
ynfydgerdd  Me^ddin,  y  cerddi  brud  a  briod- 

olir  i  Fyrddin. 
Tarw  Moel,  un  o'r  enwau  a  roddid  ar  y 

rhai  y  cyíeirid  atynt  yn  y  cerddi  brud. 
breg,    toriad,    rhwyg,     Cymharer   bregus,    a 

'*  chware  o/regedd." 
Henaint  o  ran   Saint  yr  ynys  hon  :     Aw- 

gryma  'r  odl   mai   camgymeriad  yw  hon 

am  êl. 
ŷerj,  benywaidd  ŷyrj=^  praff,  cryf. 


cumd     rhestud,     curit,    rhestid,    heddyw ; 

rhestud  o'r  S.  arrest. 
blifiau,  cataf)ults  ;  a  giywud,  a  deimlit. 
sud :  Felly  y  seinir  eto  yng  Ngwynedd,  er 

mai  sut  a  ysgrifennir. 

TUDALEN  76. 

heb  gìülzvm  wŷdd,  heb  goed  wedi  eu  plethu. 

athrawiacth,  gwaith  medrus,  fel  gwaith 
atnro. 

yn  nail,  mewn  dail,  o  ddail. 
Y  saith  geljyddyd :    Gramadeg,    Dilechdid 
(rhesymeg),  Rlieitheg,  Cerddoriaeth,  Rhif- 
yddiaeth,  Mesuryddiaeth,  a  Seryddiaeth. 

TUDALEN  77. 

biowmon,  dyn  du. 

hors,  y  Saes.  horse. 

Camlan,  y  frwydr  lle  lladdwyd  Medrod  ac 
y  clwyfwyd  Arthur,  yn  ôl  y  chwedlau 

rhynion,  blawd  ceirch  bras. 

iunon  weivyr,  gwaewffyn  o  goed  ynn. 

secwndid,  S.  sale  conduct. 

ond  rhoi  Esytlt  hwn  trosof:  Cyfeiriad  at 
Esyllt  y  rhamantau. 

oed  dydd,  amod. 

deri,  coed  deiw. 

dwbled  ffzv!,  gwisg  digrifwas.  Daetii  y 
ddwbled  o  Ffrainc  yn  y  bedwaredd  gannf 
ar  ddeg,  a  gwisgwyd  hi  yma  hvd  amser 
Siarl  IL  ' 

bresych  ffa,  potes  ffa?  Ceìr  cawi  (o  cauiis. 
ac  yn  golygu  bresych)  ym  "  Mabinogi  le^u 
Grist,"  a  chredaí  i  mi  weled  y  gair  bresych 
hefyd  yn  golygu  potes. 

camawn,  brwydr.     Llad.,  campanus. 

lardcr,  S.  larder, 

y  Gral,  y  Greal  sanct,  y  cwpan  yr  yíodd  yr 
Arglwydd  y  gwin  o  honno  yn  y  swper 
olaf.  Dywed  y  traddodiad  bod  loseff  o 
Arimathea  wedi  ei  ddwyn  i  Brydain. 
CoUwyd  ef,  a  chwilio  am  dano  oedd 
gwaith  marchogion  y  Ford  Gron.  Cyn- 
hyrchodd  y  traddodiad  rai  o  bethau 
prydferthaf  llenyddiaeth  y  byd. 

trẅn,  gorsedd. 

hebfaneg,  heb  amddiffyn  ? 

semied,  modrwy.     S.  signet. 

TUDALEN  80. 

Solas,  Saes.  solace. 

dylaith,  post,  ateg,  nerth.  Cymharer  â 
dyiath  (nid  tyiath),  a  glywir  eto  ar  Fynydd 
Hiraethog,  yn  golygu  coed  yn  cynnal  to. 


NODIAÜATT. 


103 


cenau,  cî  ieuanc ;  cynydd,  un  yn  edrych  ar 
ôl  cŵn. 

celffaint,  bonyn  pren  pwdr.  Ceir  celffant  ar 
leferydd  yn  Sir  Ddinbych  eto. 

fel  Gwido  gynt.  Cyfeirir  at  chwedl  "  Yspryt 
Gwido  ar  Prior."  Ceir  hi  yn  Llawysgrif 
Llanstephan  3,  ac  ereiU.  Buasai  Gwido 
farw,  a  thrwblid  ei  wraig  fel  y  danfonodd 
am  y  Prior.  Wrth  hwnnw,  dywedodd  yr 
Ysbryd  lawer  am  y  byd  arall.  Yn  1324 
y  digwyddodd  y  peth,  medd  y  chwedl. 

TUDALEN  81. 
cerygl,  cwpanau.     Ffurf  unigol,  caregl. 
yiir,  tir  ŷd.     Ceir  y  gair  o  hyd — "  mae  yno 

yiir  da." 
o /awrial,  o  maior  ac  lalì     Y  mae  lal  heb 

fod  ymhell  o  Langollen. 
dirio,  annog. 
hetniar,  cnwd  o  ŷd. 
cannyn,  can  dyn. 
deufedd,  dau  fath  o'r  medd. 
bragod,  diod  a  wnai'r   hen  Gymry. 
breugwrw,  cwrw  brau,  wedi  ei  gadw  ddigon 

o  hyd. 
argyffrau,     neu     argvfrau,     rhan,     rhodd, 

gwaddol. 
gûst  Ifor,  un  a  wariai  fel  Ifor  Hael. 
hiriell,  angel,  medd  Dr.  Davies.     Arferir  yn 

fynych,   megis  yma,  fel   pe  l)ae'n  golygu 

arf.     Sonnir  hefyd  am  *'  fro  Hiriell." 
padrìarch  :  Sylwer  bod  y  gair  yn  dair  siUaf. 
corun,  eilliad  y  pen,  fel  y  gwna  mynaich. 

*'  Cymryd  corun,"  mynd  yn  fynach. 

TUDALEN  82. 

Cywydd  Porthmona.  Sylwer  ar  enwau'r 
treíì  Seisnig  lle  'r  eid  âg  aniíeiliaid  o 
Gymru  i'w  gwerthu  'r  pryd  hwnnw. 

amner,  pwrs. 

Morda  'r  gler.  Un  o'r  tri  hael — Nudd, 
Rhydderch,  a  Mordaf. 

Dug  in'  lorc,  Dug  Yorlc  yr  oes  ? 

Hudol,  dewin.     Enw  yw,  nid  ansoddair. 

Hudoliaeth,  dewiniaeth. 

mwynwyr  0  wlad  Sermatiia.  Sylwer  mai 
o'r  Almaen  y  ceid  rawynwyr.  Yr  un 
modd  yn  Sir  Ffìint  mor  gynnar  â'r  bed- 
waredd  ganrif  ar  ddeg. 

TUDALEN  83. 
gortho,  gorchudd,  cysgod  ;  o  gor  a  to. 
gorffai,  trydydd  pers.  unig,  amser  gorffennol, 

modd  dibynnol,  gorfod. 
simwr,  clôg,  mantell. 
pencwn,  dogfish  yn  Saes. 


hergod,  un  mawr ;  moelrhon,  seal  yn  Saes. 
Yn  Sir  Benfro,  ceir  y  gair  yn  y  íTurf  luosog 
morlannod,  trwy  wrthdroad,  a  lluniwyd  y 
ffurf  unigol  morlo  o  honno. 

beunoeth,  bob  nos. 

Iwfer,  simnai.  O'r  Hen  Ffrangeg  louvert, 
am  rouvert,  tŵr  bychan  ar  y  to,  neu 
ffenestr  â  byrddau  ar  ẃyr  y  naill  dros  y 
llall,  i  ollwng  awyr  drwodd. 

TUDALEN  84. 
gnodach,  tebycach,  mwy  naturiol. 

TUDALEN  85. 

O  Dre  Boeth :  Dyna,  medd  Mr.  Stanton 
Roberts,  ar  awdurdod  Sir  Edward  Anwyl, 
hen  enw  Cymraeg  Handbridge,  yng 
Nghaerlleon. 

didechwr,  un  yn  ymguddio,  llechu. 

disyn,  o'r  Saes.  dice — yma,  tegan,  peth  hoflf. 

ôf  crai,  newydd. 

TUDALEN  86. 

grwn  o  dir,  cefn,  darn  o  dir. 

Tomas  fal  thn  sy  felys.  Darllenwyd  Titn 
yng  ngweithiau  Lewis  Glyn  Cothi,  dan 
olygiad  Tegid  a  Gwallter  Mechain.  Y 
Saesneg  thytne  yw'r  gair  yn  ddiau. 

Gwiawn,  Gwion  Bach,  enw  a  roid  ar 
Daliesin. 

TUDALEN  87. 

Tref  y  Grwyn,  "Gaveren,  a  town  in 
Belgium,  situated  on  the  Scheldt." — 
Gwaith  Lewis  Glyn  Cothi. 

ccrwyn,  pair,  neu  le  neu  beth  tebyg. 

afwyn,  rein  yn  Saes.  Yr  ystyr,  ond  odid, 
yw  crogi  lladron. 

sax,  o'r  Anglo-Sacson  seax,  bwyall,  cyllelL 

TUDALEN  88. 

llywethau,  tresi  gwallt. 

hug,  gorchudd. 

llusael,  ael  o  Hw  llus, 

Pehyll  Mehvas :  Y  chwedl  yw  íod  Melwas 
wedi  ymwisgo  mewn  dail  i  ddisgwyl  am 
Wenhwyfar  pan  ddelai  fore  Calan  Mai  i 
gasglu  bedw  at  wneud  gerlynt  i  groesawi 
'r  Haf,  ac  felly  y  dug  hi  i'w  ganlyn. 

stwmest,  Saes.  stomacher. 

TUDALEN  89. 

traean,  un  rhan  o  dair. 

nownyti,  naw  dyn. 

gofeg,  meddwl.    Ysgrifennir  weithîau  goddeg. 

nag  unlle  hefyd,  nag  unlle  chwaith. 

maddeu  Duw,  gadael  Duw. 


( 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


PB 

2206 

J66 

1915 

CYF. 

c.l 

ROBA 


107203310078 


